พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 1 
พระอภิธรรมปิฎก 
เล่ม ๕ 

ยมกปกรณ์ ภาค ๑ 

ขอนอบน้อมแด'พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาส้มพุทธเจ้าพระองค์นั้น 
มูลยมก 
อุทเทสวาร 

[๑] ธรรมเหล่าหนึ่งเหล่าใดเป็นกุศล ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด เป็นกุศลมูลหรือ? 

หรือว่าธรรมเหล่าใดเป็นกุศลมูล ธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นกุศล. 

ธรรมเหล่าหนึ่งเหล่าใดเป็นกุศล ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด มีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็น 
กุศลมูลหรือ? 

หรือว่า ธรรมเหล่าใดมีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็นกุศลมูล ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด เป็น 
กุศล? 

ธรรมเหล่าหนึ่งเหล่าใด มีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็นกุศลมูล ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด 
มีมูลอาศัยกันและกันโดยเป็นกุศลมูลหรือ? 

หรือว่า ธรรมเหล่าใดมีมูลอาศัยกันและกันโดยเป็นกุศลมูล ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด 
เป็นกุศล? 

ธรรมเหล่าหนึ่งเหล่าใดเป็นกุศล ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด เป็นมูลที่เรียกว่ากุศลมูลหรือ? 
หรือว่า ธรรมเหล่าใดเป็นมูลที่เรียกว่ากุศลมูล ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด เป็นกุศล? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 2 

ธรรมเหล่าหนึ่งเหล่าใดเป็นกุศล ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด มีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็น 
กุศลมูล เป็นมูลหรือ? 

หรือว่า ธรรมเหล่าใดมีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็นกุศลเป็นมูล ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด 
เป็นกุศล? 

’ 14 . 1 V V 

ธรรมเหล่าหนึงเหล่าใดมีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็นกุศลมูลเป็นมูล ธรรมเหล่านันทังหมด 
มีมูลอาศัยกันและกันโดยเป็นกุศลมูล เป็นมูลหรือ? 

หรือว่าธรรมเหล่าใดมีมูลอาศัยกันและกันโดยเป็นกุศลมูลเป็นมูล ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด 
เป็นกุศล? 

14 1 . 1 1 V V ช 

ธรรมเหล่าหนึงเหล่าใดเป็นกุศล ธรรมเหล่าทันทังหมด มีกุศลเป็นมูลหรือ? 

หรือว่า ธรรมเหล่าใดมีกุศลเป็นมูล ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด เป็นกุศล? 

ธรรมเหล่าหนึ่งเหล่าใดเป็นกุศล ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด มีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็น 
กุศลมูลหรือ? 

หรือว่า ธรรมเหล่าใดมีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็นกุศลมูล ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด เป็นกุศล? 

ธรรมเหล่าหนึ่งเหล่าใดมีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็นกุศลมูล ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด มีมูล 
อาศัยกันและกันโดยเป็นกุศลมูลหรือ? 

หรือว่า ธรรมเหล่าใดมีมูลอาศัยกันและกันโดยเป็นกุศลมูล ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด 
เป็นกุศล? 

’ 14 1 V V 

ธรรมเหล่าหนึงเหล่าใดเป็นกุศล ธรรมเหล่าทันทังหมด มีกุศลมูลเป็นมูลหรือ? 

หรือว่า ธรรมเหล่าใดมีกุศลมูลเป็นมูล ธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นกุศล? 

ธรรมเหล่าหนึ่งเหล่าใดเป็นกุศล ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด มีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็น 
กุศลมูลเป็นมูลหรือ? 

หรือว่า ธรรมเหล่าใดมีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็นกุศลมูลเป็นมูล ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด 
เป็นกุศล? 

’ 1411 ^ 1 V V 

ธรรมเหล่าหนึงเหล่าใด มีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็นกุศลมูลเป็นมูล ธรรมเหล่าทันทังหมด 
มีมูลอาศัยกันและกันโดยเป็นกุศลมูล เป็นมูลหรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 3 

หรือว่า ธรรมเหล่าใดมีมูลอาศัยกันและกันโดยเป็นกุศลมูลเป็นมูล ธรรมเหล่านั้นทั้ง 
หมด เป็นกุศล? 

144 1 . 1 V V 

[๒] ธรรมเหล่าหนึงเหล่าใดเป็นอกุศล ธรรมเหล่านันทังหมด เป็นอกุศลมูลหรือ? 

หรือว่า ธรรมเหล่าใดเป็นอกุศลมูล ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด เป็นอกุศล? 

ธรรมเหล่าหนึ่งเหล่าใดเป็นอกุศล ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด มีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็น 
อกุศลมูลหรือ? 

หรือว่า ธรรมเหล่าใดมีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็นอกุศลมูล ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด 
เป็นอกุศล? 

ธรรมเหล่าหนึ่งเหล่าใด มีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็นอกุศลมูล ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด 
มีมูลอาศัยกันและกันโดยเป็นอกุศลมูลหรือ? 

หรือว่า ธรรมเหล่าใดมีมูลอาศัยกันและกันโดยเป็นอกุศลมูล ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด 
เป็นอกุศล? 

144 1 . 1 V V ^ 

ธรรมเหล่าหนึงเหล่าใดเป็นอกุศล ธรรมเหล่าทันทังหมด เป็นมูลทีเรียกว่าอกุศลมูลหรือ? 

หรือว่า ธรรมเหล่าใดเป็นมูลที่เรียกว่าอกุศลมูล ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด เป็นอกุศล? 

ธรรมเหล่าหนึ่งเหล่าใดเป็นอกุศล ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด มีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็น 
อกุศลมูลเป็นมูลหรือ? 

หรือว่า ธรรมเหล่าใดมีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็นอกุศลมูลเป็นมูล ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด 
เป็นอกุศล? 

ธรรมเหล่าหนึ่งเหล่าใด มีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็นอกุศลมูลเป็นมูล ธรรมเหล่านั้น 
ทั้งหมด มีมูลอาศัยกันและกันโดยเป็นอกุศลมูลเป็นมูลหรือ? 

หรือว่า ธรรมเหล่าใดมีมูลอาศัยกันและกันโดยเป็นอกุศลมูลเป็นมูล ธรรมเหล่านั้น 
ทั้งหมดเป็นอกุศล? 

1 ’ 44 1 V V 

ธรรมเหล่าหนึงเหล่าใดเป็นอกุศล ธรรมเหล่าทันทังหมดมีอกุศลเป็นมูลหรือ? 

หรือว่า ธรรมเหล่าใดมีอกุศลเป็นมูล ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด เป็นอกุศล 

ธรรมเหล่าหนึ่งเหล่าใดเป็นอกุศล ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด มีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็น 
อกุศลมูลหรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 4 

หรือว่า ธรรมเหล่าใดมีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็นอกุศลมูล ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด 
เป็นอกุศล? 

ธรรมเหล่าหนึ่งเหล่าใด มีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็นอกุศลมูล ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด 
มีมูลอาศัยกันและกันโดยเป็นอกุศลมูลหรือ? 

หรือว่า ธรรมเหล่าใดมีมูลอาศัยกันและกันโดยเป็นอกุศลมูล ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด 
เป็นอกุศล? 

14 1 V V 

ธรรมเหล่าหนึงเหล่าใดเป็นอกุศล ธรรมเหล่านันทังหมด มีอกุศลมูลเป็นมูลหรือ? 

หรือว่า ธรรมเหล่าใดมีอกุศลมูลเป็นมูล ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด เป็นอกุศล? 

ธรรมเหล่าหนึ่งเหล่าใดเป็นอกุศล ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด มีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็น 
อกุศลมูล เป็นมูลหรือ? 

หรือว่า ธรรมเหล่าใดมีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็นอกุศลมูลเป็นมูล ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด 
เป็นอกุศล? 

’ 141 1 ^ 1 ,, 

ธรรมเหล่าหนึงเหล่าใด มีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็นอกุศลมูลเป็นมูล ธรรมเหล่าทันทังหมด 

มีมูลอาศัยกันและกันโดยเป็นอกุศลมูล เป็นมูลหรือ? 

หรือว่า ธรรมเหล่าใดมีมูลอาศัยกันและกันโดยเป็นอกุศลมูลเป็นมูล ธรรมเหล่านั้น 

ทั้งหมด เป็นอกุศล? 

[๓] ธรรมเหล่าหนึ่งเหล่าใดเป็นอัพยากฤต ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด เป็นอัพยากตมูล 
หรือ? 

หรือว่า ธรรมเหล่าใดเป็นอัพยากตมูล ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด เป็นอัพยากฤต? 

ธรรมเหล่าหนึ่งเหล่าใดเป็นอัพยากฤต ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด มีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็น 
อัพยากตมูลหรือ? 

หรือว่า ธรรมเหล่าใดมีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็นอัพยากตมูล ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด 
เป็นอัพยากฤต? 

ธรรมเหล่าหนึ่งเหล่าใด มีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็นอัพยากตมูล ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด 
มีมูลอาศัยกันและกันโดยเป็นอัพยากตมูลหรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 5 

หรือว่า ธรรมเหล่าใดมีมูลอาศัยกันและกันโดยเป็นอัพยากตมูล ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด 
เป็นอัพยากฤต. 

ธรรมเหล่าหนึ่งเหล่าใดเป็นอัพยากฤต ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด เป็นมูลที่เรียกว่าอัพยากต 
มูลหรือ? 

1 . . ^ 1 . V 

หรือว่า ธรรมเหล่าใดเป็นมูลทีเรียกว่าอัพยากตมูล ธรรมเหล่านันทังหมด เป็นอัพยากฤต. 

ธรรมเหล่าหนึ่งเหล่าใดเป็นอัพยากฤต ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด มีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็น 
อัพยากตมูล เป็นมูลหรือ? 

หรือว่า ธรรมเหล่าใดมีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็นอัพยากตมูลเป็นมูล ธรรมเหล่านั้น 
ทั้งหมด เป็นอัพยากฤต. 

ธรรมเหล่าหนึ่งเหล่าใด มีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็นอัพยากตมูลเป็นมูล ธรรมเหล่านั้น 
ทั้งหมด มีมูลอาศัยกันและกันโดยเป็นอัพยากตมูล เป็นมูลหรือ? 

หรือว่า ธรรมเหล่าใดมีมูลอาศัยกันและกันโดยเป็นอัพยากตมูลเป็นมูล ธรรมเหล่านั้น 
ทั้งหมด เป็นอัพยากฤต. 

ธรรมเหล่าหนึ่งเหล่าใดเป็นอัพยากฤต ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด มีอัพยากฤตเป็นมูลหรือ? 

หรือว่า ธรรมเหล่าใดมีอัพยากฤตเป็นมูล ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด เป็นอัพยากฤต. 

ธรรมเหล่าหนึ่งเหล่าใดเป็นอัพยากฤต ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด มีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็น 
อัพยากตมูลหรือ? 

หรือว่า ธรรมเหล่าใดมีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็นอัพยากตมูล ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด 
เป็นอัพยากฤต. 

ธรรมเหล่าหนึ่งเหล่าใดมีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็นอัพยากตมูล ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด 
มีมูลอาศัยกันและกันโดยเป็นอัพยากตมูลหรือ? 

หรือว่า ธรรมเหล่าใดมีมูลอาศัยกันและกันโดยเป็นอัพยากตมูล ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด 
เป็นอัพยากฤต. 

ธรรมเหล่าหนึ่งเหล่าใดเป็นอัพยากฤต ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด มีอัพยากตมูลเป็นมูลหรือ? 

หรือว่า ธรรมเหล่าใดมีอัพยากตมูลเป็นมูล ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด เป็นอัพยากฤต. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 6 

ธรรมเหล่าหนึ่งเหล่าใดเป็นอัพยากฤต ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด มีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็น 
อัพยากตมูล เป็นมูลหรือ? 

หรือว่า ธรรมเหล่าใดมีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็นอัพยากตมูลเป็นมูล ธรรมเหล่านั้น 
ทั้งหมด เป็นอัพยากฤต. 

ธรรมเหล่าหนึ่งเหล่าใด มีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็นอัพยากตมูลเป็นมูล ธรรมเหล่านั้น 
ทั้งหมด มีมูลอาศัยกันและกันโดยเป็นอัพยากตมูล เป็นมูลหรือ? 

หรือว่า ธรรมเหล่าใดมีมูลอาศัยกันและกันโดยเป็นอัพยากตมูลเป็นมูล ธรรมเหล่านั้น 
ทั้งหมด เป็นอัพยากฤต. 

[๔] ธรรมเหล่าหนึ่งเหล่าใดเป็นนาม ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด เป็นนามเป็นมูลหรือ? 

หรือว่า ธรรมเหล่าใดเป็นนามเป็นมูล ธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นนาม. 

ธรรมเหล่าหนึ่งเหล่าใดเป็นนาม ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด มีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็นนาม 
เป็นมูลหรือ? 

หรือว่า ธรรมเหล่าใดมีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็นนามเป็นมูล ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด 
เป็นนาม. 

ธรรมเหล่าหนึ่งเหล่าใด มีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็นนามเป็นกุศล ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด 
มีมูลอาศัยกันและกันโดยเป็นนามเป็นมูลหรือ? 

หรือว่า ธรรมเหล่าใดมีมูลอาศัยกันและกันโดยเป็นนามเป็นมูล ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด 
เป็นนาม. 

ธรรมเหล่าหนึ่งเหล่าใดเป็นนาม ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด เป็นมูลที่เรียกว่านามมูลหรือ? 

หรือว่า ธรรมเหล่าใดเป็นมูลที่เรียกว่านามมูล ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด เป็นนาม. 

ธรรมเหล่าหนึ่งเหล่าใดเป็นนาม ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด มีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็นนามมูล 
เป็นมูลหรือ? 

หรือว่า ธรรมเหล่าใดมีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็นนามมูลเป็นมูล ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด 
เป็นนาม. 

ธรรมเหล่าหนึ่งเหล่าใด มีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็นนามมูลเป็นมูล ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด 
มีมูลอาศัยกันและกันโดยเป็นนามมูลเป็นมูลหรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 7 

หรือว่า ธรรมเหล่าใดมีมูลอาศัยกันและกันโดยเป็นนามมูลเป็นมูล ธรรมเหล่านั้น 
ทั้งหมด เป็นนาม. 

ธรรมเหล่าหนึ่งเหล่าใดเป็นนาม ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด มีนามเป็นมูลหรือ? 

หรือว่า ธรรมเหล่าใดมีนามเป็นมูล ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด เป็นนาม? 

ธรรมเหล่าหนึ่งเหล่าใดเป็นนาม ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด มีมูลอย่างเดียวกัน โดยเป็นนาม 
มูลหรือ? 

1 . . 1 V V 

หรือว่า ธรรมเหล่าใดมีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็นนามมูล ธรรมเหล่านันทังหมดเป็นนาม. 

ธรรมเหล่าหนึ่งเหล่าใด มีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็นนามมูล ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด มีมูล 
อาศัยกันและกันโดยเป็นนามมูลหรือ? 

หรือว่า ธรรมเหล่าใดมีมูลอาศัยกันและกันโดยเป็นนามมูล ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด 
เป็นนาม. 

ธรรมเหล่าหนึ่งเหล่าใดเป็นนาม ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด มีนามมูลเป็นมูลหรือ? 

หรือว่า ธรรมเหล่าใดมีนามมูลเป็นมูล ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด เป็นนาม. 

ธรรมเหล่าหนึ่งเหล่าใดเป็นนาม ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด มีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็นนามมูล 
เป็นมูลหรือ? 

หรือว่า ธรรมเหล่าใดมีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็นนามมูลเป็นมูล ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด 
เป็นนาม. 

ธรรมเหล่าหนึ่งเหล่าใด มีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็นนามมูลเป็นมูล ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด 
มีมูลอาศัยกันและกันโดยเป็นนามมูลเป็นมูลหรือ? 

หรือว่า ธรรมเหล่าใดมีมูลอาศัยกันและกันโดยเป็นนามมูลเป็นมูล ธรรมเหล่านั้น 
ทั้งหมด เป็นนาม. 

[๕] ธรรมเหล่าหนึ่งเหล่าใดเป็นกุศล ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด 

มีกุศลเป็นเหตุหรือ ฯลฯ 

มีกุศลเป็นนิทานหรือ ฯลฯ 

มีกุศลเป็นแดนเกิดพร้อมหรือ ฯลฯ 

มีกุศลเป็นแดนเกิดทั่วหรือ ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 8 

มีกุศลเป็นสมุฏฐานหรือ ฯลฯ 
มีกุศลเป็นอาหารหรือ ฯลฯ 
มีกุศลเป็นอารมณ์หรือ ฯลฯ 
มีกุศลเป็นปัจจัยหรือ ฯลฯ 
มีกุศลเป็นสมุทัยหรือ ฯลฯ 

"มูล เหตุ นิทาน สมภพ ปภพ สมุฏฐาน อาหาร อารมณ์ ปัจจัย และสมุทัย". 

อุทเทสวาร จบ. 

นิทเทสวาร 
กุศลธรรมนึทเทส 

[๖] ธรรมเหล่าหนึ่งเหล่าใดเป็นกุศล ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด เป็นกุศลมูลหรือ? 

กุศลมูลมี ๓ เท่านั้น กุศลธรรมที่เหลือนอกนั้น ไม่ใช่กุศลมูล. 

หรือว่า ธรรมเหล่าใดเป็นกุศลมูล ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด เป็นกุศล? 

ถูกแล้ว. 

ธรรมเหล่าหนึ่งเหล่าใดเป็นกุศล ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด มีมูลอย่างเดียวกันโดย 
เป็นกุศลมูลหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า ธรรมเหล่าใดมีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็นกุศลมูล ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด 
เป็นกุศล? 

รูปที่มีกุศลเป็นสมุฏฐาน มีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็นกุศลมูล แต่ไม่ใช่กุศล กุศลเป็น 
ธรรมที่มีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็นกุศลมูลด้วย เป็นกุศลด้วย. 

ธรรมเหล่าหนึ่งเหล่าใด มีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็นกุศลมูล ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด 
เป็นมูลที่อาศัยกันและกันโดยเป็นกุศลมูลหรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 9 

มูลเหล่าใดที่เป็นกุศลมูล เกิดร่วมกัน มูลเหล่านั้นเป็นมูลอย่างเดียวกันด้วย เป็นมูลที่ 
อาศัยกันและกันด้วย ธรรมที่เกิดร่วมกันกับกุศลมูลที่เหลือนอกนั้น เป็นธรรมมีมูลอย่างเดียวกัน 
โดยเป็นกุศลมูล แต่ไม่ใช่เป็นมูลที่อาศัยกันและกัน. 

หรือว่า ธรรมเหล่าใดเป็นมูลที่อาศัยกันและกันโดยเป็นกุศลมูล ธรรมเหล่านั้น 
ทั้งหมด เป็นกุศล? 

ถกแล้ว. 

1 ^ 1 V V ^ 

[๗] ธรรมเหล่าหนึงเหล่าใดเป็นกุศล ธรรมเหล่านันทังหมด เป็นมูลทีเรียกว่า 
กุศลมูลหรือ? 

มูลที่เรียกว่ากุศลมูลมี ๓ เท่านั้น ธรรมที่เป็นกุศลที่เหลือนอกนั้น ไม่ใช่มูลที่เรียกว่า 
กุศลมูล. 

หรือว่า ธรรมเหล่าใดเป็นมูลที่เรียกว่ากุศลมูล ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด เป็นกุศล? 

ถกแล้ว. 

4 1 V . ^ 

ธรรมเหล่าหนึงเหล่าใดเป็นกุศล ธรรมเหล่าทันทังหมด เป็นมูลทีเรียกว่ามูลเดียวกัน 
โดยเป็นกุศลมูลหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า ธรรมเหล่าใดเป็นมูลที่เรียกว่ามูลเดียวกันโดยเป็นกุศลมูล ธรรมเหล่านั้น 
ทั้งหมด เป็นกุศล? 

รูปที่มีกุศลเป็นสมุฏฐาน เป็นมูลที่เรียกว่ามูลเดียวกันโดยเป็นกุศลมูล แต่ไม่ใช่กุศล 
กุศลเป็นมูลที่เรียกว่ามูลเดียวกันโดยเป็นกุศลมูลด้วย เป็นกุศลด้วย. 

ธรรมเหล่าหนึ่งเหล่าใด เป็นมูลที่เรียกว่ามูลเดียวกันโดยเป็นกุศลมูล ธรรมเหล่านั้น 
ทั้งหมด เป็นมูลที่เรียกว่าเป็นมูลที่อาศัยกันและกันโดยเป็นกุศลมูลหรือ? 

มูลเหล่าใดเป็นกุศลมูลเกิดร่วมกัน มูลเหล่านั้นเป็นมูลที่เรียกว่ามูลเดียวกันด้วย เป็น 
มูลที่เรียกว่าเป็นมูลที่อาศัยกันและกันด้วย ธรรมที่เกิดร่วมกันกับกุศลมูลที่เหลือนอกนั้น เป็นมูล 
ที่เรียกว่ามูลเดียวกันโดยเป็นกุศลมูล แต่ไม่ใช่มูลที่เรียกว่าเป็นมูลที่อาศัยกันและกันเป็นมูล. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 10 

หรือว่า ธรรมเหล่าใดเป็นมูลที่เรียกว่าเป็นมูลที่อาศัยกันและกันโดยเป็นกุศลมูล 
ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด เป็นกุศล? 

ถกแล้ว. 

1 1 V V . 

[๘] ธรรมเหล่าหนึงเหล่าใดเป็นกุศล ธรรมเหล่านันทังหมด มีกุศลเป็นมูลหรือ? 

ถกแล้ว. 

. . . 1 V V 

หรือว่า ธรรมเหล่าใดมีกุศลเป็นมูล ธรรมเหล่านันทังหมด เป็นกุศล? 

รูปที่มีกุศลเป็นสมุฏฐาน เป็นธรรมมีกุศลเป็นมูล แต่ไม่ใช่กุศล กุศลเป็นธรรมมีกุศล 
เป็นมูลด้วย เป็นกุศลด้วย. 

ธรรมเหล่าหนึ่งเหล่าใดเป็นกุศล ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด เป็นธรรมมีมูลอย่างเดียวกัน 
โดยเป็นกุศลมูลหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า ธรรมเหล่าใด มีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็นกุศลมูล ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด 
เป็นกุศล? 

รูปที่มีกุศลเป็นสมุฏฐาน เป็นธรรมมีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็นกุศลมูล แต่ไม่ใช่กุศล 
กุศลเป็นธรรมมีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็นกุศลมูลด้วย เป็นกุศลด้วย. 

ธรรมเหล่าหนึ่งเหล่าใด มีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็นกุศลมูล ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด 
เป็นธรรมที่มีมูลอาศัยกันและกันโดยเป็นกุศลมูลหรือ? 

มูลเหล่าใดที่เป็นกุศลมูล เกิดร่วมกัน มูลเหล่านั้นเป็นธรรมมีมูลอย่างเดียวกันด้วย มีมูล 
ที่อาศัยกันและกันด้วย ธรรมที่เกิดร่วมกันกับกุศลมูลที่เหลือนอกนั้น เป็นธรรมมีมูลอย่างเดียว 
กันโดยเป็นกุศลมูล แต่ไม่ใช่มีมูลอาศัยกันและกัน. 

หรือว่า ธรรมเหล่าใดมีมูลที่อาศัยกันและกันโดยเป็นกุศลมูล ธรรมเหล่านั้นทั้ง 
หมด เป็นกุศล? 

ถูกแล้ว. 

[๙] ธรรมเหล่าหนึงเหล่าใดเป็นกุศล ธรรมเหล่านันทังหมด มีกุศลมูลเป็นมูล? 

ถูกแล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 11 

หรือว่า ธรรมเหล่าใดมีกุศลมูลเป็นมูล ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด เป็นกุศล? 

รูปที่มีกุศลเป็นสมุฏฐาน เป็นธรรมมีกุศลมูลเป็นมูล แต่ไม่ใช่กุศล กุศลเป็นธรรมมี 
กุศลมูลเป็นมูลด้วย เป็นกุศลด้วย. 

ธรรมเหล่าหนึ่งเหล่าใดเป็นกุศล ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด มีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็น 
กุศลมูล เป็นมูลหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า ธรรมเหล่าใดมีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็นกุศลมูลเป็นมูล ธรรมเหล่านั้น 
ทั้งหมด เป็นกุศล? 

รูปที่มีกุศลเป็นสมุฏฐาน เป็นธรรมมีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็นกุศลมูลเป็นมูล แต่ไม่ใช่ 
กุศล กุศลเป็นธรรมมีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็นกุศลมูลเป็นมูลด้วย เป็นกุศลด้วย 

ธรรมเหล่าหนึ่งเหล่าใด มีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็นกุศลมูลเป็นมูล ธรรมเหล่านั้น 
ทั้งหมด เป็นธรรมมีมูลอาศัยกันและกันโดยเป็นกุศลมูล เป็นมูลหรือ? 

มูลเหล่าใดที่เป็นกุศลมูล เกิดร่วมกัน มูลเหล่านั้นเป็นธรรมมีมูลอย่างเดียวกันเป็นมูล 
ด้วย เป็นธรรมมีมูลอาศัยกันและกันเป็นมูลด้วย ธรรมที่เกิดร่วมกันกับกุศลมูลที่เหลือนอกนั้น 
เป็นธรรมมีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็นกุศลมูลเป็นมูล แต่ไม่ใช่ธรรมที่มีมูลอาศัยกันและกัน 
เป็นมูล. 

หรือว่า ธรรมเหล่าใดมีมูลอาศัยกันและกันโดยเป็นกุศลมูลเป็นมูล ธรรมเหล่านั้น 
ทั้งหมด เป็นกุศล? 

ถูกแล้ว. 

อกุศลธรรมนิทเทส 

[๑๐] ธรรมเหล่าหนึ่งเหล่าใดเป็นอกุศล ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด เป็นอกุศลหรือ? 

อกุศลมูลมี ๓ เท่านั้น ธรรมที่เป็นอกุศลที่เหลือนอกนั้น ไม่ใช่อกุศลมูล. 

หรือว่า ธรรมเหล่าใดเป็นอกุศลมูล ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด เป็นอกุศล? 

ถูกแล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 12 

ธรรมเหล่าหนึ่งเหล่าใดเป็นอกุศล ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด เป็นธรรมมีมูลอย่างเดียว 
กันโดยเป็นอกุศลหรือ? 

อกุศลที่เป็นอเหตุกะ ไม่ใช่เป็นธรรมมีมูลอย่างเดียวกันโดยเป้นอกุศลมูล อกุศลที่เป็น 
สเหตุกะ เป็นธรรมมีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็นอกุศลมูล. 

หรือว่า ธรรมเหล่าใดมีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็นอกุศลมูล ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด 
เป็นอกุศล? 

รูปที่มีอกุศลเป็นสมุฏฐาน เป็นธรรมมีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็นอกุศลมูล ไม่ใช่อกุศล 
อกุศลเป็นธรรมมีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็นอกุศลมูลด้วย เป็นอกุศลด้วย. 

ธรรมเหล่าหนึ่งเหล่าใด มีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็นอกุศลมูล ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด 
มีมูลอาศัยกันและกันโดยเป็นอกุศลมูลหรือ? 

มูลเหล่าใดที่เป็นอกุศลมูล เกิดร่วมกัน มูลเหล่านั้นเป็นมูลอย่างเดียวกันด้วยเป็นมูล 
อาศัยกันและกันด้วย ธรรมที่เกิดร่วมกันกับอกุศลมูลที่เหลือ นอกนั้น เป็นธรรมมีมูลอย่า 
กันโดยเป็นอกุศลมูล แต่ไม , ใช่มีมูลอาศัยกันและกัน. 

หรือว่า ธรรมเหล่าใดมีมูลอาศัยกันและกันโดยเป็นอกุศลมูล ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด 
เป็นอกุศล? 

ถูกแล้ว. 

[๑๑] ธรรมเหล่าหนึ่งเหล่าใดเป็นอกุศล ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด เป็นมูลที่เรียกว่า 
อกุศลมูลหรือ? 

มูลที่เรียกว่าอกุศลมูลมี ๓ เท่านั้น ธรรมที่เป็นอกุศลที่เหลือนอกนั้น ไม , ใช่เป็นมูลที่ 
เรียกว่าอกุศลมูล. 

หรือว่า ธรรมเหล่าใดเป็นมูลที่เรียกว่าอกุศลมูล ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด เป็นอกุศล? 

ถูกแล้ว. 

ธรรมเหล่าหนึ่งเหล่าใดเป็นอกุศล ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด มีมูลอย่างเดียวกันโดย 
เป็นอกุศลมูลเป็นมูลหรือ? 

อกุศลเป็นอเหตุกะ ไม่ใช่มีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็นอกุศลมูลเป็นมูล อกุศลที่เป็น 
สเหตุกะ มีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็นอกุศลมูลเป็นมูล. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 13 

หรือว่า ธรรมเหล่าใดมีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็นอกุศลมูลเป็นมูล ธรรมเหล่านั้น 
ทั้งหมด เป็นอกุศล? 

รูปที่มีอกุศลเป็นสมุฏฐาน มีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็นอกุศลมูลเป็นมูล แต่ไม , ใช่อกุศล 
อกุศลมีธรรมเป็นมูลอย่างเดียวกันโดยเป็นอกุศลมูลเป็นมูลด้วย เป็นอกุศลด้วย, 

ธรรมเหล่าหนึ่งเหล่าใด มีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็นอกุศลมูลเป็นมูล ธรรมเหล่านั้น 
ทั้งหมด มีมูลอันอาศัยกันและกันโดยเป็นอกุศลมูลเป็นมูลหรือ? 

มูลเหล่าใดเป็นอกุศลมูล เกิดร่วมกัน มูลเหล่านั้นเป็นมูลที่เรียกว่ามูลอย่างเดียวกันด้วย 
เป็นมูลที่เรียกว่ามูลอาศัยกันและกันด้วย ธรรมที่เกิดร่วมกันกับอกุศลมูลที่เหลือนอกนั้น เป็น 
ธรรมมีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็นอกุศลมูลเป็นมูล แต่ไม , ใช่ธรรมที่มีมูลอาศัยกันและกันเป็นมูล. 

หรือว่า ธรรมเหล่าใดมีมูลอาศัยกันและกันโดยเป็นอกุศลมูลเป็นมูล ธรรมเหล่านั้น 
ทั้งหมด เป็นอกุศล? 

ถกแล้ว. 

^ 1 V V 

[๑๒] ธรรมเหล่าหนึงเหล่าใดเป็นอกุศล ธรรมเหล่านันทังหมด มีอกุศลเป็น 
มูลหรือ? 

อกุศลที่เป็นอเหตุกะ ไม่ใช่มีอกุศลเป็นมูล อกุศลที่เป็นสเหตุกะ มีอกุศลเป็นมูล. 

หรือว่า ธรรมเหล่าใดมีอกุศลเป็นมูล ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด เป็นอกุศล? 

รูปที่มีอกุศลเป็นสมุฏฐาน มีอกุศลเป็นมูล ไม่ใช่อกุศล อกุศลมีอกุศลเป็นมูลด้วย 
เป็นอกุศลด้วย. 

ธรรมเหล่าหนึ่งเหล่าใดเป็นอกุศล ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด มีมูลอย่างเดียวกันโดย 
เป็นอกุศลมูลหรือ? 

อกุศลที่เป็นอเหตุกะ ไม่มีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็นอกุศลมูล อกุศลที่เป็นสเหตุกะ 
มีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็นอกุศลมูล. 

หรือว่า ธรรมเหล่าใดมีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็นอกุศลมูล ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด 
เป็นอกุศล? 

รูปที่มีอกุศลเป็นสมุฏฐาน มีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็นอกุศลมูล แต่ไม , ใช่อกุศล 
อกุศลมีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็นอกุศลมูลด้วย เป็นอกุศลด้วย. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 14 

ธรรมเหล่าหนึ่งเหล่าใด มีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็นอกุศลมูล ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด 
มีมูลอาศัยกันและกันโดยเป็นอกุศลมูลหรือ? 

มูลเหล่าใดที่เป็นอกุศลมูล เกิดร่วมกัน มูลเหล่านั้นชื่อว่ามีมูลอย่างเดียวกันด้วย มีมูล 
อาศัยกันและกันด้วย ธรรมที่เกิดร่วมกันกับอกุศลมูลที่เหลือนอกนั้น มีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็น 
อกุศลมูล แต่ไม่ใช่มีมูลอาศัยกันและกัน. 

หรือว่า ธรรมเหล่าใดมีมูลอาศัยกันและกันโดยเป็นอกุศลมูล ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด 
เป็นอกุศล? 

ถูกแล้ว. 

[๑๓] ธรรมเหล่าหนึ่งเหล่าใดเป็นอกุศล ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด มีอกุศลมูล 
เป็นมูลหรือ? 

อกุศลที่เป็นอเหตุกะ ไม่ใช่มีอกุศลมูลเป็นมูล อกุศลที่เป็นสเหตุกะ มีอกุศลมูลเป็นมูล. 

หรือว่า ธรรมเหล่าใดมีอกุศลมูลเป็นมูล ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด เป็นอกุศล? 

รูปที่มีอกุศลเป็นสมุฏฐาน มีอกุศลมูลเป็นมูล ไม่ใช่อกุศล อกุศลมีอกุศลมูลเป็นมูล 
ด้วย เป็นอกุศลด้วย. 

7 1 . 1 V V . 

ธรรมเหล่าหนึงเหล่าใดเป็นอกุศล ธรรมเหล่านันทังหมด มีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็น 
อกุศลมูลเป็นมูลหรือ? 

อกุศลที่เป็นอเหตุกะ ไม่ใช่มีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็นอกุศลมูลเป็นมูล อกุศลที่เป็น 
สเหตุกะ มีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็นอกุศลมูลเป็นมูล. 

หรือว่า ธรรมเหล่าใดมีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็นอกุศลมูลเป็นมูล ธรรมเหล่านั้น 
ทั้งหมด เป็นอกุศล? 

รูปที่มีอกุศลเป็นสมุฏฐาน มีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็นอกุศลมูลเป็นมูล ไม่ใช่อกุศล 
อกุศลมีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็นอกุศลมูลเป็นมูลด้วย เป็นอกุศลด้วย. 

ธรรมเหล่าหนึ่งเหล่าใดมีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็นอกุศลมูลเป็นมูล ธรรมเหล่านั้น 
ทั้งหมด มีมูลอาศัยกันและกันโดยเป็นอกุศลมูล เป็นมูลหรือ? 

มูลเหล่าใดที่เป็นอกุศลมูล เกิดร่วมกัน มูลเหล่านั้นชื่อว่ามีมูลอย่างเดียวกัน เป็นมูลด้วย 
มีมูลอาศัยกันและกันเป็นมูลด้วย ธรรมที่เกิดร่วมกันกับอกุศลมูลที่เหลือนอกนั้น มีมูลอย่างเดียว 
กันโดยเป็นอกุศลมูลเป็นมูล แต่ไม่ใช่มีมูลอาศัยกันและกันเป็นมูล. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 15 

หรือว่า ธรรมเหล่าใดมีมูลอาศัยกันและกันโดยเป็นอกุศลมูลเป็นมูล ธรรมเหล่านั้น 
ทั้งหมด เป็นอกุศล? 

ถูกแล้ว. 

อัพยากตธรรมนิทเทส 

[๑๔] ธรรมเหล่าหนึ่งเหล่าใดเป็นอัพยากฤต ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด เป็นอัพยากต 
มูลหรือ? 

อัพยากตมูลมี ๓ เท่านั้น ธรรมที่เป็นอัพยากฤตที่เหลือนอกนั้น ไม่ใช่อัพยากตมูล? 

หรือว่า ธรรมเหล่าใดเป็นอัพยากตมูล ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด เป็นอัพยากฤต? 

ถูกแล้ว. 

ธรรมเหล่าหนึ่งเหล่าใดเป็นอัพยากฤต ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด มีมูลอย่างเดียวกัน 
โดยเป็นอัพยากตมูลหรือ? 

อัพยากฤตที่เป็นอเหตุกะ ไม , ใช่มีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็นอัพยากตมูล อัพยากฤตที่เป็น 
สเหตุกะ มีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็นอัพยากตมูล. 

หรือว่า ธรรมเหล่าใดมีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็นอัพยากตมูล ธรรมเหล่านั้น 
ทั้งหมด เป็นอัพยากฤต? 

ถูกแล้ว. 

ธรรมเหล่าหนึ่งเหล่าใด มีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็นอัพยากตมูล ธรรมเหล่านั้น 
ทั้งหมด มีมูลอาศัยกันและกันโดยเป็นอัพยากตมูลหรือ? 

มูลเหล่าใดที่เป็นอัพยากตมูล เกิดร่วมกัน มูลเหล่านั้นชื่อว่ามีมูลอย่างเดียวกันด้วย มี 
มีมูลอาศัยกันและกันด้วย ธรรมที่เกิดร่วมกันกับอัพยากตมูลที่เหลือนอกนั้น มีมูลอย่างเดียวกัน 
โดยเป็นอัพยากตมูล แต่ไม่ใช่มีมูลอาศัยกันและกัน. 

หรือว่า ธรรมเหล่าใดมีมูลอาศัยกันและกันโดยเป็นอัพยากตมูล ธรรมเหล่านั้น 
ทั้งหมด เป็นอัพยากฤต? 

ถูกแล้ว. 

[๑๕] ธรรมเหล่าหนึ่งเหล่าใดเป็นอัพยากฤต ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด มีอัพยากตมูล 
เป็นมูลหรือ? 

มูลที่เป็นอัพยากตมูลมี ๓ เท่านั้น อัพยากตธรรมที่เหลือนอกนั้น ไม่ใช่มูลที่เรียกว่า 


อัพยากตมูล. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 16 

หรือว่า ธรรมเหล่าใดเป็นมูลที่เรียกว่าอัพยากตมูล ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด เป็น 
อัพยากฤต? 

ถูกแล้ว. 

ธรรมเหล่าหนึ่งเหล่าใดที่เป็นอัพยากฤต ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด มีมูลอย่างเดียวกัน 
โดยเป็นอัพยากตมูล เป็นมูลหรือ? 

อัพยากฤตที่เป็นอเหตุกะ ไม่ใช่มีมูลอย่างเดียวกัน โดยเป็นอัพยากตมูลเป็นมูล 
อัพยากฤตที่เป็นสเหตุกะ มีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็นอัพยากตมูลเป็นมูล. 

หรือว่า ธรรมเหล่าใดมีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็นอัพยากตมูลเป็นมูล ธรรมเหล่านั้น 
ทั้งหมด เป็นอัพยากฤต? 

ถูกแล้ว. 

ธรรมเหล่าหนึ่งเหล่าใด มีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็นอัพยากตมูลเป็นมูล ธรรมเหล่านั้น 
ทั้งหมด มีมูลอาศัยกันและกันโดยเป็นอัพยากตมูลเป็นมูลหรือ? 

มูลเหล่าใดที่เป็นอัพยากตมูล เกิดร่วมกัน มูลเหล่านั้นชื่อว่ามีมูลอย่างเดียวกันเป็นมูล 
ด้วย มีมูลอาศัยกันและกันเป็นมูลด้วย ธรรมที่เกิดร่วมกันกับอัพยากตมูลที่เหลือนอกนั้น มีมูล 
อย่างเดียวกันโดยเป็นอัพยากตมูลเป็นมูล ไม่ใช่มีมูลอาศัยกันและกันเป็นมูล. 

หรือว่า ธรรมเหล่าใดมีมูลอาศัยกันและกันโดยเป็นอัพยากตมูลเป็นมูล ธรรม 
เหล่านั้นทั้งหมด เป็นอัพยากฤต? 

ถูกแล้ว. 

[๑๖] ธรรมเหล่าหนึ่งเหล่าใดเป็นอัพยากฤต ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด มีอัพยากฤต 
เป็นมูลหรือ? 

อัพยากฤตที่เป็นอเหตุกะ ไม่ใช่มีอัพยากฤตเป็นมูล อัพยากฤตที่เป็นสเหตุกะ มีอัพยากฤต 
เป็นมูล. 

ไ , , 01 ^ . 1 V V 

หรือว่า ธรรมเหล่าใดมีอัพยากฤตเป็นมูล ธรรมเหล่านันทังหมด เป็นอัพยากฤต? 

ถูกแล้ว. 

ธรรมเหล่าหนึ่งเหล่าใดเป็นอัพยากฤต ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด มีมูลอย่างเดียวกัน 
โดยเป็นอัพยากตมูลหรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 17 

อัพยากฤตที่เป็นอเหตุกะ ไม , ใช่มีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็นอัพยากตมูล อัพยากฤตที่เป็น 
สเหตุกะ มีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็นอัพยากตมูล. 

หรือว่า ธรรมเหล่าใดมีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็นอัพยากตมูล ธรรมเหล่านั้น 
ทั้งหมด เป็นอัพยากฤต? 

ถูกแล้ว. 

ธรรมเหล่าหนึ่งเหล่าใด มีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็นอัพยากตมูล ธรรมเหล่านั้น 
ทั้งหมด มีมูลอาศัยกันและกันโดยเป็นอัพยากตมูลหรือ? 

มูลเหล่าใดที่เป็นอัพยากตมูล เกิดร่วมกัน มูลเหล่านั้นชื่อว่ามีมูลอย่างเดียวกันด้วย 
มีมูลอาศัยกันและกันด้วย ธรรมที่เกิดร่วมกันกับอัพยากตมูลที่เหลือนอกนั้น มีมูลอย่างเดียวกัน 
โดยเป็นอัพยากตมูล แต่ไม่ใช่มีมูลอาศัยกันและกัน. 

หรือว่า ธรรมเหล่าใดมีมูลอาศัยกันและกันโดยเป็นอัพยากตมูล ธรรมเหล่านั้น 
ทั้งหมด เป็นอัพยากฤต? 

ถูกแล้ว. 

[๑๗] ธรรมเหล่าหนึ่งเหล่าใดเป็นอัพยากฤต ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด มีอัพยากตมูล 
เป็นมูลหรือ? 

อัพยากฤตที่เป็นอเหตุกะ ไม , ใช่มีอัพยากตมูลเป็นมูล อัพยากฤตที่เป็นสเหตุกะ มี 
อัพยากตมูลเป็นมูล. 

หรือว่า ธรรมเหล่าใดมีอัพยากตมูลเป็นมูล ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด เป็นอัพยากฤต? 

ถูกแล้ว. 

ธรรมเหล่าหนึ่งเหล่าใดเป็นอัพยากฤต ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด มีมูลอย่างเดียวกัน 
โดยเป็นอัพยากตมูลเป็นมูลหรือ? 

อัพยากฤตที่เป็นอเหตุกะ ไม , ใช่มีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็นอัพยากตมูลเป็นมูล อัพยากฤต 
ที่เป็นสเหตุกะ มีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็นอัพยากตมูลเป็นมูล. 

หรือว่า ธรรมเหล่าใดมีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็นอัพยากตมูลเป็นมูล ธรรมเหล่านั้น 
ทั้งหมด เป็นอัพยากฤต? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 18 


ลูกแล้ว. 

ธรรมเหล่าหนึ่งเหล่าใด มีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็นอัพยากตมูลเป็นมูล ธรรม 
เหล่านั้นทั้งหมด มีมูลอาศัยกันและกันโดยเป็นอัพยากตมูล เป็นมูลหรือ? 

มูลเหล่าใดที่เป็นอัพยากตมูล เกิดร่วมกัน มูลเหล่านั้นชื่อว่ามีมูลอย่างเดียวกันเป็นมูล 
ด้วย มีมูลอาศัยกันและกันเป็นมูลด้วย ธรรมที่เกิดร่วมกันกับอัพยากตมูลที่เหลือนอกนั้น มีมูล 
อย่างเดียวกันโดยเป็นอัพยากตมูลเป็นมูล แต่ไม่ใช่มีมูลอาศัยกันและกันเป็นมูล. 

หรือว่า ธรรมเหล่าใดมีมูลอาศัยกันและกันโดยเป็นอัพยากตมูลเป็นมูล ธรรม 
เหล่านั้นทั้งหมด เป็นอัพยากฤต? 

ถูกแล้ว. 

นามธรรมนิทเทล , 

[๑๘] ธรรมเหล่าหนึ่งเหล่าใดเป็นนาม ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด เป็นนามเป็นมูล 
หรือ? 

นามมูลมี ๙ เท่านั้น นามที่เหลือนอกนั้น ไม่ใช่นามมูล. 

หรือว่า ธรรมเหล่าใดเป็นนามเป็นมูล ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด เป็นนาม? 

ถูกแล้ว. 

ธรรมเหล่าหนึงเหล่าใดเป็นนาม ธรรมเหล่านันทังหมด มีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็น 
นามเป็นมูลหรือ? 

นามที่เป็นอเหตุกะ ไม , ใช่มีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็นนามเป็นมูล นามที่เป็นสเหตุกะ 
มีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็นนามเป็นมูล. 

หรือว่า ธรรมเหล่าใดมีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็นนามเป็นมูล ธรรมเหล่านั้น 
ทั้งหมด เป็นนาม? 

รูปที่มีนามเป็นสมุฏฐาน มีมูลอย่างเดียวกัน โดยเป็นนามเป็นมูล แต่ไม่ใช่นาม นาม 
มีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็นนามเป็นมูลด้วย เป็นนามด้วย. 

ธรรมเหล่าหนึ่งเหล่าใด มีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็นนามเป็นมูล ธรรมเหล่านั้น 
ทั้งหมด มีมูลอาศัยกันและกันโดยเป็นนามเป็นมูลหรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 19 

มูลเหล่าใดเป็นนามเป็นมูล เกิดร่วมกัน มูลเหล่านั้นชื่อว่ามีมูลอย่างเดียวกันด้วย 
มีมูลอาศัยกันและกันด้วย ธรรมที่เกิดร่วมกันกับธรรมที่เป็นนามเป็นมูลที่เหลือนอกนั้น มีมูล 
อย่างเดียวกันโดยเป็นนามเป็นมูล แต่ไม่ใช่มูลอาศัยกันและกัน. 

หรือว่า ธรรมเหล่าใดมีมูลอาศัยกันและกันโดยเป็นนามเป็นมูล ธรรมเหล่านั้น 
ทั้งหมด เป็นนาม? 

ถกแล้ว. 

11 ., 1 ** 

[๑๙] ธรรมเหล่าหนึงเหล่าใดทีเป็นนาม ธรรมเหล่านันทังหมด มีนามมูลเป็นมูล 

หรือ? 

มูลที่เรียกว่านามมูลมี ๙ เท่านั้น ธรรมที่เป็นนามที่เหลือนอกนั้น ไม่ใช่มูลที่เรียกว่า 
นามมูล. 

1 , 1 .^, 1 ** 

หรือว่า ธรรมเหล่าใดเป็นมูลทีเรียกว่านามมูล ธรรมเหล่านันทังหมด เป็นนาม? 

ถูกแล้ว. 

ธรรมเหล่าหนึ่งเหล่าใดที่เป็นนาม ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด มีมูลอย่างเดียวกันโดย 
เป็นนามเป็นมูลหรือ? 

นามที่เป็นอเหตุกะ ไม , ใช่มีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็นนามมูลเป็นมูล นามที่เป็นสเหตุกะ 
มีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็นนามมูลเป็นมูล. 

หรือว่า ธรรมเหล่าใดมีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็นนามมูลเป็นมูล ธรรมเหล่านั้น 
ทั้งหมด เป็นนาม? 

รูปที่มีนามเป็นสมุฏฐาน มีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็นนามมูลเป็นมูล แต่ไม , ใช่นาม 
นามมีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็นนามมูลเป็นมูลด้วย เป็นนามด้วย. 

ธรรมเหล่าหนึ่งเหล่าใด มีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็นนามมูลเป็นมูล ธรรมเหล่านั้น 
ทั้งหมด มีมูลอาศัยกันและกันโดยเป็นนามมูลเป็นนามมูลหรือ? 

มูลเหล่าใดที่เป็นนามมูลเกิดร่วมกัน มูลเหล่านั้นชื่อว่ามีมูลอย่างเดียวกันเป็นมูลด้วย 
มีมูลอาศัยกันและกันเป็นมูลด้วย ธรรมที่เกิดร่วมกันกับนามมูลที่เหลือนอกนั้น มีมูลอย่างเดียวกัน 
โดยเป็นนามมลเป็นมล แต่ไม่ใช่มีมลอาศัยกันและกันเป็นมล 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 20 

หรือว่า ธรรมเหล่าใดมีมูลอาศัยกันและกันโดยเป็นนามมูลเป็นมูล ธรรมเหล่านั้น 
ทั้งหมด เป็นนาม? 

ถกแล้ว. 

1 1 V V . 

[๒๐] ธรรมเหล่าหนึงเหล่าใดเป็นนาม ธรรมเหล่านันทังหมด มีนามเป็นมูลหรือ? 

นามที่เป็นอเหตุกะ ไม , ใช่มีนามเป็นมูล นามที่เป็นสเหตุกะ มีนามเป็นมูล. 

หรือว่า ธรรมเหล่าใดมีนามเป็นมูล ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด เป็นนาม? 

รูปที่มีนามเป็นสมุฏฐาน มีนามเป็นมูล แต่ไม่ใช่นาม นามมีนามเป็นมูลด้วย เป็น 
นามด้วย. 

ธรรมเหล่าหนึ่งเหล่าใดเป็นนาม ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด มีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็น 
นามเป็นมูลหรือ? 

นามที่เป็นอเหตุกะ ไม , ใช่มีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็นนามเป็นมูล นามที่เป็นสเหตุกะ 
มีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็นนามเป็นมูล. 

หรือว่า ธรรมเหล่าใดมีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็นนามเป็นมูล ธรรมเหล่านั้น 
ทั้งหมด เป็นนาม? 

รูปที่มีนามเป็นสมุฏฐาน มีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็นนามมูล แต่ไม่ใช่นาม นามมีมูล 
อย่างเดียวกันโดยเป็นนามมูลด้วย เป็นนามด้วย. 

ธรรมเหล่าหนึ่งเหล่าใดมีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็นนามมูล ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด 
มีมูลอาศัยกันและกันโดยเป็นนามมูลหรือ? 

มูลเหล่าใดที่เป็นนามมูลเกิดร่วมกัน มูลเหล่านั้นชื่อว่ามีมูลอย่างเดียวกันด้วย มีมูล 
อาศัยกันและกันด้วย ธรรมที่เกิดร่วมกันกับนามมูลที่เหลือนอกนั้น มีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็น 
นามเป็นมูล แต่ไม , ใช่มีมูลอาศัยกันและกัน. 

หรือว่า ธรรมเหล่าใดมีมูลอาศัยกันและกันโดยเป็นนามเป็นมูล ธรรมเหล่านั้น 
ทั้งหมด เป็นนาม? 

ถูกแล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 21 

[๒๑] ธรรมเหล่าหนึ่งเหล่าใดที่เป็นนาม ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด มีนามมูลเป็นมูล 
หรือ? 

นามที่เป็นอเหตุกะ ไม , ใช่มีนามมูลเป็นมูล นามที่เป็นสเหตุกะ มีนามมูลเป็นมูล. 

หรือว่า ธรรมเหล่าใดที่มีนามมูลเป็นมูล ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด เป็นนาม? 

รูปที่มีนามเป็นสมุฏฐาน มีนามมูลเป็นมูล แต่ไม่ใช่นาม นามมีนามมูลเป็นมูลด้วย 
เป็นนามด้วย. 

ธรรมเหล่าหนึ่งเหล่าใดที่เป็นนาม ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด มีมูลอย่างเดียวกันโดย 
เป็นนามมูลเป็นมูลหรือ? 

นามที่เป็นอเหตุกะ ไม , ใช่มีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็นนามมูลเป็นมูล นามที่เป็นสเหตุกะ 
มีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็นนามมูลเป็นมูล. 

หรือว่า ธรรมเหล่าใดมีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็นนามมูลเป็นมูล ธรรมเหล่านั้น 
ทั้งหมด เป็นนาม? 

รูปที่มีนามเป็นสมุฏฐานมีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็นนามมูลเป็นมูล แต่ไม่ใช่นาม นาม 
มีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็นนามมูลเป็นมูลด้วย เป็นนามด้วย. 

ธรรมเหล่าหนึ่งเหล่าใดมีมูลอย่างเดียวกันโดยเป็นนามมูลเป็นมูล ธรรมเหล่านั้น 
ทั้งหมด มีมูลอาศัยกันและกันโดยเป็นนามมูลเป็นมูลหรือ? 

มูลเหล่าใดที่เป็นนามมูล เกิดร่วมกัน มูลเหล่านั้นชื่อว่ามีมูลอย่างเดียวกันเป็นมูลด้วย 
มีมูลอาศัยกันและกันโดยเป็นมูลด้วย ธรรมที่เกิดร่วมกันกับนามมูลที่เหลือนอกนั้น มีมูลอย่าง 
เดียวกันโดยเป็นนามมูลเป็นมูล แต่ไม่ใช่มีมูลอาศัยกันและกันเป็นมูล. 

หรือว่า ธรรมเหล่าใดมีมูลอาศัยกันและกันโดยเป็นนามมูลเป็นมูล ธรรมเหล่านั้น 
ทั้งหมด เป็นนาม? 

ถกแล้ว. 

11 . 1 1 V V . 

[๒๒] ธรรมเหล่าหนึงเหล่าใดเป็นกุศล ธรรมเหล่านันทังหมด มีกุศลเป็นเหตุ 

มีกุศลเป็นนิทาน 

มีกุศลเป็นแดนเกิดพร้อม 

มีกุศลเป็นแดนเกิดทั่ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 22 


มีกุศลเป็นสมุฏฐาน 
มีกุศลเป็นอาหาร 
มีกุศลเป็นอารมณ์ 
มีกุศลเป็นปัจจัย 
มีกุศลเป็นสมุทัย. 

ธรรมเหล่าหนึ่งเหล่าใดเป็นอกุศล. 

ธรรมเหล่าหนึ่งเหล่าใดเป็นอัพยากฤต. 

ธรรมเหล่าหนึ่งเหล่าใดเป็นนาม ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด มีนามเป็นเหตุ ฯลฯ 

มีนามเป็นนิทาน 

มีนามเป็นแดนเกิดพร้อม 

มีนามเป็นแดนเกิดทั่ว 

มีนามเป็นสมุฏฐาน 

มีนามเป็นอาหาร 

มีนามเป็นอารมณ์ 

มีนามเป็นปัจจัย 

มีนามเป็นสมุทัย. 

มูล เหตุ นิทาน สมภพ ปภพ สมุฏฐาน อาหาร อารมณ์ ปัจจัย และสมุทัย. 


มุลยมก จบ. 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 23 

ขันธยมก 
ปัณณัตติวาร 

[๒๓] ขันธ์ ๕ คือ รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์. 
อุทเทสวาร 

[๒๔] รูปคือรูปขันธ์หรือ รูปขันธ์คือรูปหรือ. 

เวทนาคือเวทนาขันธ์หรือ เวทนาขันธ์คือเวทนาหรือ. 

สัญญาคือสัญญาขันธ์หรือ สัญญาขันธ์คือสัญญาหรือ. 

สังขารคือสังขารขันธ์หรือ สังขารขันธ์คือสังขารหรือ. 

วิญญาณคือวิญญาณขันธ์หรือ วิญญาณขันธ์คือวิญญาณหรือ. 

[๒๕] ไม , ใช่รูปไม่ใช่รูปขันธ์หรือ ไม่ใช่รูปขันธ์ไม่ใช่รูปหรือ. 

ไม่ใช่เวทนาไม่ใช่เวทนาขันธ์หรือ ไม่ใช่เวทนาขันธ์ไม่ใช่เวทนาหรือ. 

ไม่ใช่สัญญาไม่ใช่สัญญาขันธ์หรือ ไม , ใช่สัญญาขันธ์ไม่ใช่สัญญาหรือ. 

ไม่ใช่สังขารไม่ใช่สังขารขันธ์หรือ ไม่ใช่สังขารขันธ์ไม่ใช่สังขารหรือ. 

ไม่ใช่วิญญาณไม่ใช่วิญญาณขันธ์หรือ ไม่ใช่วิญญาณขันธ์ไม่ใช่วิญญาณหรือ. 

[๒๖] รูปคือรูปขันธ์หรือ ขันธ์คือเวทนาขันธ์หรือ. 

รูปคือรูปขันธ์หรือ ขันธ์คือสัญญาขันธ์หรือ. 

รูปคือรูปขันธ์หรือ ขันธ์คือสังขารขันธ์หรือ. 

รูปคือรูปขันธ์หรือ ขันธ์คือวิญญาณขันธ์หรือ. 

เวทนาคือเวทนาขันธ์หรือ ขันธ์คือรูปขันธ์หรือ. 

เวทนาคือเวทนาขันธ์หรือ ขันธ์คือสัญญาขันธ์หรือ. 

เวทนาคือเวทนาขันธ์หรือ ขันธ์คือสังขารขันธ์หรือ. 

เวทนาคือเวทนาขันธ์หรือ ขันธ์คือวิญญาณขันธ์หรือ. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 24 

สัญญาคือสัญญาขันธ์หรือ ขันธ์คือรูปขันธ์หรือ. 

สัญญาคือสัญญาขันธ์หรือ ขันธ์คือเวทนาขันธ์หรือ. 

สัญญาคือสัญญาขันธ์หรือ ขันธ์คือสังขารขันธ์หรือ. 

สัญญาคือสัญญาขันธ์หรือ ขันธ์คือวิญญาณขันธ์หรือ. 

สังขารคือสังขารขันธ์หรือ ขันธ์คือรูปขันธ์หรือ. 

สังขารคือสังขารขันธ์หรือ ขันธ์คือเวทนาขันธ์หรือ. 

สังขารคือสังขารขันธ์หรือ ขันธ์คือสัญญาขันธ์หรือ. 

สังขารคือสังขารขันธ์หรือ ขันธ์คือวิญญาณขันธ์หรือ. 

วิญญาณคือวิญญาณขันธ์หรือ ขันธ์คือรูปขันธ์หรือ. 

วิญญาณคือวิญญาณขันธ์หรือ ขันธ์คือเวทนาขันธ์หรือ. 

วิญญาณคือวิญญาณขันธ์หรือ ขันธ์คือสัญญาขันธ์หรือ. 

วิญญาณคือวิญญาณขันธ์หรือ ขันธ์คือสังขารขันธ์หรือ. 

[๒๗] ไม่ใช่รูปไม , ใช่รูปขันธ์หรือ ไม่ใช่ขันธ์ไม่ใช่เวทนาขันธ์หรือ. 

ไม่ใช่รูปไม่ใช่รูปขันธ์หรือ ไม่ใช่ขันธ์ไม่ใช่สัญญาขันธ์หรือ. 

ไม่ใช่รูปไม่ใช่รูปขันธ์หรือ ไม่ใช่ขันธ์ไม่ใช่สังขารขันธ์หรือ. 

ไม่ใช่รูปไม่ใช่รูปขันธ์หรือ ไม่ใช่ขันธ์ไม่ใช่วิญญาณขันธ์หรือ. 

ไม่ใช่เวทนาไม่ใช่เวทนาขันธ์หรือ ไม่ใช่ขันธ์ไม่ใช่รูปขันธ์หรือ. 

ไม่ใช่เวทนาไม่ใช่เวทนาขันธ์หรือ ไม่ใช่ขันธ์ไม , ใช่สัญญาขันธ์หรือ. 

ไม่ใช่เวทนาไม่ใช่เวทนาขันธ์หรือ ไม่ใช่ขันธ์ไม่ใช่สังขารขันธ์หรือ. 

ไม่ใช่เวทนาไม่ใช่เวทนาขันธ์หรือ ไม่ใช่ขันธ์ไม่ใช่วิญญาณขันธ์หรือ. 

ไม่ใช่สัญญาไม่ใช่สัญญาขันธ์หรือ ไม่ใช่ขันธ์ไม่ใช่รูปขันธ์หรือ. 

ไม่ใช่สัญญาไม่ใช่สัญญาขันธ์หรือ ไม่ใช่ขันธ์ไม่ใช่เวทนาขันธ์หรือ. 

ไม่ใช่สัญญาไม่ใช่สัญญาขันธ์หรือ ไม่ใช่ขันธ์ไม่ใช่สังขารขันธ์หรือ. 

ไม่ใช่สัญญาไม่ใช่สัญญาขันธ์หรือ ไม่ใช่ขันธ์ไม่ใช่วิญญาณขันธ์หรือ. 

ไม่ใช่สังขารไม่ใช่สังขารขันธ์หรือ ไม่ใช่ขันธ์ไม่ใช่รูปขันธ์หรือ. 

ไม่ใช่สังขารไม่ใช่สังขารขันธ์หรือ ไม่ใช่ขันธ์ไม่ใช่เวทนาขันธ์หรือ. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 25 

ไม่ใช่สังขารไม่ใช่สังขารขันธ์หรือ ไม่ใช่ขันธ์ไม่ใช่สัญญาขันธ์หรือ. 

ไม่ใช่สังขารไม่ใช่สังขารขันธ์หรือ ไม่ใช่ขันธ์ไม่ใช่วิญญาณขันธ์หรือ. 

ไม่ใช่วิญญาณไม่ใช่วิญญาณขันธ์หรือ ไม่ใช่ขันธ์ไม่ใช่รูปขันธ์หรือ. 

ไม่ใช่วิญญาณไม่ใช่วิญญาณขันธ์หรือ ไม่ใช่ขันธ์ไม่ใช่เวทนาขันธ์หรือ. 

ไม่ใช่วิญญาณไม่ใช่วิญญาณขันธ์หรือ ไม่ใช่ขันธ์ไม่ใช่สัญญาขันธ์หรือ. 

ไม่ใช่วิญญาณไม่ใช่วิญญาณขันธ์หรือ ไม่ใช่ขันธ์ไม่ใช่สังขารขันธ์หรือ. 

[๒๘] รูปเป็นขันธ์หรือ 

ขันธ์คือรูปหรือ. 

เวทนาเป็นขันธ์หรือ 

ขันธ์คือเวทนาหรือ. 

สัญญาเป็นขันธ์หรือ 

ขันธ์คือสัญญาหรือ. 

สังขารเป็นขันธ์หรือ 

ขันธ์คือสังขารหรือ. 

วิญญาณเป็นขันธ์หรือ 

ขันธ์คือวิญญาณหรือ. 

[๒๙] ไม , ใช่รูปไม่ใช่รูปขันธ์หรือ ไม่ใช่ขันธ์ไม่ใช่รูปหรือ. 

ไม่ใช่เวทนาไม่ใช่ขันธ์หรือ 

ไม่ใช่ขันธ์ไม่ใช่เวทนาหรือ. 

ไม่ใช่สัญญาไม่ใช่ขันธ์หรือ 

ไม , ใช่ขันธ์ไม่ใช่สัญญาหรือ. 

ไม่ใช่สังขารไม่ใช่ขันธ์หรือ 

ไม่ใช่ขันธ์ไม่ใช่สังขารหรือ. 

ไม่ใช่วิญญาณไม่ใช่ขันธ์หรือ ไม่ใช่ขันธ์ไม่ใช่วิญญาณหรือ. 

[๓๐] รูปเป็นขันธ์หรือ 

ขันธ์คือเวทนาหรือ. 

รูปเป็นขันธ์หรือ 

ขันธ์คือสัญญาหรือ. 

รูปเป็นขันธ์หรือ 

ขันธ์คือสังขารหรือ. 

รูปเป็นขันธ์หรือ 

ขันธ์คือวิญญาณหรือ. 

เวทนาเป็นขันธ์หรือ 

ขันธ์คือรูปหรือ. 

เวทนาเป็นขันธ์หรือ 

ขันธ์คือสัญญาหรือ. 

เวทนาเป็นขันธ์หรือ 

ขันธ์คือสังขารหรือ. 

เวทนาเป็นขันธ์หรือ 

ขันธ์คือวิญญาณหรือ. 

สัญญาเป็นขันธ์หรือ 

ขันธ์คือรูปหรือ. 

สัญญาเป็นขันธ์หรือ 

ขันธ์คือเวทนาหรือ. 

สัญญาเป็นขันธ์หรือ 

ขันธ์คือสังขารหรือ. 

สัญญาเป็นขันธ์หรือ 

ขันธ์คือวิญญาณหรือ. 

สังขารเป็นขันธ์หรือ 

ขันธ์คือรูปหรือ. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 26 

สังขารเป็นขันธ์หรือ ขันธ์คือเวทนาหรือ. 

สังขารเป็นขันธ์หรือ ขันธ์คือสัญญาหรือ. 

สังขารเป็นขันธ์หรือ ขันธ์คือวิญญาณหรือ. 

วิญญาณเป็นขันธ์หรือ ขันธ์คือรูปหรือ. 

วิญญาณเป็นขันธ์หรือ ขันธ์คือเวทนาหรือ. 

วิญญาณเป็นขันธ์หรือ ขันธ์คือสัญญาหรือ. 

วิญญาณเป็นขันธ์หรือ ขันธ์คือสังขารหรือ. 

[๓๑] ไม , ใช่รูปไม่ใช่ขันธ์หรือ ไม่ใช่ขันธ์ไม่ใช่เวทนาหรือ. 

ไม่ใช่รูปไม่ใช่ขันธ์หรือ ไม่ใช่ขันธ์ไม่ใช่สัญญาหรือ. 

ไม่ใช่รูปไม่ใช่ขันธ์หรือ ไม่ใช่ขันธ์ไม่ใช่สังขารหรือ. 

ไม่ใช่รูปไม่ใช่ขันธ์หรือ ไม่ใช่ขันธ์ไม่ใช่วิญญาณหรือ. 

ไม่ใช่เวทนาไม่ใช่ขันธ์หรือ ไม่ใช่ขันธ์ไม่ใช่รูปหรือ. 

ไม่ใช่เวทนาไม่ใช่ขันธ์หรือ ไม่ใช่ขันธ์ไม่ใช่สัญญาหรือ. 

ไม่ใช่เวทนาไม่ใช่ขันธ์หรือ ไม่ใช่ขันธ์ไม่ใช่สังขารหรือ. 

ไม่ใช่เวทนาไม่ใช่ขันธ์หรือ ไม่ใช่ขันธ์ไม่ใช่วิญญาณหรือ. 

ไม่ใช่สัญญาไม่ใช่ขันธ์หรือ ไม่ใช่ขันธ์ไม่ใช่รูปหรือ. 

ไม่ใช่สัญญาไม่ใช่ขันธ์หรือ ไม , ใช่ขันธ์ไม่ใช่เวทนาหรือ. 

ไม่ใช่สัญญาไม่ใช่ขันธ์หรือ ไม , ใช่ขันธ์ไม่ใช่สังขารหรือ. 

ไม่ใช่สัญญาไม่ใช่ขันธ์หรือ ไม่ใช่ขันธ์ไม่ใช่วิญญาณหรือ. 

ไม่ใช่สังขารไม่ใช่ขันธ์หรือ ไม่ใช่ขันธ์ไม่ใช่รูปหรือ. 

ไม่ใช่สังขารไม่ใช่ขันธ์หรือ ไม่ใช่ขันธ์ไม่ใช่เวทนาหรือ. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 27 

ไม่ใช่สังขารไม่ใช่ขันธ์หรือ ไม่ใช่ขันธ์ไม่ใช่สัญญาหรือ. 

ไม่ใช่สังขารไม่ใช่ขันธ์หรือ ไม่ใช่ขันธ์ไม่ใช่วิญญาณหรือ. 

ไม่ใช่วิญญาณไม่ใช่ขันธ์หรือ ไม่ใช่ขันธ์ไม่ใช่รูปหรือ. 

ไม่ใช่วิญญาณไม่ใช่ขันธ์หรือ ไม่ใช่ขันธ์ไม่ใช่เวทนาหรือ. 

ไม่ใช่วิญญาณไม่ใช่ขันธ์หรือ ไม่ใช่ขันธ์ไม่ใช่สัญญาหรือ. 

ไม่ใช่วิญญาณไม่ใช่ขันธ์หรือ ไม่ใช่ขันธ์ไม่ใช่สังขารหรือ. 

นิทเทสวาร 
ปทโสธนวาร 
[๓๒] รูป คือรูปขันธ์หรือ? 

ปิยรูป สาตรูป เรียกว่า รูป แต่ไม่ใช่รูปขันธ์ รูปขันธ์เป็นรูปด้วย เป็นรูปขันธ์ด้วย. 
รูปขันธ์ คือรูปหรือ? 

ถูกแล้ว. 

[๓๓] เวทนา คือเวทนาขันธ์? 

ถูกแล้ว. 

เวทนาขันธ์คือเวทนาหรือ? 

ถูกแล้ว. 

[๓๔] สัญญา คือสัญญาขันธ์หรือ? 

ทิฏฐิสัญญาเป็นสัญญา แต่ไม่ใช่สัญญาขันธ์ สัญญาขันธ์เป็นสัญญาด้วย เป็น 
สัญญาขันธ์ด้วย. 

สัญญาขันธ์ คือสัญญาหรือ? 

ถูกแล้ว. 

[๓๕] สังขาร คือสังขารขันธ์หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 28 

ยกเว้นสังขารขันธ์เสียแล้ว สังขารที่เหลือนอกนั้น เป็นสังขาร แต่ไม่ใช่สังขารขันธ์ 
สังขารขันธ์ เป็นสังขารด้วย เป็นสังขารขันธ์ด้วย. 

สังขารขันธ์ คือสังขารหรือ? 

ถูกแล้ว. 

[๓๖] วิญญาณ คือวิญญาณขันธ์หรือ? 

ถูกแล้ว. 

วิญญาณขันธ์ คือวิญญาณหรือ? 

ถูกแล้ว. 

[๓๗] ไม่ใช่รูป ไม , ใช่รูปขันธ์หรือ? 

ถูกแล้ว. 

ไม่ใช่รูปขันธ์ ไม , ใช่รูปหรือ? 

ปิยรูป สาตรูป ไม่ใช่รูปขันธ์ แต่เรียกว่า รูป ยกเว้นรูปและรูปขันธ์เสียแล้ว สภาว 
ธรรมที่เหลือนอกนั้น ไม่ใช่รูป และไม , ใช่รูปขันธ์. 

[๓๘] ไม่ใช่เวทนา ไม่ใช่เวทนาขันธ์หรือ? 

ถูกแล้ว. 

ไม่ใช่เวทนาขันธ์ ไม , ใช่เวทนาหรือ? 

ถูกแล้ว. 

[๓๙] ไม่ใช่สัญญา ไม่ใช่สัญญาขันธ์หรือ? 

ถูกแล้ว. 

ไม่ใช่สัญญาขันธ์ ไม , ใช่สัญญาหรือ? 

ทิฏฐิสัญญา ไม , ใช่สัญญาขันธ์ เป็นแต่สัญญา ยกเว้นสัญญา และสัญญาขันธ์เสียแล้ว 
สภาวธรรมที่เหลือนอกนั้น ไม่ใช่สัญญา และไม่ใช่สัญญาขันธ์. 

[๔๐] ไม่ใช่สังขาร ไม่ใช่สังขารขันธ์หรือ? 

ถูกแล้ว. 

ไม่ใช่สังขารขันธ์ ไม่ใช่สังขารหรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 29 

ยกเว้นสังขารขันธ์เสียแล้ว สังขารที่เหลือนอกนั้น ไม่ใช่สังขารขันธ์ เป็นแต่สังขาร 
ยกเว้นสังขารและสังขารขันธ์เสียแล้ว สภาวธรรมที่เหลือนอกนั้น ไม่ใช่สังขาร และไม่ใช่ 
สังขารขันธ์ 

[๔๑] ไม่ใช่วิญญาณ ไม่ใช่วิญญาณขันธ์หรือ? 

ถูกแล้ว. 

ไม่ใช่วิญญาณขันธ์ ไม , ใช่วิญญาณหรือ? 

ถูกแล้ว. 

ปทโสธนมูลจักกวาร ๒ 
[๔๒] รูป คือรูปขันธ์หรือ? 

ปิยรูป สาตรูป เรียกว่า รูป แต่ไม่ใช่รูปขันธ์ รูปขันธ์ เป็นรูปด้วย เป็นรูปขันธ์ด้วย 
ขันธ์ คือเวทนาขันธ์หรือ? 

เวทนาขันธ์ เป็นขันธ์ด้วย เป็นเวทนาขันธ์ด้วย ขันธ์ที่เหลือนอกนั้น เป็นขันธ์ แต่ 
ไม่ใช่เวทนาขันธ์. 

[๔๓] รูป คือรูปขันธ์หรือ? 

ปิยรูป สาตรูป เรียกว่า รูป แต่ไม่ใช่รูปขันธ์ รูปขันธ์ เป็นรูปด้วย เป็นรูปขันธ์ด้วย. 

ขันธ์ คือสัญญาขันธ์หรือ? 

สัญญาขันธ์ เป็นขันธ์ด้วย เป็นสัญญาขันธ์ด้วย ขันธ์ที่เหลือนอกนั้น เป็นขันธ์ แต่ 
ไม่ใช่สัญญาขันธ์. 

[๔๔] รูป คือรูปขันธ์หรือ? 

ปิยรูป สาตรูป เรียกว่า รูป แต่ไม่ใช่รูปขันธ์ รูปขันธ์ เป็นรูปด้วย เป็นรูปขันธ์ด้วย. 

ขันธ์ คือสังขารขันธ์หรือ? 

สังขารขันธ์ เป็นขันธ์ด้วย เป็นสังขารขันธ์ด้วย ขันธ์ที่เหลือนอกนั้น เป็นขันธ์ แต่ 
ไม่ใช่สังขารขันธ์. 

[๔๕] รูป คือรูปขันธ์หรือ? 

ปิยรป สาตรป เรียกว่า รป แต่ไม่ใช่รปขันธ์ รปขันธ์ เป็นรปด้วย เป็นรปขันธ์ด้วย. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 30 
ขันธ์ คือวิญญาณขันธ์หรือ? 

วิญญาณขันธ์ เป็นขันธ์ด้วย เป็นวิญญาณขันธ์ด้วย ขันธ์ที่เหลือนอกนั้น เป็นขันธ์ แต่ 
ไม่ใช่วิญญาณขันธ์. 

[๔๖] เวทนา คือเวทนาขันธ์หรือ? 

ถูกแล้ว. 

ขันธ์ คือรูปขันธ์หรือ? 

รูปขันธ์ เป็นขันธ์ด้วย เป็นรูปขันธ์ด้วย ขันธ์ที่เหลือนอกนั้น เป็นขันธ์ แต่ไม่ใช่ 
รูปขันธ์. 

[๔๗] เวทนา คือเวทนาขันธ์หรือ? 

ถูกแล้ว. 

ขันธ์ คือสัญญาขันธ์หรือ? 

สัญญาขันธ์ เป็นขันธ์ด้วย เป็นสัญญาขันธ์ด้วย ขันธ์ที่เหลือนอกนั้น เป็นขันธ์ แต่ 
ไม่ใช่สัญญาขันธ์. 

[๔๘] เวทนา คือเวทนาขันธ์หรือ? 

ถูกแล้ว. 

ขันธ์ คือสังขารขันธ์หรือ? 

สังขารขันธ์ เป็นขันธ์ด้วย เป็นสังขารขันธ์ด้วย ขันธ์ที่เหลือนอกนั้น เป็นขันธ์ แต่ 
ไม่ใช่สังขารขันธ์. 

[๔๙] เวทนา คือเวทนาขันธ์หรือ? 

ถูกแล้ว. 

ขันธ์ คือวิญญาณขันธ์หรือ? 

วิญญาณขันธ์ เป็นขันธ์ด้วย เป็นวิญญาณขันธ์ด้วย ขันธ์ที่เหลือนอกนั้น เป็นขันธ์ แต่ 
ไม่ใช่วิญญาณขันธ์. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 31 

[๕๐] สัญญา คือสัญญาขันธ์หรือ? 

ทิฏฐิสัญญา เป็นสัญญา แต่ไม , ใช่สัญญาขันธ์ สัญญาขันธ์ เป็นสัญญาด้วย เป็น 
สัญญาขันธ์ด้วย. 

ขันธ์ คือรูปขันธ์หรือ? 

รูปขันธ์ เป็นขันธ์ด้วย เป็นรูปขันธ์ด้วย ขันธ์ที่เหลือนอกนั้น เป็นขันธ์ แต่ไม่ใช่ 
รูปขันธ์. 

[๕๑] สัญญา คือสัญญาขันธ์หรือ? 

ทิฏฐิสัญญา เป็นสัญญา แต่ไม , ใช่สัญญาขันธ์ สัญญาขันธ์ เป็นสัญญาด้วย เป็น 
สัญญาขันธ์ด้วย. 

ขันธ์ คือเวทนาขันธ์หรือ? 

เวทนาขันธ์ เป็นขันธ์ด้วย เป็นเวทนาขันธ์ด้วย ขันธ์ที่เหลือนอกนั้น เป็นขันธ์ แต่ 
ไม , ใช่เวทนาขันธ์. 

[๕๒] สัญญา คือสัญญาขันธ์หรือ? 

ทิฏฐิสัญญา เป็นสัญญา แต่ไม , ใช่สัญญาขันธ์ สัญญาขันธ์ เป็นสัญญาด้วย เป็น 
สัญญาขันธ์ด้วย. 

ขันธ์ คือสังขารขันธ์หรือ? 

สังขารขันธ์ เป็นขันธ์ด้วย เป็นสังขารขันธ์ด้วย ขันธ์ที่เหลือนอกนั้น เป็นขันธ์ แต่ 
ไม่ใช่สังขารขันธ์. 

[๕๓] สัญญา คือสัญญาขันธ์หรือ? 

ทิฏฐิสัญญา เป็นสัญญา แต่ไม , ใช่สัญญาขันธ์ สัญญาขันธ์ เป็นสัญญาด้วย เป็น 
สัญญาขันธ์ด้วย. 

ขันธ์ คือวิญญาณขันธ์หรือ? 

วิญญาณขันธ์ เป็นขันธ์ด้วย เป็นวิญญาณขันธ์ด้วย ขันธ์ที่เหลือนอกนั้น เป็นขันธ์ 
แต่ไม่ใช่วิญญาณขันธ์. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 32 

[๕๔] สังขาร คือสังขารขันธ์หรือ? 

ยกเว้นสังขารขันธ์เสียแล้ว สังขารที่เหลือนอกนั้น เป็นสังขาร แต่ไม่ใช่สังขารขันธ์ 
สังขารขันธ์ เป็นสังขารด้วย เป็นสังขารขันธ์ด้วย. 

ขันธ์ คือรูปขันธ์หรือ? 

รูปขันธ์ เป็นขันธ์ด้วย เป็นรูปขันธ์ด้วย ขันธ์ที่เหลือนอกนั้น เป็นขันธ์ แต่ไม่ใช่ 
รูปขันธ์? 

[๕๕] สังขาร คือสังขารขันธ์หรือ? 

ยกเว้นสังขารขันธ์เสียแล้ว สังขารที่เหลือนอกนั้น เป็นสังขาร แต่ไม่ใช่สังขารขันธ์ 
สังขารขันธ์ เป็นสังขารด้วย เป็นสังขารขันธ์ด้วย. 

ขันธ์ คือเวทนาขันธ์หรือ? 

เวทนาขันธ์ เป็นขันธ์ด้วย เป็นเวทนาขันธ์ด้วย ขันธ์ที่เหลือนอกนั้น เป็นขันธ์ แต่ไม่ใช่ 
เวทนาขันธ์. 

[๕๖] สังขาร คือสังขารขันธ์หรือ? 

ยกเว้นสังขารขันธ์เสียแล้ว สังขารที่เหลือนอกนั้น เป็นสังขาร แต่ไม่ใช่สังขารขันธ์ 
สังขารขันธ์ เป็นสังขารด้วย เป็นสังขารขันธ์ด้วย. 

ขันธ์ คือสัญญาขันธ์หรือ? 

สัญญาขันธ์ เป็นขันธ์ด้วย เป็นสัญญาขันธ์ด้วย ขันธ์ที่เหลือนอกนั้น เป็นขันธ์ แต่ 
ไม่ใช่สัญญาขันธ์. 

[๕๗] สังขาร คือสังขารขันธ์หรือ? 

ยกเว้นสังขารขันธ์เสีย สังขารที่เหลือนอกนั้น เป็นสังขาร แต่ไม , ใช่สังขารขันธ์ 
สังขารขันธ์เป็นสังขารด้วย เป็นสังขารขันธ์ด้วย. 

ขันธ์ คือวิญญาณขันธ์หรือ? 

วิญญาณขันธ์เป็นขันธ์ด้วย เป็นวิญญาณขันธ์ด้วย ขันธ์ที่เหลือนอกนั้น เป็นขันธ์ แต่ 
ไม่ใช่วิญญาณขันธ์. 

[๕๘] วิญญาณ คือวิญญาณขันธ์หรือ? 

ถูกแล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 33 


ขันธ์ คือรูปขันธ์หรือ? 

รูปขันธ์ เป็นขันธ์ด้วย เป็นรูปขันธ์ด้วย ขันธ์ที่เหลือนอกนั้น เป็นขันธ์ แต่ไม , ใช่รูปขันธ์. 
[๕๙] วิญญาณ คือวิญญาณขันธ์หรือ? 

ถูกแล้ว. 

ขันธ์ คือเวทนาขันธ์หรือ? 

เวทนาขันธ์ เป็นขันธ์ด้วย เป็นเวทนาขันธ์ด้วย ขันธ์ที่เหลือนอกนั้น เป็นขันธ์ แต่ไม่ใช่ 
เวทนาขันธ์. 

[๖๐] วิญญาณ คือวิญญาณขันธ์หรือ? 

ถูกแล้ว. 

ขันธ์ คือสัญญาขันธ์หรือ? 

สัญญาขันธ์ เป็นขันธ์ด้วย เป็นสัญญาขันธ์ด้วย ขันธ์ที่เหลือนอกนั้น เป็นขันธ์ แต่ไม่ใช่ 
สัญญาขันธ์. 

[๖๑] วิญญาณ คือวิญญาณขันธ์หรือ? 

ถูกแล้ว. 

ขันธ์ คือสังขารขันธ์หรือ? 

สังขารขันธ์ เป็นขันธ์ด้วย เป็นสังขารขันธ์ด้วย ขันธ์ที่เหลือนอกนั้น เป็นขันธ์ แต่ไม่ใช่ 
สังขารขันธ์. 

[๖๒] ไม่ใช่รูป ไม่ใช่รูปขันธ์หรือ? 

ถูกแล้ว. 

ไม่ใช่ขันธ์ ไม่ใช่เวทนาขันธ์หรือ? 

ถูกแล้ว. 

ไม่ใช่รูป ไม่ใช่รูปขันธ์หรือ? 

ถูกแล้ว. 

ไม่ใช่ขันธ์ ไม่ใช่สัญญาขันธ์หรือ? 

ถูกแล้ว. 

ไม่ใช่รูป ไม่ใช่รูปขันธ์หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 34 


ลูกแล้ว. 

ไม่ใช่ขันธ์ ไม่ใช่สังขารขันธ์หรือ? 

ลูกแล้ว. 

ไม่ใช่รูป ไม่ใช่รูปขันธ์หรือ? 

ลูกแล้ว. 

ไม่ใช่ขันธ์ ไม่ใช่วิญญาณขันธ์หรือ? 

ลูกแล้ว. 

[๖๓] ไม , ใช่เวทนา ไม , ใช่เวทนาขันธ์หรือ? 
ลูกแล้ว. 

ไม่ใช่ขันธ์ ไม่ใช่รูปขันธ์หรือ? 

ลูกแล้ว. 

ไม่ใช่เวทนา ไม่ใช่เวทนาขันธ์หรือ? 

ลูกแล้ว. 

ไม่ใช่ขันธ์ ไม่ใช่สัญญาขันธ์หรือ? 

ลูกแล้ว. 

ไม่ใช่เวทนา ไม่ใช่เวทนาขันธ์หรือ? 

ลูกแล้ว. 

ไม่ใช่ขันธ์ ไม่ใช่สังขารขันธ์หรือ? 

ลูกแล้ว. 

ไม่ใช่เวทนา ไม่ใช่เวทนาขันธ์หรือ? 

ลูกแล้ว. 

ไม่ใช่ขันธ์ ไม่ใช่วิญญาณขันธ์หรือ? 

ลูกแล้ว. 

[๖๔] ไม , ใช่สัญญา ไม , ใช่สัญญาขันธ์หรือ? 
ถูกแล้ว. 

ไม่ใช่ขันธ์ ไม่ใช่รูปขันธ์หรือ? 

ถูกแล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 35 

ไม่ใช่สัญญา ไม่ใช่สัญญาขันธ์หรือ? 

ถูกแล้ว. 

ไม่ใช่ขันธ์ ไม่ใช่เวทนาขันธ์หรือ? 

ถูกแล้ว. 

ไม่ใช่สัญญา ไม่ใช่สัญญาขันธ์หรือ? 

ถูกแล้ว. 

ไม่ใช่ขันธ์ ไม่ใช่สังขารขันธ์หรือ? 

ถูกแล้ว. 

ไม่ใช่สัญญา ไม่ใช่สัญญาขันธ์หรือ? 

ถูกแล้ว. 

ไม่ใช่ขันธ์ ไม่ใช่วิญญาณขันธ์หรือ? 

ถูกแล้ว. 

[๖๕] ไม , ใช่สังขาร ไม , ใช่สังขารขันธ์หรือ? 

ถูกแล้ว. 

ไม่ใช่ขันธ์ ไม่ใช่รูปขันธ์หรือ? 

ถูกแล้ว. 

ไม่ใช่สังขาร ไม่ใช่สังขารขันธ์หรือ? 

ถูกแล้ว. 

ไม่ใช่ขันธ์ ไม่ใช่เวทนาขันธ์หรือ? 

ถูกแล้ว. 

ไม่ใช่สังขาร ไม่ใช่สังขารขันธ์หรือ? 

ถูกแล้ว. 

ไม่ใช่ขันธ์ ไม่ใช่สัญญาขันธ์หรือ? 

ถูกแล้ว. 

ไม่ใช่สังขาร ไม่ใช่สังขารขันธ์หรือ? 

ถูกแล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 36 
ไม่ใช่ขันธ์ ไม่ใช่วิญญาณขันธ์หรือ? 

ถูกแล้ว. 

[๖๖] ไม่ใช่วิญญาณ ไม่ใช่วิญญาณขันธ์หรือ? 

ถูกแล้ว. 

ไม่ใช่ขันธ์ ไม่ใช่รูปขันธ์หรือ? 

ถูกแล้ว. 

ไม่ใช่วิญญาณ ไม่ใช่วิญญาณขันธ์หรือ? 

ถูกแล้ว. 

ไม่ใช่ขันธ์ ไม่ใช่เวทนาขันธ์หรือ? 

ถูกแล้ว. 

ไม่ใช่วิญญาณ ไม่ใช่วิญญาณขันธ์หรือ? 

ถูกแล้ว. 

ไม่ใช่ขันธ์ ไม่ใช่สัญญาขันธ์หรือ? 

ถูกแล้ว. 

ไม่ใช่วิญญาณ ไม่ใช่วิญญาณขันธ์หรือ? 

ถูกแล้ว. 

ไม่ใช่ขันธ์ ไม่ใช่สังขารขันธ์หรือ? 

ถูกแล้ว. 

สุทธขันธวาร ๒ 
[๖๗] รูป คือขันธ์หรือ? 

ถูกแล้ว. 

ขันธ์ คือรูปขันธ์หรือ? 

รูปขันธ์ เป็นขันธ์ด้วย เป็นรูปขันธ์ด้วย ขันธ์ที่เหลือนอกนั้น เป็นแต่ขันธ์ ไม , ใช่รูปขันธ์. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 37 
[๖๘] เวทนา คือขันธ์หรือ? 

ถูกแล้ว. 

ขันธ์ คือเวทนาขันธ์หรือ? 

เวทนาขันธ์ เป็นขันธ์ด้วยเป็นเวทนาขันธ์ด้วยขันธ์ที่เหลือนอกนั้น เป็นแต่ขันธ์ ไม่ใช่ 
เวทนาขันธ์. 

[๖๙] สัญญา คือขันธ์หรือ? 

ถูกแล้ว. 

ขันธ์ คือสัญญาขันธ์หรือ? 

สัญญาขันธ์เป็นขันธ์ด้วยเป็นสัญญาขันธ์ด้วยขันธ์ที่เหลือนอกนั้นเป็นแต่ขันธ์ ไม่ใช่ 
สัญญาขันธ์. 

[๗๐] สังขาร คือขันธ์หรือ? 

ถูกแล้ว. 

ขันธ์ คือสังขารขันธ์หรือ? 

สังขารขันธ์ เป็นขันธ์ด้วยเป็นสังขารขันธ์ด้วยขันธ์ที่เหลือนอกนั้นเป็นแต่ขันธ์ ไม่ใช่ 
สังขารขันธ์. 

[๗๑] วิญญาณ คือขันธ์หรือ? 

ถูกแล้ว. 

ขันธ์ คือวิญญาณขันธ์หรือ? 

วิญญาณขันธ์ เป็นขันธ์ด้วย เป็นวิญญาณขันธ์ด้วย ขันธ์ที่เหลือนอกนั้น เป็นแต่ขันธ์ 
ไม่ใช่วิญญาณขันธ์. 

[๗๒] ไม , ใช่รูป ไม , ใช่ขันธ์หรือ? 

ยกเว้นรูปเสียแล้ว ขันธ์ที่เหลือนอกนั้น ไม่ใช่รูป เป็นแต่ขันธ์ ยกเว้นรูปและขันธ์ 
เสียแล้ว สภาวธรรมที่เหลือนอกนั้น ไม่ใช่รูป และไม่ใช่ขันธ์. 

ไม่ใช่ขันธ์ ไม่ใช่รูปขันธ์หรือ? 

ถูกแล้ว. 

[๗๓] ไม่ใช่เวทนา ไม่ใช่ขันธ์หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 38 

ยกเว้นเวทนาเสียแล้ว ขันธ์ที่เหลือนอกนั้น ไม่ใช่เวทนา เป็นแต่ขันธ์ ยกเว้นเวทนา 
และขันธ์เสียแล้ว สภาวธรรมที่เหลือนอกนั้น ไม่ใช่เวทนาและไม่ใช่ขันธ์. 

ไม่ใช่ขันธ์ ไม่ใช่เวทนาขันธ์หรือ? 

ถูกแล้ว. 

[๗๔] ไม่ใช่สัญญา ไม , ใช่ขันธ์หรือ? 

ยกเว้นสัญญาเสียแล้ว ขันธ์ที่เหลือนอกนั้น ไม่ใช่สัญญา เป็นแต่ขันธ์ ยกเว้นสัญญา 
และขันธ์เสียแล้ว สภาวธรรมที่เหลือนอกนั้น ไม่ใช่สัญญา และไม่ใช่ขันธ์. 

ไม่ใช่ขันธ์ ไม่ใช่สัญญาขันธ์หรือ? 

ถูกแล้ว. 

[๗๕] ไม , ใช่สังขาร ไม , ใช่ขันธ์หรือ? 

ยกเว้นสังขารเสียแล้ว ขันธ์ที่เหลือนอกนั้น ไม่ใช่สังขาร เป็นแต่ขันธ์ ยกเว้นสังขาร 
และขันธ์เสียแล้ว สภาวธรรมที่เหลือนอกนั้น ไม่ใช่สัญญา และไม่ใช่ขันธ์. 

ไม่ใช่ขันธ์ ไม่ใช่สังขารขันธ์หรือ? 

ถูกแล้ว. 

[๗๖] ไม่ใช่วิญญาณ ไม่ใช่ขันธ์หรือ? 

ยกเว้นวิญญาณเสียแล้ว ขันธ์ที่เหลือนอกนั้น ไม่ใช่วิญญาณ เป็นแต่ขันธ์ ยกเว้น 
วิญญาณและขันธ์เสียแล้ว สภาวธรรมที่เหลือนอกนั้น ไม , ใช่วิญญาณ และไม่ใช่ขันธ์. 
ไม่ใช่ขันธ์ ไม่ใช่วิญญาณขันธ์หรือ? 

ถูกแล้ว. 

สุทธขันธมูลจักกวาร ๒ 
[๗๗] รูป คือขันธ์หรือ? 

ถูกแล้ว. 

ขันธ์ คือเวทนาขันธ์หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 39 

เวทนาขันธ์ เป็นขันธ์ด้วย เป็นเวทนาขันธ์ด้วย ขันธ์ที่เหลือนอกนั้น เป็นขันธ์ แต่ไม่ใช่ 
เวทนาขันธ์. 

[๗๘] รูป คือขันธ์หรือ? 

ถูกแล้ว. 

ขันธ์ คือสัญญาขันธ์หรือ? 

สัญญาขันธ์เป็นขันธ์ด้วยเป็นสัญญาขันธ์ด้วยขันธ์ที่เหลือนอกนั้น เป็นแต่ขันธ์ ไม่ใช่ 
สัญญาขันธ์. 

[๗๙] รูป คือขันธ์หรือ? 

ถูกแล้ว. 

ขันธ์ คือสังขารขันธ์หรือ? 

สังขารขันธ์ เป็นขันธ์ด้วย เป็นสังขารขันธ์ด้วย ขันธ์ที่เหลือนอกนั้น เป็นแต่ขันธ์ 
ไม่ใช่สังขารขันธ์. 

[๘๐] รูป คือขันธ์หรือ? 

ถูกแล้ว. 

ขันธ์ คือวิญญาณขันธ์หรือ? 

วิญญาณขันธ์ เป็นขันธ์ด้วย เป็นวิญญาณขันธ์ด้วย ขันธ์ที่เหลือนอกนั้น เป็นแต่ขันธ์ 
ไม่ใช่วิญญาณขันธ์. 

[๘๑] เวทนา คือขันธ์หรือ? 

ถูกแล้ว. 

ขันธ์ คือรูปขันธ์หรือ? 

รูปขันธ์ เป็นขันธ์ด้วยเป็นรูปขันธ์ด้วยขันธ์ที่เหลือนอกนั้นเป็นแต่ขันธ์ ไม่ใช่รูปขันธ์. 
[๘๒] เวทนา คือขันธ์หรือ? 

ถูกแล้ว. 

ขันธ์ คือสัญญาขันธ์หรือ? 

สัญญาขันธ์เป็นขันธ์ด้วยเป็นสัญญาขันธ์ด้วยขันธ์ที่เหลือนอกนั้น เป็นแต่ขันธ์ ไม่ใช่ 
สัญญาขันธ์. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 40 

[๘๓] เวทนา คือขันธ์หรือ? 

ถูกแล้ว. 

ขันธ์ คือสังขารขันธ์หรือ? 

สังขารขันธ์ เป็นขันธ์ด้วยเป็นสังขารขันธ์ด้วยขันธ์ที่เหลือนอกนั้นเป็นแต่ขันธ์ ไม่ใช่ 
สังขารขันธ์. 

[๘๔] เวทนา คือขันธ์หรือ? 

ถูกแล้ว. 

ขันธ์ คือวิญญาณขันธ์หรือ? 

วิญญาณขันธ์ เป็นขันธ์ด้วย เป็นวิญญาณขันธ์ด้วย ขันธ์ที่เหลือนอกนั้น เป็นแต่ขันธ์ 
ไม่ใช่วิญญาณขันธ์. 

[๘๕] สัญญา คือขันธ์หรือ? 

ถูกแล้ว. 

ขันธ์ คือรูปขันธ์หรือ? 

รูปขันธ์ เป็นขันธ์ด้วยเป็นรูปขันธ์ด้วยขันธ์ที่เหลือนอกนั้น เป็นแต่ขันธ์ ไม่ใช่รูปขันธ์. 
[๘๖] สัญญา คือขันธ์หรือ? 

ถูกแล้ว. 

ขันธ์ คือเวทนาขันธ์หรือ? 

เวทนาขันธ์ เป็นขันธ์ด้วยเป็นเวทนาขันธ์ด้วยขันธ์ที่เหลือนอกนั้น เป็นแต่ขันธ์ ไม่ใช่ 
เวทนาขันธ์. 

[๘๗] สัญญา คือขันธ์หรือ? 

ถูกแล้ว. 

ขันธ์ คือสังขารขันธ์หรือ? 

สังขารขันธ์ เป็นขันธ์ด้วยเป็นสังขารขันธ์ด้วยขันธ์ที่เหลือนอกนั้น เป็นแต่ขันธ์ ไม่ใช่ 
สังขารขันธ์. 

[๘๘] สัญญา คือขันธ์หรือ? 

ถูกแล้ว. 

ขันธ์ คือวิญญาณขันธ์หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 41 

วิญญาณขันธ์ เป็นขันธ์ด้วย เป็นวิญญาณขันธ์ด้วย ขันธ์ที่เหลือนอกนั้น เป็นแต่ขันธ์ 
ไม่ใช่วิญญาณขันธ์. 

[๘๙] สังขาร คือขันธ์หรือ? 

ถูกแล้ว. 

ขันธ์ คือรูปขันธ์หรือ? 

รูปขันธ์ เป็นขันธ์ด้วยเป็นรูปขันธ์ด้วยขันธ์ที่เหลือนอกนั้น เป็นแต่ขันธ์ ไม่ใช่รูปขันธ์ 
[๙๐] สังขาร คือขันธ์หรือ? 

ถูกแล้ว. 

ขันธ์ คือเวทนาขันธ์หรือ? 

เวทนาขันธ์ เป็นขันธ์ด้วย เป็นเวทนาขันธ์ด้วย ขันธ์ที่เหลือนอกนั้น เป็นแต่ขันธ์ 
ไม่ใช่เวทนาขันธ์. 

[๙๑] สังขาร คือขันธ์หรือ? 

ถูกแล้ว. 

ขันธ์ คือสัญญาขันธ์หรือ? 

สัญญาขันธ์ เป็นขันธ์ด้วย เป็นสัญญาขันธ์ด้วย ขันธ์ที่เหลือนอกนั้น เป็นแต่ขันธ์ 
ไม่ใช่สัญญาขันธ์. 

[๙๒] สังขาร คือขันธ์หรือ? 

ถูกแล้ว. 

ขันธ์ คือวิญญาณขันธ์หรือ? 

วิญญาณขันธ์ เป็นขันธ์ด้วย เป็นวิญญาณขันธ์ด้วย ขันธ์ที่เหลือนอกนั้น เป็นแต่ขันธ์ 
ไม่ใช่วิญญาณขันธ์ 

[๙๓] วิญญาณ คือขันธ์หรือ? 

ถูกแล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 42 


ขันธ์ คือรูปขันธ์หรือ? 

รูปขันธ์ เป็นขันธ์ด้วยเป็นรูปขันธ์ด้วยขันธ์ที่เหลือนอกนั้น เป็นแต่ขันธ์ ไม่ใช่รูปขันธ์. 
[๙๔] วิญญาณ คือขันธ์หรือ? 

ถูกแล้ว. 

ขันธ์ คือเวทนาขันธ์หรือ? 

เวทนาขันธ์ เป็นขันธ์ด้วยเป็นเวทนาขันธ์ด้วยขันธ์ที่เหลือนอกนั้น เป็นแต่ขันธ์ ไม่ใช่ 
เวทนาขันธ์. 

[๙๕] วิญญาณ คือขันธ์หรือ? 

ถูกแล้ว. 

ขันธ์ คือสัญญาขันธ์หรือ? 

สัญญาขันธ์ เป็นขันธ์ด้วย เป็นสัญญาขันธ์ด้วย ขันธ์ที่เหลือนอกนั้น เป็นแต่ขันธ์ 
ไม่ใช่สัญญาขันธ์. 

[๙๖] วิญญาณ คือขันธ์หรือ? 

ถูกแล้ว. 

ขันธ์ คือสังขารขันธ์หรือ? 

สังขารขันธ์ เป็นขันธ์ด้วย เป็นสังขารขันธ์ด้วย ขันธ์ที่เหลือนอกนั้น เป็นแต่ขันธ์ 
ไม่ใช่สังขารขันธ์. 

[๙๗] ไม่ใช่รูป ไม่ใช่ขันธ์หรือ? 

ยกเว้นรูปเสียแล้ว ขันธ์ที่เหลือนอกนั้นไม่ใช่รูป เป็นแต่ขันธ์ ยกเว้นรูปและขันธ์ 
เสียแล้ว สภาวธรรมที่เหลือนอกนั้น ไม่ใช่รูปและไม่ใช่ขันธ์. 

ไม่ใช่ขันธ์ ไม่ใช่เวทนาขันธ์หรือ? 

ถูกแล้ว. 

[๙๘] ไม่ใช่รูป ไม่ใช่ขันธ์หรือ? 

ยกเว้นรูปเสียแล้ว ขันธ์ที่เหลือนอกนั้น ไม่ใช่รูป เป็นแต่ขันธ์ ยกเว้นรูปและขันธ์ 
เสียแล้ว ธรรมที่เหลือนอกนั้น ไม่ใช่รูปและไม่ใช่ขันธ์. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 43 

ไม่ใช่ขันธ์ ไม่ใช่สัญญาขันธ์หรือ? 

ถูกแล้ว. 

[๙๙] ไม่ใช่รูป ไม่ใช่ขันธ์หรือ? 

ยกเว้นรูปเสียแล้ว ขันธ์ที่เหลือนอกนั้น ไม่ใช่รูป เป็นแต่ขันธ์ ยกเว้นรูปและขันธ์ 
เสียแล้ว ธรรมที่เหลือนอกนั้น ไม่ใช่รูปและไม่ใช่ขันธ์. 

ไม่ใช่ขันธ์ ไม่ใช่สังขารขันธ์หรือ? 

ถูกแล้ว. 

[๑๐๐] ไม่ใช่รูป ไม่ใช่ขันธ์หรือ? 

ยกเว้นรูปเสียแล้ว ขันธ์ที่เหลือนอกนั้น ไม่ใช่รูป เป็นแต่ขันธ์ ยกเว้นรูปและขันธ์ 
เสียแล้ว สภาวธรรมที่เหลือนอกนั้น ไม่ใช่รูปและไม่ใช่ขันธ์. 

ไม่ใช่ขันธ์ ไม่ใช่วิญญาณขันธ์หรือ? 

ถูกแล้ว. 

[๑๐๑] ไม่ใช่เวทนา ไม่ใช่ขันธ์หรือ? 

ยกเว้นเวทนาเสียแล้ว ขันธ์ที่เหลือนอกนั้น ไม่ใช่เวทนา เป็นแต่ขันธ์ ยกเว้นเวทนา 
และขันธ์เสียแล้ว สภาวธรรมที่เหลือนอกนั้น ไม่ใช่เวทนาและไม่ใช่ขันธ์. 

ไม่ใช่ขันธ์ ไม่ใช่รูปขันธ์หรือ? 

ถูกแล้ว. 

[๑๐๒] ไม่ใช่เวทนา ไม่ใช่ขันธ์หรือ? 

ยกเว้นเวทนาเสียแล้ว ขันธ์ที่เหลือนอกนั้น ไม่ใช่เวทนา เป็นแต่ขันธ์ ยกเว้นเวทนา 
และขันธ์เสียแล้ว สภาวธรรมที่เหลือนอกนั้น ไม่ใช่เวทนาและไม่ใช่ขันธ์. 

ไม่ใช่ขันธ์ ไม่ใช่สัญญาขันธ์หรือ? 

ถูกแล้ว. 

[๑๐๓] ไม่ใช่เวทนา ไม่ใช่ขันธ์หรือ? 

ยกเว้นเวทนาเสียแล้ว ขันธ์ที่เหลือนอกนั้น ไม่ใช่เวทนา เป็นแต่ขันธ์. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 44 

ยกเว้นเวทนาและขันธ์เสียแล้ว สภาวธรรมที่เหลือนอกนั้น ไม , ใช่เวทนาและไม , ใช่ขันธ์. 
ไม่ใช่ขันธ์ ไม่ใช่สังขารขันธ์หรือ? 

ถูกแล้ว. 

[๑๐๔] ไม่ใช่เวทนา ไม่ใช่ขันธ์หรือ? 

ยกเว้นเวทนาเสียแล้ว ขันธ์ที่เหลือนอกนั้น ไม่ใช่เวทนา เป็นแต่ขันธ์ ยกเว้นเวทนา 
และขันธ์เสียแล้ว สภาวธรรมที่เหลือนอกนั้น ไม , ใช่เวทนาและไม่ใช่ขันธ์. 

ไม่ใช่ขันธ์ ไม่ใช่วิญญาณขันธ์หรือ? 

ถูกแล้ว. 

[๑๐๕] ไม่ใช่สัญญา ไม่ใช่ขันธ์หรือ? 

ยกเว้นสัญญาเสียแล้ว ขันธ์ที่เหลือนอกนั้น ไม่ใช่สัญญา เป็นแต่ขันธ์ ยกเว้นสัญญา 
และขันธ์เสียแล้ว สภาวธรรมที่เหลือนอกนั้น ไม่ใช่สัญญาและไม่ใช่ขันธ์. 

ไม่ใช่ขันธ์ ไม่ใช่รูปขันธ์หรือ? 

ถูกแล้ว. 

[๑๐๖] ไม , ใช่สัญญา ไม่ใช่ขันธ์หรือ? 

ยกเว้นสัญญาเสียแล้ว ขันธ์ที่เหลือนอกนั้น ไม่ใช่สัญญา เป็นแต่ขันธ์ ยกเว้นสัญญา 
และขันธ์เสียแล้ว สภาวธรรมที่เหลือนอกนั้น ไม่ใช่สัญญาและไม่ใช่ขันธ์. 

ไม่ใช่ขันธ์ ไม่ใช่เวทนาขันธ์หรือ? 

ถูกแล้ว. 

[๑๐๗] ไม่ใช่สัญญา ไม่ใช่ขันธ์หรือ? 

ยกเว้นสัญญาเสียแล้ว ขันธ์ที่เหลือนอกนั้น ไม่ใช่สัญญา เป็นแต่ขันธ์ ยกเว้นสัญญา 
และขันธ์เสียแล้ว สภาวธรรมที่เหลือนอกนั้น ไม่ใช่สัญญาและไม่ใช่ขันธ์. 

ไม่ใช่ขันธ์ ไม่ใช่สังขารขันธ์หรือ? 

ถูกแล้ว. 

[๑๐๘] ไม่ใช่สัญญา ไม่ใช่ขันธ์หรือ? 

ยกเว้นสัญญาเสียแล้ว ขันธ์ที่เหลือนอกนั้น ไม่ใช่สัญญา เป็นแต่ขันธ์ ยกเว้นสัญญา 
และขันธ์เสียแล้ว สภาวธรรมที่เหลือนอกนั้น ไม่ใช่สัญญาและไม่ใช่ขันธ์. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 45 
ไม่ใช่ขันธ์ ไม่ใช่วิญญาณขันธ์หรือ? 

ถูกแล้ว. 

[๑๐๙] ไม่ใช่สังขาร ไม่ใช่ขันธ์หรือ? 

ถูกแล้ว. 

ไม่ใช่ขันธ์ ไม่ใช่รูปขันธ์หรือ? 

ถูกแล้ว. 

[๑๑๐] ไม่ใช่สังขาร ไม่ใช่ขันธ์หรือ? 

ถูกแล้ว. 

ไม่ใช่ขันธ์ ไม่ใช่เวทนาขันธ์หรือ? 

ถูกแล้ว. 

[๑๑๑] ไม่ใช่สังขาร ไม่ใช่ขันธ์หรือ? 

ถูกแล้ว. 

ไม่ใช่ขันธ์ ไม่ใช่สัญญาขันธ์หรือ? 

ถูกแล้ว. 

[๑๑๒] ไม่ใช่สังขาร ไม่ใช่ขันธ์หรือ? 

ถูกแล้ว. 

ไม่ใช่ขันธ์ ไม่ใช่วิญญาณขันธ์หรือ? 

ถูกแล้ว. 

[๑๑๓] ไม่ใช่วิญญาณ ไม่ใช่ขันธ์หรือ? 

ยกเว้นวิญญาณเสียแล้ว ขันธ์ที่เหลือนอกนั้น ไม่ใช่วิญญาณ เป็นแต่ขันธ์ ยกเว้นวิญญาณ 
และขันธ์เสียแล้ว สภาวธรรมที่เหลือนอกนั้น ไม่ใช่วิญญาณและไม่ใช่ขันธ์. 

ไม่ใช่ขันธ์ ไม่ใช่รูปขันธ์หรือ? 

ถูกแล้ว. 

[๑๑๔] ไม่ใช่วิญญาณ ไม่ใช่ขันธ์หรือ? 

ยกเว้นวิญญาณเสียแล้ว ขันธ์ที่เหลือนอกนั้น ไม่ใช่วิญญาณ เป็นแต่ขันธ์ ยกเว้นวิญญาณ 
และขันธ์เสียแล้ว สภาวธรรมที่เหลือนอกนั้น ไม่ใช่วิญญาณและไม่ใช่ขันธ์. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 46 

ไม่ใช่ขันธ์ ไม่ใช่เวทนาขันธ์หรือ? 

ถูกแล้ว. 

[๑๑๕] ไม่ใช่วิญญาณ ไม่ใช่ขันธ์หรือ? 

ยกเว้นวิญญาณเสียแล้ว ขันธ์ที่เหลือนอกนั้น ไม่ใช่วิญญาณ เป็นแต่ขันธ์ ยกเว้นวิญญาณ 
และขันธ์เสียแล้ว สภาวธรรมที่เหลือนอกนั้น ไม่ใช่วิญญาณและไม่ใช่ขันธ์. 

ไม่ใช่ขันธ์ ไม่ใช่สัญญาขันธ์หรือ? 

ถูกแล้ว. 

[๑๑๖] ไม่ใช่วิญญาณ ไม่ใช่ขันธ์หรือ? 

ยกเว้นวิญญาณเสียแล้ว ขันธ์ที่เหลือนอกนั้นไม่ใช่วิญญาณ เป็นแต่ขันธ์ ยกเว้นวิญญาณ 
และขันธ์เสียแล้ว สภาวธรรมที่เหลือนอกนั้น ไม่ใช่วิญญาณและไม่ใช่ขันธ์. 

ไม่ใช่ขันธ์ ไม่ใช่สังขารขันธ์หรือ? 

ถูกแล้ว. 

ปัฌณัตติวาร จบ. 

ปวัตติวาร 
อุปปาทวาร 

[๑๑๗] รูปขันธ์ย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์ใด เวทนาขันธ์ย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์นั้นหรือ? 

รูปขันธ์ย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงอสัญญสัตตภูมิ แต่เวทนาขันธ์ 
ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น รูปขันธ์ย่อมเกิดขึ้นและเวทนาขันธ์ก็ย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น 
ซึ่งกำลังเข้าถึงปัญจโวการภูมิ. 

หรือว่า เวทนาขันธ์ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด รูปขันธ์ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นหรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 47 

เวทนาขันธ์ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงอรูปภูมิ แต่รูปขันธ์ย่อมไม่เกิดขึ้น 
แก , สัตว์เหล่านั้น เวทนาขันธ์ย่อมเกิดขึ้น และรูปขันธ์ก็ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลัง 
เข้าถึงปัญจโวการภูมิ. 

[๑๑๘] รูปขันธ์ย่อมเกิดขึ้นในภูมิใด เวทนาขันธ์ย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ? 

รูปขันธ์ย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอสัญญสัตตภูมิ แต่เวทนาขันธ์ย่อมไม , เกิดขึ้นใน 
ภูมินั้น รูปขันธ์และเวทนาขันธ์ย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นป้ญจโวการภูมิ. 

หรือว่า เวทนาขันธ์ย่อมเกิดขึ้นในภูมิใด รูปขันธ์ย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ? 

เวทนาขันธ์ย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอรูปภูมิ แต่รูปขันธ์ย่อมไม , เกิดขึ้นในภูมินั้น 
เวทนาขันธ์ย่อมเกิดขึ้น และรูปขันธ์ก็ย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัญจโวการภูมิ. 

[๑๑๙] รูปขันธ์ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด เวทนาขันธ์ย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น 
ในภูมินั้นหรือ? 

รูปขันธ์ย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น คือ สัตว์ซึ่งกำลังเข้าถึงอสัญญสัตตภูมิ 
แต่เวทนาขันธ์ย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น รูปขันธ์ย่อมเกิดขึ้น และเวทนาขันธ์ก็ย่อม 
เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น คือ สัตว์ซึ่งกำลังเข้าถึงปัญจโวการภูมิ. 

หรือว่า เวทนาขันธ์ย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด รูปขันธ์ย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น 
ในภูมินั้น? 

เวทนาขันธ์ย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น คือ สัตว์ซึ่งกำลังเข้าถึงอรูปภูมิ แต่ 
รูปขันธ์ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น เวทนาขันธ์ย่อมเกิดขึ้น และรูปขันธ์ก็ย่อมเกิดขึ้น 
แก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น คือ สัตว์ซึ่งกำลังเข้าถึงป้ญจโวการภูมิ. 

[๑๒๐] รูปขันธ์ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด เวทนาขันธ์ย่อมไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น 
หรือ? 

รูปขันธ์ย่อมไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงอรูปภูมิ แต่เวทนาขันธ์จะไม , 

เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ รูปขันธ์ย่อมไม่เกิดขึ้น และเวทนาขันธ์ก็ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ 
เหล่านั้นทั้งปวงซึ่งกำลังจุติอยู่. 

หรือว่า เวทนาขันธ์ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด รูปขันธ์ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 48 

เวทนาขันธ์ย่อมไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงอสัญญสัตตภูมิ แต่รูปขันธ์ 
จะไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ เวทนาขันธ์ย่อมไม่เกิดขึ้น และ รูปขันธ์ก็ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่ 
สัตว์เหล่านั้นทั้งปวงซึ่งกำลังจุติอยู่. 

[๑๒๑] รูปขันธ์ย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมิใด เวทนาขันธ์ย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมินั้น 
หรือ? 

ย่อมเกิดขึ้น. 

หรือว่า เวทนาขันธ์ย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมิใด รูปขันธ์ย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมินั้น? 

ย่อมเกิดขึ้น. 

[๑๒๒] รูปขันธ์ย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด เวทนาขันธ์ย่อมไม่เกิดขึ้น 
แก , สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

รูปขันธ์ย่อมไม , เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น คือ สัตว์ซึ่งกำลังเข้าถึงอรูปภูมิ แต่ 
เวทนาขันธ์จะไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม , รูปขันธ์ย่อมไม่เกิดขึ้น และเวทนาขันธ์ 
ก็ย่อมไม , เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น คือ สัตว์ทั้งปวงซึ่งกำลังจุติอยู่. 

หรือว่า เวทนาขันธ์ย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด รูปขันธ์ย่อมไม่เกิดขึ้นแก , 

สัตว์นั้นในภูมินั้น? 

เวทนาขันธ์ย่อมไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น คือ สัตว์ซึ่งกำลังเข้าถึงอสัญญสัตต 
ภูมิ แต่รูปขันธ์จะไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ เวทนาขันธ์ย่อมไม่เกิดขึ้นและ 
รูปขันธ์ก็ย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น คือ สัตว์ทั้งปวงซึ่งกำลังจุติอยู่. 

[๑๒๓] รูปขันธ์เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด เวทนาขันธ์เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์นั้น 
หรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า เวทนาขันธ์เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใด รูปขันธ์เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์นั้น? 

ถูกแล้ว. 

[๑๒๔] รูปขันธ์เคยเกิดขึ้นแล้วในภูมิใด เวทนาขันธ์เคยเกิดขึ้นแล้วในภูมินั้น 
หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 49 

รูปขันธ์เคยเกิดขึ้นแล้วในภูมินั้น ซึ่งเป็นอสัญญสัตตภูมิ แต่เวทนาขันธ์ไม่เคยเกิดขึ้น 
แล้วในภูมินั้น รูปขันธ์เคยเกิดขึ้นแล้วและเวทนาขันธ์ก็เคยเกิดขึ้นแล้วในภูมินั้น ซึ่งเป็น 
ปัญจโวการภูมิ. 

หรือว่า เวทนาขันธ์เคยเกิดขึ้นแล้วในภูมิใด รูปขันธ์เคยเกิดขึ้นแล้วในภูมินั้น. 

เวทนาขันธ์เคยเกิดขึ้นแล้วในภูมินั้น ซึ่งเป็นอรูปภูมิ แต่รูปขันธ์ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วใน 
ภูมินั้น เวทนาขันธ์เคยเกิดขึ้นแล้วและรูปขันธ์ก็เคยเกิดขึ้นแล้วในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัญจโวการภูมิ. 

[๑๒๕] รูปขันธ์เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใดในภูมิใด เวทนาขันธ์เคยเกิดขึ้นแล้ว 
แก , สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

รูปขันธ์เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ แต่เวทนาขันธ์ 
ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น รูปขันธ์เคยเกิดขึ้นแล้ว และเวทนาขันธ์ก็เคยเกิด 
ขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น คือสัตว์ซึ่งมีขันธ์ ๕. 

หรือว่า เวทนาขันธ์เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใดในภูมิใด รูปขันธ์เคยเกิดขึ้นแล้วแก , 

สัตว์นั้นในภูมินั้น. 

เวทนาขันธ์เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ แต่รูปขันธ์ไม่ 
เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น เวทนาขันธ์เคยเกิดขึ้นแล้ว และรูปขันธ์ก็เคยเกิดขึ้น 
แล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น คือสัตว์ซึ่งมีขันธ์ ๕. 

[๑๒๖] รูปขันธ์ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใด เวทนาขันธ์ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก , 

สัตว์นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า เวทนาขันธ์ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด รูปขันธ์ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก , 

สัตว์นั้น. 

ไม่มี. 

[๑๒๗] รูปขันธ์ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วในภูมิใด เวทนาขันธ์ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วในภูมิ 
นั้นหรือ? 

เคยเกิดขึ้นแล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 50 

หรือว่า เวทนาขันธ์ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วในภูมิใด รูปขันธ์ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วใน 
ภูมินั้น. 

เคยเกิดขนแล้ว. 

[๑๒๘] รูปขันธ์ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใดในภูมิใด เวทนาขันธ์ไม่เคยเกิดขึ้น 
แล้วแก , สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

รูปขันธ์ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ แต่เวทนาขันธ์ 
จะไม , เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม , รูปขันธ์ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วและเวทนาขันธ์ 
ก็ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น คือสัตว์ชั้นสุทธาวาส. 

หรือว่า เวทนาขันธ์ไม่เกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใดในภูมิใด รูปขันธ์ไม่เคยเกิดขึ้นแล้ว 
แก , สัตว์นั้นในภูมินั้น. 

เวทนาขันธ์ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ แต่รูปขันธ์ 
จะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ เวทนาขันธ์ไม่เคยเกิดขึ้นแล้ว และรูปขันธ์ 
ก็ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น คือสัตว์ชั้นสุทธาวาส. 

[๑๒๙] รูปขันธ์จักเกิดขึ้นแก , สัตว์ใด เวทนาขันธ์จักเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า เวทนาขันธ์จักเกิดขึ้นแก , สัตว์ใด รูปขันธ์จักเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น. 

สัตว์เหล่าใดเข้าถึงอรูปภูมิแล้วชักปรินิพพาน เวทนาขันธ์จักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น 
แต่รูปขันธ์จักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น เวทนาขันธ์จักเกิดขึ้นและรูปขันธ์ก็จักเกิดขึ้นแก่สัตว์ 
เหล่านั้น นอกน. 

[๑๓๐] รูปขันธ์จักเกิดขึ้นในภูมิใด เวทนาขันธ์จักเกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ? 

รูปขันธ์จักเกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอสัญญสัตตภูมิ แต่เวทนาขันธ์จักเกิดขึ้นและเวทนา 
ขันธ์ก็จักเกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัญจโวการภูมิ. 

หรือว่า เวทนาขันธ์จักเกิดขึ้นในภูมิใด รูปขันธ์จักเกิดขึ้นในภูมินั้น. 

เวทนาขันธ์จักเกิดขึ้นในภูมินั้นซึ่งเป็นอรูปภูมิ แต่รูปขันธ์ชักไม , เกิดขึ้นในภูมินั้น เวทนา 
ขันธ์จักเกิดขึ้นและรูปขันธ์ก็จักเกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัญจโวการภูมิ. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 51 

[๑๓๑] รูปขันธ์จักเกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด เวทนาขันธ์จักเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น 
ในภูมินั้นหรือ? 

รูปขันธ์จักเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ แต่เวทนาขันธ์จักเกิด 
ขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ รูปขันธ์จักเกิดขึ้นและเวทนาขันธ์ก็จักเกิดขึ้นแก่สัตว์ 
เหล่านั้นในภูมินั้น คือสัตว์ซึ่งมีขันธ์ ๕. 

หรือว่า เวทนาขันธ์จักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด รูปขันธ์จักเกิดขึ้นแก , สัตว์นั้นใน 
ภูมินั้น. 

เวทนาขันธ์จักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ แต่รูปขันธ์จักเกิดขึ้น 
แก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม , เวทนาขันธ์จักเกิดขึ้นและรูปขันธ์ก็จักเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น 
ในภูมินั้น คือสัตว์ซึ่งมีขันธ์ ๕. 

[๑๓๒] รูปขันธ์ชักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใด เวทนาขันธ์ชักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์นั้นหรือ? 

สัตว์เหล่าใดเข้าถึงอรูปภูมิแล้วจักปรินิพพาน รูปขันธ์จักไม่เกิดขึ้นแก , เหล่าสัตว์นั้น แต่ 
เวทนาขันธ์ชักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นก็หาไม , รูปขันธ์จักไม , เกิดขึ้นและเวทนาขันธ์ก็จักไม่เกิดขึ้น 
แก , สัตว์เหล่านั้น ซึ่งเกิดในภพครั้งสุดท้าย. 

หรือว่า เวทนาขันธ์ชักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใด รูปขันธ์จักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น. 

ถูกแล้ว. 

[๑๓๓] รูปขันธ์จักไม่เกิดขึ้นในภูมิใด เวทนาขันธ์จักไม่เกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ? 

จักเกิดขึ้น. 

หรือว่า เวทนาขันธ์จักไม่เกิดขึ้นในภูมิใด รูปขันธ์จักไม่เกิดขึ้นในภูมินั้น. 

จักเกิดขึ้น. 

[๑๓๔] รูปขันธ์จักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด เวทนาขันธ์จักไม่เกิดขึ้นแก่ 
สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

รูปขันธ์จักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ แต่เวทนาขันธ์จักไม่ 
เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม , รูปขันธ์จักไม่เกิดขึ้นและเวทนาขันธ์ก็จักไม , เกิดขึ้นแก่ 
สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเกิดในภพครั้งสุดท้าย. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 52 

หรือว่า เวทนาขันธ์จักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด รูปขันธ์ชักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ 
นั้นในภูมินั้น. 

เวทนาขันธ์จักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ แต่รูปขันธ์ 
จักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม , เวทนาขันธ์จักไม่เกิดขึ้น และรูปขันธ์ก็จักไม่ 
เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเกิดในภพครั้งสุดท้าย. 

[๑๓๕] รูปขันธ์ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด เวทนาขันธ์เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า เวทนาขันธ์เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใด รูปขันธ์ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น. 

เวทนาขันธ์เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นที่กำลังจุติอยู่ทั้งหมด ที่กำลังเข้าถึงอรูปภูมิ 
แต่รูปขันธ์ย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นก็หาไม , เวทนาขันธ์เคยเกิดขึ้นแล้ว และรูปขันธ์ก็ย่อม 
เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงปัญจโวการภูมิ ซึ่งกำลังเข้าถึงอสัญญสัตตภูมิ. 

[๑๓๖] เวทนาขันธ์ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด สัญญาขันธ์เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์นั้น 
หรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า สัญญาขันธ์เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด เวทนาขันธ์ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น. 

สัญญาขันธ์เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด ซึ่งกำลังเข้าถึง 
อสัญญสัตตภูมิ แต่เวทนาขันธ์ย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นก็หาไม , สัญญาขันธ์เคยเกิดขึ้นแล้ว 
และเวทนาขันธ์ก็ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงจตุโวการภูมิ ปัญจโวการภูมิ. 

[๑๓๗] รูปขันธ์ย่อมเกิดขึ้นในภูมิใด เวทนาขันธ์เคยเกิดขึ้นแล้วในภูมินั้นหรือ? 

รูปขันธ์ย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอสัญญสัตตภูมิ แต่เวทนาขันธ์เคยเกิดขึ้นแล้วใน 
ภูมินั้นก็หาไม่ รูปขันธ์ย่อมเกิดขึ้น และเวทนาขันธ์ก็เคยเกิดขึ้นแล้วในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัญจ 
โวการภูมิ. 

หรือว่า เวทนาขันธ์เคยเกิดขึ้นแล้วในภูมิใด รูปขันธ์ย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้น. 

เวทนาขันธ์เคยเกิดขึ้นแล้วในภูมินั้น ซึ่งเป็นอรูปภูมิ แต่รูปขันธ์ย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้น 
ก็หาไม , เวทนาขันธ์เคยเกิดขึ้นแล้ว และรูปขันธ์ก็ย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัญจโวการภูมิ. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 53 

[๑๓๘] เวทนาขันธ์ย่อมเกิดขึ้นในภูมิใด สัญญาขันธ์เคยเกิดขึ้นแล้วในภูมินั้น 
หรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า สัญญาขันธ์เคยเกิดขึ้นแล้วในภูมิใด เวทนาขันธ์ย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้น. 

ถูกแล้ว. 

[๑๓๙] รูปขันธ์ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด เวทนาขันธ์เคยเกิดขึ้นแล้วแก่ 
สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

รูปขันธ์ย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น คือสัตว์ซึ่งกำลังเข้าถึงชั้นสุทธาวาส ซึ่ง 
กำลังเข้าถึงอสัญญสัตตภูมิ แต่เวทนาขันธ์เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ 
รูปขันธ์ย่อมเกิดขึ้น และเวทนาขันธ์ก็เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น คือสัตว์ซึ่งกำลัง 
เข้าถึงปัญจโวการภูมิ นอกนี้. 

หรือว่า เวทนาขันธ์เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใดในภูมิใด รูปขันธ์ย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์ 
นั้นในภูมินั้น. 

เวทนาขันธ์เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น คือสัตว์ซึ่งกำลังจุติอยู่จากปัญจ 
โวการภูมิ ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ แต่รูปขันธ์ย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม , เวทนา 
ขันธ์เคยเกิดขึ้นแล้ว และรูปขันธ์ก็ย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น คือสัตว์ซึ่งกำลังเข้าถึง 
ปัญจโวการภูมิ. 

[๑๔๐] เวทนาขันธ์ย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด สัญญาขันธ์เคยเกิดขึ้นแล้วแก่ 
สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

เวทนาขันธ์ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น คือสัตว์ซึ่งกำลังเข้าถึงชั้นสุทธาวาส 
แต่สัญญาขันธ์เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม , เวทนาขันธ์ย่อมเกิดขึ้น และ 
สัญญาขันธ์ก็เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น คือสัตว์ซึ่งกำลังเข้าถึงจตุโวการภูมิ ปัญจ 
โวการภูมิ นอกนี้. 

หรือว่า สัญญาขันธ์เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใดในภูมิใด เวทนาขันธ์ย่อมเกิดขึ้นแก่ 
สัตว์นั้นในภูมินั้น. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 54 

สัญญาขันธ์เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น คือสัตว์ซึ่งกำลังจุติจากจตุโวการภูมิ 
ปีญจโวการภูมิ แต่เวทนาขันธ์ย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม , สัญญาขันธ์เคย 
เกิดขึ้นแล้ว และ เวทนาขันธ์ก็ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น คือสัตว์ซึ่งกำลังเข้าถึง 
จตุโวการภูมิ ป้ญจโวการภูมิ. 

[๑๔๑] รูปขันธ์ย่อมไม , เกิดขึ้นแก , สัตว์ใด เวทนาขันธ์ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ 
นั้นหรือ? 

เคยเกิดขึ้นแล้ว. 

หรือว่า เวทนาขันธ์ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด รูปขันธ์ย่อมไม , เกิดขึ้นแก , 

สัตว์นั้น. 

ไม่มี. 

[๑๔๒] เวทนาขันธ์ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด สัญญาขันธ์ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก , 

สัตว์นั้นหรือ? 

เคยเกิดขึ้นแล้ว. 

หรือว่า สัญญาขันธ์ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใด เวทนาขันธ์ย่อมไม , เคยเกิดขึ้น 
แก , สัตว์นั้น. 

ไม่มี. 

[๑๔๓] รูปขันธ์ย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมิใด เวทนาขันธ์ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วในภูมิ 
นั้นหรือ? 

เคยเกิดขึ้นแล้ว. 

หรือว่า เวทนาขันธ์ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วในภูมิใด รูปขันธ์ย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมินั้น. 

ย่อมเกิดขึ้น. 

[๑๔๔] เวทนาขันธ์ย่อมไม , เกิดขึ้นในภูมิใด สัญญาขันธ์ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วในภูมิ 
นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า สัญญาขันธ์ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วในภูมิใด เวทนาขันธ์ย่อมไม่เกิดขึ้นใน 
ภูมินั้น. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 55 


ถูกแล้ว. 

[๑๔๕] รูปขันธ์ย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด เวทนาขันธ์ไม่เคยเกิดขึ้นแล้ว 
แก , สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

รูปขันธ์ย่อมไม , เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น คือสัตว์ซึ่งกำลังจุติจากปัญจโวการภูมิ 
ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ แต่เวทนาขันธ์ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ รูปขันธ์ 
ย่อมไม่เกิดขึ้น และเวทนาขันธ์ก็ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น คือสัตว์ซึ่งจะ 
ปรินิพพานอยู่ในชั้นสุทธาวาส ซึ่งกำลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิ. 

หรือว่า เวทนาขันธ์ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใดในภูมิใด รูปขันธ์ย่อมไม่เกิดขึ้น 
แก , สัตว์นั้นในภูมินั้น. 

เวทนาขันธ์ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น คือสัตว์ซึ่งกำลังเข้าถึงชั้น 
สุทธาวาส ซึ่งกำลังเข้าถึงอสัญญสัตตภูมิ แต่รูปขันธ์ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็ 
หาไม่ เวทนาขันธ์ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วและรูปขันธ์ก็ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น คือ 
สัตว์ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในชั้นสุทธาวาส ซึ่งกำลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิ. 

[๑๔๖] เวทนาขันธ์ย่อมไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด สัญญาขันธ์ไม่เคยเกิดขึ้น 
แล้วแก , สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

เวทนาขันธ์ย่อมไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น คือสัตว์ซึ่งกำลังจุติจากจตุโวการภูมิ 
จากปัญจโวการภูมิ แต่สัญญาขันธ์ไม , เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม , เวทนา 
ขันธ์ย่อมไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น คือสัตว์ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในชั้นสุทธาวาส 
ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์. 

หรือว่า สัญญาขันธ์ไม่เคยเกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด เวทนาขันธ์ย่อมไม่เกิดขึ้น 
แก , สัตว์นั้นในภูมินั้น. 

สัญญาขันธ์ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น คือสัตว์ซึ่งกำลังเข้าถึงชั้น 
สุทธาวาส แต่เวทนาขันธ์ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม , สัญญาขันธ์ไม่เคย 
เกิดขึ้นแล้ว และเวทนาขันธ์ก็ย่อมไม , เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น คือสัตว์ซึ่งจะปรินิพพาน 
อยู่ในชั้นสุทธาวาส ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์. 

[๑๔๗] รูปขันธ์ย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์ใด เวทนาขันธ์จักเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นหรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 56 

รูปขันธ์ย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงปัญจโวการภูมิที่เกิดในภพครั้งสุดท้าย 
แต่เวทนาขันธ์จักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม , รูปขันธ์ย่อมเกิดขึ้น และเวทนาขันธ์ก็จักเกิดขึ้น 
แก , สัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงปัญจโวการภูมิ ซึ่งกำลังเข้าถึงอสัญญสัตตภูมิ นอกนี้. 

หรือว่า เวทนาขันธ์จักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด รูปขันธ์ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น. 

เวทนาขันธ์จักเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด ซึ่งกำลังเข้าถึงอรูปภูมิ 
แต่รูปขันธ์ย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นก็หาไม , เวทนาขันธ์จักเกิดขึ้น และรูปขันธ์ก็ย่อมเกิดขึ้น 
แก , สัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงปัญจโวการภูมิ ซึ่งกำลังเข้าถึงอสัญญสัตตภูมิ. 

[๑๔๘] เวทนาขันธ์ย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์ใด สัญญาขันธ์จักเกิดขึ้นแก , สัตว์นั้นหรือ? 

เวทนาขันธ์ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ แต่ 
สัญญาขันธ์จักเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ เวทนาขันธ์ย่อมเกิดขึ้น และสัญญาขันธ์ก็จัก 
เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงจตุโวการภูมิ ปัญจโวการภูมิ นอกนี้. 

หรือว่า สัญญาขันธ์จักเกิดขึ้นแก , สัตว์ใด เวทนาขันธ์ย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น. 

สัญญาขันธ์จักเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด ซึ่งกำลังเข้าถึงอสัญญ 
สัตตภูมิ แต่เวทนาขันธ์ย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นก็หาไม , สัญญาขันธ์จักเกิดขึ้นและเวทนา 
ขันธ์ก็ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงจตุโวการภูมิ ปัญจโวการภูมิ. 

[๑๔๙] รูปขันธ์ย่อมเกิดขึ้นในภูมิใด เวทนาขันธ์จักเกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ? 

รูปขันธ์ย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้นซึ่งเป็นอสัญญสัตตภูมิ แต่เวทนาขันธ์จักเกิดขึ้นในภูมินั้น 
ก็หาไม , รูปขันธ์ย่อมเกิดขึ้นและเวทนาขันธ์ก็จักเกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัญจโวการภูมิ. 

หรือว่า เวทนาขันธ์จักเกิดขึ้นในภูมิใด รูปขันธ์ย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้น. 

เวทนาขันธ์จักเกิดขึ้นในภูมินั้นซึ่งเป็นอรูปภูมิ แต่รูปขันธ์ย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมินั้น 
เวทนาขันธ์จักเกิดขึ้นและรูปขันธ์ก็ย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัญจโวการภูมิ. 

[๑๕๐] เวทนาขันธ์ย่อมเกิดขึ้นในภูมิใด สัญญาขันธ์จักเกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า สัญญาขันธ์จักเกิดขึ้นในภูมิใด เวทนาขันธ์ย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้น. 

ถูกแล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 57 

[๑๕๑] รูปขันธ์ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด เวทนาขันธ์จักเกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น 
ในภูมินั้นหรือ? 

รูปขันธ์ย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ที่กำลังเข้าถึง 
ปัญจโวการภูมิ ซึ่งเป็นสัตว์ที่กำลังเข้าถึงอสัญญสัตตภูมิ แต่เวทนาขันธ์ชักเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น 
ในภูมินั้นก็หาไม , รูปขันธ์ย่อมเกิดขึ้นและเวทนาขันธ์ก็จักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่ง 
กำลังเข้าถึงปัญจโวการภูมิ นอกนี้. 

หรือว่า เวทนาขันธ์ชักเกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด รูปขันธ์ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น 
ในภูมินั้น. 

เวทนาขันธ์ชักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น คือสัตว์ซึ่งกำลังจุติจากปัญจโวการภูมิ 
ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ แต่รูปขันธ์ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ เวทนาขันธ์ชักเกิดขึ้น 
และรูปขันธ์ก็ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น คือสัตว์ซึ่งกำลังเข้าถึงปัญจโวการภูมิ. 

[๑๕๒] เวทนาขันธ์ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด สัญญาขันธ์ชักเกิดขึ้นแก่สัตว์ 
นั้นในภูมินั้นหรือ? 

เวทนาขันธ์ย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ที่กำลังเกิดอยู่ 
แต่สัญญาขันธ์ชักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ เวทนาขันธ์ย่อมเกิดขึ้นและสัญญาขันธ์ 
ก็ชักเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น คือสัตว์ซึ่งกำลังเข้าถึงจตุโวการภูมิ ปัญจโวการภูมิ 
นอกนี้. 

หรือว่า สัญญาขันธ์ชักเกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด เวทนาขันธ์ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ 
นั้นในภูมินั้น. 

สัญญาขันธ์ชักเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติจากจตุโวการภูมิ ปัญจโว 
การภูมิ แต่เวทนาขันธ์ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม , สัญญาขันธ์ชักเกิดขึ้นและ 
เวทนาขันธ์ก็ย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น คือสัตว์ซึ่งกำลังเข้าถึงจตุโวการภูมิ ปัญจโว 
การภูมิ. 

[๑๕๓] รูปขันธ์ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด เวทนาขันธ์ชักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น 
หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 58 

รูปขันธ์ย่อมไม , เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด ซึ่งกำลังเข้าถึงอรูปภูมิ แต่ 
เวทนาขันธ์จักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม , รูปขันธ์ย่อมไม่เกิดขึ้นและเวทนาขันธ์ก็จักไม่เกิด 
ขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในปีญจโวการภูมิ ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ในอรูปภูมิ. 

หรือว่า เวทนาขันธ์จักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด รูปขันธ์ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น. 

เวทนาขันธ์จักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ที่กำลังเข้าถึงปัญจโวการ 
ภูมิ แต่รูปขันธ์ย่อมไม , เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ เวทนาขันธ์จักไม่เกิดขึ้นและรูปขันธ์ก็ย่อม 
ไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในปัญจโวการภูมิ ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ใน 
อรูปภูมิ. 

[๑๕๔] เวทนาขันธ์ย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใด สัญญาขันธ์จักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ 
นั้นหรือ? 

เวทนาขันธ์ย่อมไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด ซึ่งกำลังเข้าถึง 
อสัญญสัตตภูมิ แต่สัญญาขันธ์จักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ เวทนาขันธ์ย่อมไม่เกิดขึ้น 
และสัญญาขันธ์ก็ชักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่. 

หรือว่า สัญญาขันธ์จักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด เวทนาขันธ์ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น. 

สัญญาขันธ์จักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ที่กำลังเข้าถึงปัญจโวการ 
ภูมิ แต่เวทนาขันธ์ย่อมไม , เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ก็หาไม่ สัญญาขันธ์จักไม่เกิดขึ้นและเวทนา 
ขันธ์ก็ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่. 

[๑๕๕] รูปขันธ์ย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมิใด เวทนาขันธ์จักไม่เกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ? 

จักเกิดขึ้น. 

หรือว่า เวทนาขันธ์จักไม่เกิดขึ้นในภูมิใด รูปขันธ์ย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมินั้น. 

ย่อมเกิดขึ้น. 

[๑๕๖] เวทนาขันธ์ย่อมไม , เกิดขึ้นในภูมิใด สัญญาขันธ์จักไม่เกิดขึ้นในภูมินั้น 
หรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า สัญญาขันธ์จักไม่เกิดขึ้นในภูมิใด เวทนาขันธ์ย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมินั้น. 

ถูกแล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 59 

[๑๕๗] รูปขันธ์ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด เวทนาขันธ์จักไม่เกิดขึ้นแก่ 
สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

รูปขันธ์ย่อมไม , เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น คือสัตว์ซึ่งกำลังจุติจากปัญจโวการภูมิ 
ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ แต่เวทนาขันธ์จักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม , รูปขันธ์ย่อมไม่ 
เกิดขึ้นและ เวทนาขันธ์ก็จักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจ ะปรินิพพานอยู่ในปัญจ 
โวการภูมิ ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ในอรูปภูมิ ซึ่งกำลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิ. 

หรือว่า เวทนาขันธ์จักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด รูปขันธ์ย่อมไม , เกิดขึ้นแก , 

สัตว์นั้นในภูมินั้น. 

เวทนาขันธ์จักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ที่กำลังเข้าถึง 
ปัญจโวการภูมิ ที่กำลังเข้าถึงอสัญญสัตตภูมิ แต่รูปขันธ์ย่อมไม , เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น 
ก็หาไม , เวทนาขันธ์จักไม่เกิดขึ้นและรูปขันธ์ก็ย่อมไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะ 
ปรินิพพานอยู่ในปัญจโวการภูมิ ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ในอรูปภูมิ ซึ่งกำลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิ. 

[๑๕๘] เวทนาขันธ์ย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด สัญญาขันธ์จักไม่เกิดขึ้น 
แก , สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

เวทนาขันธ์ย่อมไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น คือสัตว์ซึ่งกำลังจุติจากจตุโวการภูมิ 
จากปัญจโวการภูมิ แต่สัญญาขันธ์จักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ เวทนาขันธ์ 
ย่อมไม่เกิดขึ้นและสัญญาขันธ์ก็ชักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ 
ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์. 

หรือว่า สัญญาขันธ์จักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด เวทนาขันธ์ย่อมไม่เกิดขึ้น 
แก , สัตว์นั้นในภูมินั้น. 

สัญญาขันธ์จักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ที่กำลังเกิดอยู่ 
แต่เวทนาขันธ์ย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม , สัญญาขันธ์จักไม , เกิดขึ้นและเวทนา 
ขันธ์ก็ย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์. 

[๑๕๙] รูปขันธ์เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใด เวทนาขันธ์จักเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นหรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 60 

รูปขันธ์เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ แต่เวทนาขันธ์จักเกิด 
ขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ รูปขันธ์เคยเกิดขึ้นแล้วและเวทนาขันธ์ก็จักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น 
นอกนี้. 

หรือว่า เวทนาขันธ์ชักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด รูปขันธ์เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์นั้น. 

ถูกแล้ว. 

[๑๖๐] เวทนาขันธ์เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด สัญญาขันธ์จักเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นหรือ? 

เวทนาขันธ์เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ แต่สัญญาขันธ์จัก 
เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ เวทนาขันธ์เคยเกิดขึ้นแล้วและสัญญาขันธ์ก็ชักเกิดขึ้นแก , สัตว์ 
เหล่านั้น นอกนี้. 

หรือว่า สัญญาขันธ์จักเกิดขึ้นแก , สัตว์ใด เวทนาขันธ์เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์นั้น. 

ถูกแล้ว. 

[๑๖๑] รูปขันธ์เคยเกิดขึ้นแล้วในภูมิใด เวทนาขันธ์จักเกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ? 

รูปขันธ์เคยเกิดขึ้นแล้วในภูมินั้น ซึ่งเป็นอสัญญสัตตภูมิ แต่เวทนาขันธ์จักเกิดขึ้นใน 
ภูมินั้นก็หาไม่ รูปขันธ์เคยเกิดขึ้นแล้วและเวทนาขันธ์ก็จักเกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัญจ 
โวการภูมิ. 

หรือว่า เวทนาขันธ์จักเกิดขึ้นในภูมิใด รูปขันธ์เคยเกิดขึ้นแล้วในภูมินั้น. 

เวทนาขันธ์จักเกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอรูปภูมิ แต่รูปขันธ์เคยเกิดขึ้นแล้วในภูมินั้นก็ 
หาไม่ เวทนาขันธ์จักเกิดขึ้นและรูปขันธ์ก็เคยเกิดขึ้นแล้วในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัญจโวการภูมิ. 

ถูกแล้ว. 

[๑๖๒] เวทนาขันธ์เคยเกิดขึ้นแล้วในภูมิใด สัญญาขันธ์จักเกิดขึ้นในภูมินั้น 
หรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า สัญญาขันธ์จักเกิดขึ้นในภูมิใด เวทนาขันธ์เคยเกิดขึ้นแล้วในภูมินั้น. 

ถูกแล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 61 

[๑๖๓] รูปขันธ์เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใดในภูมิใด เวทนาขันธ์จักเกิดขึ้นแก , สัตว์ 
นั้น ในภูมินั้นหรือ? 

รูปขันธ์เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นป้จฉิมภวิกสัตว์ 1 ในปัญจโวการ 
ภูมิ ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ แต่เวทนาขันธ์จักเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ รูปขันธ์ 
เคยเกิดขึ้นแล้วและเวทนาขันธ์ก็จักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น คือสัตว์ซึ่งมีขันธ์ ๕ นอกน. 

หรือว่า เวทนาขันธ์จักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด รูปขันธ์เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์นั้น 
ในภูมินั้น. 

เวทนาขันธ์จักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ แต่รูปขันธ์เคยเกิดขึ้น 
แล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ เวทนาขันธ์จักเกิดขึ้นและรูปขันธ์ก็เคยเกิดขึ้นแล้วแก , 

สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น คือสัตว์ซึ่งมีขันธ์ ๕. 

[๑๖๔] เวทนาขันธ์เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใดในภูมิใด สัญญาขันธ์จักเกิดขึ้นแก , 

สัตว์นั้น ในภูมินั้นหรือ? 

เวทนาขันธ์เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ แต่ 
สัญญาขันธ์จักเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ เวทนาขันธ์เคยเกิดขึ้นแล้วและสัญญาขันธ์ 
ก็จักเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น คือ สัตว์ซึ่งมีขันธ์ ๔ มีขันธ์ ๕ นอกนี้. 

หรือว่า สัญญาขันธ์จักเกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด เวทนาขันธ์เคยเกิดขึ้นแล้วแก , 

สัตว์นั้นในภูมินั้น. 

ถูกแล้ว. 

[๑๖๕] รูปขันธ์ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด เวทนาขันธ์จักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น 
หรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า เวทนาขันธ์จักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใด รูปขันธ์ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์นั้น. 

2 - 2,2 

เคยเกิดขีนแลว. 

[๑๖๖]เวทนาขันธ์ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใด สัญญาขันธ์จักไม่เกิดขึ้นแก่ 
สัตว์นั้นหรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 62 


หรือว่า สัญญาขันธ์จักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใด เวทนาขันธ์ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่ 
สัตว์นั้น. 

เคยเกิดขึ้นแล้ว? 

[๑๖๗] รูปขันธ์ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วในภูมิใด เวทนาขันธ์จักไม่เกิดขึ้นในภูมินั้น 
หรือ? 

จักเกิดขึ้น. 

หรือว่า เวทนาขันธ์จักไม่เกิดขึ้นในภูมิใด รูปขันธ์ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วในภูมินั้น. 

เคยเกิดขึ้นแล้ว. 

[๑๖๘] เวทนาขันธ์ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วในภูมิใด สัญญาขันธ์จักไม่เกิดขึ้นในภูมิ 
นั้นหรือ. 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า สัญญาขันธ์จักไม่เกิดขึ้นในภูมิใด เวทนาขันธ์ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วใน 
ภูมินั้น. 

ถูกแล้ว. 

[๑๖๙] รูปขันธ์ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใดในภูมิใด เวทนาขันธ์จักไม่เกิดขึ้น 
แก , สัตว์นั้น ในภูมินั้นหรือ? 

รูปขันธ์ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ แต่เวทนาขันธ์ 
จักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม , รูปขันธ์ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแล ะเวทนาขันธ์ก็จัก 
ไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งอยู่ในชั้นสุทธาวาส ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ในอรูปภูมิ. 

หรือว่า เวทนาขันธ์จักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด รูปขันธ์ไม่เคยเกิดขึ้นแล้ว 
แก , สัตว์นั้นในภูมินั้น. 

เวทนาขันธ์จักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ 1 ในปัญจโวการ 
ภูมิ ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ แต่รูปขันธ์ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม , เวทนา - 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 63 

ขันธ์จักไม่เกิดขึ้น และรูปขันธ์ก็ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งอยู่ในชั้น 
สุทธาวาส ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ในอรูปภูมิ. 

[๑๗๐] เวทนาขันธ์ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใดในภูมิใด สัญญาขันธ์จักไม่เกิด 
ขึ้นแก่สัตว์นั้น ในภูมินั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า สัญญาขันธ์จักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด เวทนาขันธ์ไม่เคยเกิดขึ้นแล้ว 
แก , สัตว์นั้นในภูมินั้น. 

สัญญาขันธ์ชักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ แต่เวทนาขันธ์ 
ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ สัญญาขันธ์จักไม่เกิดขึ้นและเวทนาขันธ์ก็ 
ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งอยู่ในชั้นสุทธาวาส ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์. 

อุปปาทวาร จบ. 

นิโรธวาร 

[๑๗๑] รูปขันธ์ของสัตว์ใดย่อมดับไป เวทนาขันธ์ของสัตว์นั้นย่อมดับไปหรือ? 

รูปขันธ์ของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิย่อมดับไป แต่เวทนาขันธ์ 
ของสัตว์เหล่านั้นย่อมดับไปก็หาไม่ รูปขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นซึ่งกำลังจุติจากปัญจโวการภูมิย่อม 
ดับไป และเวทนาขันธ์ก็ย่อมดับไป. 

หรือว่า เวทนาขันธ์ของสัตว์ใดย่อมดับไป รูปขันธ์ของสัตว์นั้นย่อมดับไป. 

เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นซึ่งกำลังจุติจากอรูปภูมิย่อมดับไป แต่รูปขันธ์ของสัตว์ 
เหล่านั้นย่อมดับไปก็หาไม่ เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นซึ่งกำลังจุติจากปัญจโวการภูมิย่อมดับไป 
และ รูปขันธ์ก็ย่อมดับไป. 

[๑๗๒] รูปขันธ์ในภูมิใดย่อมดับไป เวทนาขันธ์ในภูมินั้นย่อมดับไปหรือ? 

รูปขันธ์ในภูมินั้น ซึ่งเป็นอสัญญสัตตภูมิย่อมดับไป แต่เวทนาขันธ์ในภูมินั้นย่อมดับไป 
ก็หาไม , รูปขันธ์ในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัญจโวการภูมิย่อมดับไป แล ะเวทนาขันธ์ก็ย่อมดับไป. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 64 

หรือว่า เวทนาขันธ์ในภูมิใดย่อมดับไป รูปขันธ์ในภูมินั้นย่อมดับไป. 

เวทนาขันธ์ในภูมินั้น ซึ่งเป็นอรูปภูมิย่อมดับไป แต่รูปขันธ์ในภูมินั้นย่อมดับไปก็หาไม่ 
เวทนาขันธ์ในภูมินั้นซึ่งเป็นปัญจโวการภูมิย่อมดับไป และรูปขันธ์ก็ย่อมดับไป. 

[๑๗๓] รูปขันธ์ของสัตว์ใดในภูมิใดย่อมดับไป เวทนาขันธ์ของสัตว์นั้นในภูมินั้น 
ย่อมดับไปหรือ? 

รูปขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิย่อมดับไป แต่ 
เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นย่อมดับไปก็หาไม่ รูปขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น 
ซึ่งกำลังจุติจากปัญจโวการภูมิย่อมดับไป และเวทนาขันธ์ก็ย่อมดับไป. 

หรือว่า เวทนาขันธ์ของสัตว์ใดในภูมิใดย่อมดับไป รูปขันธ์ของสัตว์นั้นในภูมินั้น 
ย่อมดับไป. 

เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติจากอรูปภูมิย่อมดับไป แต่รูปขันธ์ 
ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นย่อมดับไปก็หาไม่ เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลัง 
จุติจากปัญจโวการภูมิย่อมดับไป และรูปขันธ์ก็ย่อมดับไป. 

[๑๗๔] รูปขันธ์ของสัตว์ใดย่อมไม่ดับไป เวทนาขันธ์ของสัตว์นั้นย่อมไม่ดับไป 
หรือ? 

รูปขันธ์ของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังจุติจากอรูปภูมิย่อมไม่ดับไป แต่เวทนาขันธ์ของสัตว์ 
เหล่านั้นย่อมไม่ดับไปก็หาไม , รูปขันธ์ของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังเกิดอยู่ทั้งหมด ย่อมไม่ดับไป 
และ เวทนาขันธ์ก็ย่อมไม , ดับไป. 

หรือว่า เวทนาขันธ์ของสัตว์ใดย่อมไม่ดับไป รูปขันธ์ของสัตว์นั้นย่อมไม่ดับไป. 

เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิย่อมไม่ดับไป แต่รูปขันธ์ 
ของสัตว์เหล่านั้นย่อมไม่ดับไปก็หาไม , เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังเกิดอยู่ทั้งหมดย่อม 
ไม่ดับไป และรูปขันธ์ก็ย่อมไม่ดับไป. 

[๑๗๕] รูปขันธ์ในภูมิใดย่อมไม่ดับไป เวทนาขันธ์ในภูมินั้นย่อมไม่ดับไป 
หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 65 


ย่อมไม่ดับไป. 

หรือว่า เวทนาขันธ์ในภูมิใดย่อมไม , ดับไป รูปขันธ์ในภูมินั้นย่อมไม่ดับไป. 

ย่อมดับไป. 

[๑๗๖] รูปขันธ์ของสัตว์ใดในภูมิใดย่อมไม่ดับไป เวทนาขันธ์ของสัตว์นั้นในภูมิ 
นั้น ย่อมไม่ดับไปหรือ? 

รูปขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติจากอรูปภูมิย่อมไม่ดับไป แต่เวทนาขันธ์ 
ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นย่อมไม่ดับไปก็หาไม , รูปขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลัง 
เกิดอยู่ทั้งหมดย่อมไม , ดับไป และเวทนาขันธ์ก็ย่อมไม , ดับไป. 

หรือว่า เวทนาขันธ์ของสัตว์ใดในภูมิใดย่อมไม่ดับไป รูปขันธ์ของสัตว์นั้นในภูมิ 
นั้นย่อมไม , ดับไป. 

เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิย่อมไม่ดับไป แต่ 
รูปขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นย่อมไม , ดับไปก็หาไม่ เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น 
ซึ่งกำลังเกิดอยู่ทั้งหมดย่อมไม่ดับไป และรูปขันธ์ก็ย่อมไม่ดับไป. 

[๑๗๗] รูปขันธ์ของสัตว์ใดเคยดับไปแล้ว เวทนาขันธ์ของสัตว์นั้นเคยดับไปแล้ว 
หรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า เวทนาขันธ์ของสัตว์ใดเคยดับไปแล้ว รูปขันธ์ของสัตว์นั้นเคยดับไปแล้ว. 

ถูกแล้ว. 

[๑๗๘] รูปขันธ์ในภูมิใดเคยดับไปแล้ว เวทนาขันธ์ในภูมินั้นเคยดับไปแล้วหรือ? 

รูปขันธ์ในภูมินั้น ซึ่งเป็นอสัญญสัตตภูมิเคยดับไปแล้ว แต่เวทนาขันธ์ในภูมินั้นเคยดับ 
ไปแล้วก็หาไม , รูปขันธ์ในภูมินั้นซึ่งเป็นปัญจโวการภูมิเคยดับไปแล้ว และเวทนาขันธ์ก็เคยดับ 
ไปแล้ว. 

หรือว่า เวทนาขันธ์ในภูมิใดเคยดับไปแล้ว รูปขันธ์ในภูมินั้นเคยดับไปแล้ว. 

เวทนาขันธ์ในภูมินั้น ซึ่งเป็นอรูปภูมิเคยดับไปแล้ว แต่รูปขันธ์ในภูมินั้นเคยดับไปแล้ว 
ก็หาไม , เวทนาขันธ์ในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัญจโวการภูมิเคยดับไปแล้ว และรูปขันธ์ก็เคยดับไปแล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 66 

[๑๗๙] รูปขันธ์ของสัตว์ใดในภูมิใดเคยดับไปแล้ว เวทนาขันธ์ของสัตว์นั้นในภูมิ 
นั้นเคยดับไปแล้วหรือ? 

รูปขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์เคยดับไปแล้ว แต่เวทนาขันธ์ 
ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับไปแล้วก็หาไม , รูปขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็น 
สัตว์มีขันธ์ ๕ เคยดับไปแล้ว และเวทนาขันธ์ก็เคยดับไปแล้ว. 

หรือว่า เวทนาขันธ์ของสัตว์ใดในภูมิใดเคยดับไปแล้ว รูปขันธ์ของสัตว์นั้นในภูมิ 
นั้นเคยดับไปแล้ว. 

เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอรูปสัตว์เคยดับไปแล้ว แต่รูปขันธ์ของ 
สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับไปแล้วก็หาไม , เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นซึ่งเป็นสัตว์ 
มีขันธ์ ๕ เคยดับไปแล้ว และรูปขันธ์ก็เคยดับไปแล้ว. 

[๑๘๐] รูปขันธ์ของสัตว์ใดไม่เคยดับไปแล้ว เวทนาขันธ์ของสัตว์นั้นไม่เคยดับ 
ไปแล้วหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า เวทนาขันธ์ของสัตว์ใดไม , เคยดับไปแล้ว รูปขันธ์ของสัตว์นั้นไม่เคยดับ 
ไปแล้ว. 

ไม่มี. 

[๑๘๑] รูปขันธ์ในภูมิใดไม่เคยดับไปแล้ว เวทนาขันธ์ในภูมินั้นไม่เคยดับไป 
แล้วหรือ? 

เคยดับไปแล้ว. 

หรือว่า เวทนาขันธ์ในภูมิใดไม่เคยดับไปแล้ว รูปขันธ์ในภูมินั้นไม่เคยดับไป 
แล้ว. 

เคยดับไปแล้ว. 

[๑๘๒] รูปขันธ์ของสัตว์ใดในภูมิใดไม , เคยดับไปแล้ว เวทนาขันธ์ของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้นไม , เคยดับไปแล้วหรือ? 

รูปขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ ไม่เคยดับไปแล้ว แต่เวทนาขันธ์ 
ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับไปแล้วก็หาไม , รูปขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งอยู่ 
ในชั้นสุทธาวาสไม่เคยดับไปแล้ว และเวทนาขันธ์ก็ไม่เคยดับไปแล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 67 

หรือว่า เวทนาขันธ์ของสัตว์ใดในภูมิใดไม่เคยดับไปแล้ว รูปขันธ์ของสัตว์นั้นใน 
ภูมินั้นไม่เคยดับไปแล้ว. 

เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ไม่เคยดับไปแล้ว แต่รูปขันธ์ 
ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับไปแล้วก็หาไม , เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่ง 
อยู่ในชั้นสุทธาวาสไม่เคยดับไปแล้ว และรูปขันธ์ก็ไม่เคยดับไปแล้ว. 

[๑๘๓] รูปขันธ์ของสัตว์ใดจักดับไป เวทนาขันธ์ของสัตว์นั้นจักดับไปหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า เวทนาขันธ์ของสัตว์ใดจักดับไป รูปขันธ์ของสัตว์นั้นจักดับไป. 

เวทนาขันธ์ของปัจฉิมภวิกสัตว์ที่กำลังเข้าถึงอรูปภูมิ และของสัตว์เหล่านั้นที่เข้าถึงอรูป 
ภูมิแล้วจักปรินิพพาน ของสัตว์เหล่านั้นที่กำลังจุติอยู่จักดับไป แต่รูปขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นชัก 
ดับไปก็หาไม่ เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้น นอกนี้จักดับไปและรูปขันธ์ก็จักดับไป. 

[๑๘๔] รูปขันธ์ในภูมิใดจักดับไป เวทนาขันธ์ในภูมินั้นชักดับไปหรือ? 

รูปขันธ์ในภูมินั้นซึ่งเป็นอสัญญสัตตภูมิจักดับไป แต่เวทนาขันธ์ในภูมินั้นจักดับไปก็หา 
ไม่ รูปขันธ์ในภูมินั้นซึ่งเป็นปัญจโวการภูมิจักดับไป และเวทนาขันธ์ก็จักดับไป. 

หรือว่า เวทนาขันธ์ในภูมิใดชักดับไป รูปขันธ์ในภูมินั้นจักดับไป. 

เวทนาขันธ์ในภูมินั้น ซึ่งเป็นอรูปภูมิจักดับไป แต่รูปขันธ์ในภูมินั้นชักดับไปก็หาไม่. 

เวทนาขันธ์ในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัญจโวการภูมิจักดับไป และรูปขันธ์ก็จักดับไป. 

[๑๘๕] รูปขันธ์ของสัตว์ใดในภูมิใดชักดับไป เวทนาขันธ์ของสัตว์นั้นในภูมินั้น 
จักดับไปหรือ? 

รูปขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์จักดับไป แต่เวทนาขันธ์ของ 
สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นจักดับไปก็หาไม , รูปขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นซึ่งมีรูปขันธ์ ๕ จักดับ 
ไป และเวทนาขันธ์ก็จักดับไป. 

หรือว่า เวทนาขันธ์ของสัตว์ใดในภูมิใดจักดับไป รูปขันธ์ของสัตว์นั้นในภูมินั้น 
จักดับไป. 

เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอรูปสัตว์จักดับไป แต่รูปขันธ์ของสัตว์ 
เหล่านั้นในภูมินั้นจักดับไปก็หาไม , เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นซึ่งมีขันธ์ ๕ จักดับไป 
และรูปขันธ์ก็จักดับไป. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 68 

[๑๘๖] รูปขันธ์ของสัตว์ใดจักไม่ดับไป เวทนาขันธ์ของสัตว์นั้นชักไม่ดับไปหรือ? 

รูปขันธ์ของปัจฉิมภวิกสัตว์ที่กำลังเข้าถึงอรูปภูมิ และของสัตว์เหล่านั้นที่เข้าถึงอรูปภูมิ 
แล้วชักปรินิพพาน ของสัตว์เหล่านั้นที่กำลังจุติอยู่ชักไม , ดับไป แต่เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้น 
ชักไม่ดับไปก็หาไม่ รูปขันธ์ของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ชักไม่ดับไป และเวทนาขันธ์ 
ก็ชักไม่ดับไป. 

หรือว่า เวทนาขันธ์ของสัตว์ใดชักไม่ดับไป รูปขันธ์ของสัตว์นั้นชักไม่ดับไป. 

ถูกแล้ว. 

[๑๘๗] รูปขันธ์ในภูมิใดชักไม่ดับไป เวทนาขันธ์ในภูมินั้นชักไม่ดับไปหรือ? 

ชักดับไป. 

หรือว่า เวทนาขันธ์ในภูมิใดชักไม่ดับไป รูปขันธ์ในภูมินั้นชักไม , ดับไป. 

ชักดับไป. 

[๑๘๘] รูปขันธ์ของสัตว์ใดในภูมิใดชักไม่ดับไป เวทนาขันธ์ของสัตว์นั้นในภูมิ 
นั้นชักไม่ดับไปหรือ? 

รูปขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ชักไม , ดับไป แต่เวทนาขันธ์ของ 
สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ชักไม , ดับไปก็หาไม , รูปขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพาน 
อยู่ ชักไม่ดับไป และเวทนาขันธ์ก็ชักไม่ดับไป. 

หรือว่า เวทนาขันธ์ของสัตว์ใดในภูมิใดชักไม่ดับไป รูปขันธ์ของสัตว์นั้นในภูมิ 
นั้น ชักไม่ดับไป. 

เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ชักไม่ดับไป แต่รูปขันธ์ของ 
สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ชักไม , ดับไปก็หาไม่ เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะ 
ปรินิพพานอยู่ ชักไม่ดับไปและรูปขันธ์ก็ชักไม่ดับไป. 

[๑๘๙] รูปขันธ์ของสัตว์ใดย่อมดับไป เวทนาขันธ์ของสัตว์นั้นเคยดับไปแล้วหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า เวทนาขันธ์ของสัตว์ใดเคยดับไปแล้ว รูปขันธ์ของสัตว์นั้นย่อมดับไป. 

เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังเกิดอยู่ทั้งหมดเคยดับไปแล้ว แต่รูปขันธ์ของสัตว์ 
เหล่านั้นย่อมดับไปก็หาไม , เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นซึ่งกำลังจุติจากปัญจโวการภูมิ ซึ่งกำลัง 
จุติจากอสัญญสัตตภูมิเคยสับไปแล้ว และรูปขันธ์ก็ย่อมดับไป. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 69 

[๑๙๐] เวทนาขันธ์ของสัตว์ใดย่อมดับไป สัญญาขันธ์ของสัตว์นั้นเคยดับไปแล้ว 
หรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า สัญญาขันธ์ของสัตว์ใดเคยดับไปแล้ว เวทนาขันธ์ของสัตว์นั้นย่อมดับไป. 

สัญญาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังเกิดอยู่ทั้งหมด ซึ่งกำลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิ 
เคยดับไปแล้ว แต่เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นย่อมดับไปก็หาไม , สัญญาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้น 
ซึ่งกำลังจุติจากจตุโวการภูมิ จากปัญจโวการภูมิเคยดับไปแล้ว และเวทนาขันธ์ก็ย่อมดับไป. 

[๑๙๑] รูปขันธ์ในภูมิใดย่อมดับไป เวทนาขันธ์ในภูมินั้นเคยดับไปแล้วหรือ? 

รูปขันธ์ในภูมินั้นซึ่งเป็นอสัญญสัตตภูมิย่อมดับไป แต่เวทนาขันธ์ในภูมินั้นเคยดับไป 
แล้วก็หาไม , รูปขันธ์ในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัญจโวการภูมิย่อมดับไป และเวทนาขันธ์ก็เคยดับ 
ไปแล้ว. 

หรือว่า เวทนาขันธ์ในภูมิใดเคยดับไปแล้ว รูปขันธ์ในภูมินั้นย่อมดับไป. 

เวทนาขันธ์ในภูมินั้นซึ่งเป็นอรูปภูมิเคยดับไปแล้ว แต่รูปขันธ์ในภูมินั้นย่อมดับไปก็หาไม่ 
เวทนาขันธ์ในภูมินั้นซึ่งเป็นปัญจโวการภูมิเคยดับไปแล้ว และรูปขันธ์ก็ย่อมดับไป. 

[๑๙๒] เวทนาขันธ์ในภูมิใดย่อมดับไป สัญญาขันธ์ในภูมินั้นเคยดับไปแล้ว 
หรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า สัญญาขันธ์ในภูมิใดเคยดับไปแล้ว เวทนาขันธ์ในภูมินั้นย่อมดับไป. 

ถูกแล้ว. 

[๑๙๓] รูปขันธ์ของสัตว์ใดในภูมิใดย่อมดับไป เวทนาขันธ์ของสัตว์นั้นในภูมินั้น 
เคยดับไปแล้วหรือ? 

รูปขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในชั้นสุทธาวาส ซึ่งกำลังจุติจาก 
อสัญญสัตตภูมิย่อมดับไป แต่เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับไปแล้วก็หาไม่ รูป 
ขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติจากปัญจโวการภูมินอกนี้ย่อมดับไป และเวทนาขันธ์ 
ก็เคยดับไปแล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 70 

หรือว่า เวทนาขันธ์ของสัตว์ใดในภูมิใดเคยดับไปแล้ว รูปขันธ์ของสัตว์นั้นในภูมิ 
นั้นย่อมดับไป. 

เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงปัญจโวการภูมิ ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ 
เคยดับไปแล้ว แต่รูปขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นย่อมดับไปก็หาไม่ เวทนาขันธ์ของสัตว์ 
เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติจากปัญจโวการภูมิเคยดับไปแล้ว และรูปขันธ์ก็ย่อมดับไป. 

[๑๙๔] เวทนาขันธ์ของสัตว์ใดในภูมิใดย่อมดับไป สัญญาขันธ์ของสัตว์นั้นใน 
ภูมินั้นเคยดับไปแล้วหรือ? 

เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในชั้นสุทธาวาสย่อมดับไป 
แต่สัญญาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับไปแล้วก็หาไม่ เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นใน 
ภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติจากจตุโวการภูมิ จากปัญจโวการภูมิ นอกนี้ย่อมดับไป และสัญญาขันธ์ก็ 
เคยดับไปแล้ว. ร 

หรือว่า สัญญาขันธ์ของสัตว์ใดในภูมิใดเคยดับไปแล้ว เวทนาขันธ์ของสัตว์นั้นใน 
ภูมินั้นย่อมดับไป. 

สัญญาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงจตุโวการภูมิ ปัญจโวการภูมิเคย 
ดับไปแล้ว แต่เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นย่อมดับไปก็หาไม่ สัญญาขันธ์ของสัตว์ 
เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติจากจตุโวการภูมิ จากปัญจโวการภูมิ เคยดับไปแล้ว และเวทนาขันธ์ 
ก็ย่อมดับน 

[๑๙๕] รูปขันธ์ของสัตว์ใดย่อมไม่ดับไป เวทนาขันธ์ของสัตว์นั้นไม่เคยดับไป 
แล้วหรือ? 

เคยดับไปแล้ว. 

หรือว่า เวทนาขันธ์ของสัตว์ใดไม , เคยดับไปแล้ว รูปขันธ์ของสัตว์นั้นย่อมไม , 

ดับไป. 

ไม่มี. 

[๑๙๖] เวทนาขันธ์ของสัตว์ใดย่อมไม่ดับไป สัญญาขันธ์ของสัตว์นั้นไม่เคยดับ 
ไปแล้วหรือ? 

เคยดับไปแล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 71 

หรือว่า สัญญาขันธ์ของสัตว์ใดไม่เคยดับไปแล้ว เวทนาขันธ์ของสัตว์นั้นย่อม 
ไม่ดับไป. 

ไม่มี. 

[๑๙๗] รูปขันธ์ในภูมิใด -.. (พึงทำให้บริบูรณ์) 

[๑๙๘] รูปขันธ์ของสัตว์ใดในภูมิใดย่อมไม่ดับไป เวทนาขันธ์ของสัตว์นั้นใน 
ภูมินั้นไม่เคยดับไปแล้วหรือ? 

รูปขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงปัญจโวการภูมิ ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ย่อม 
ไม่ดับไป แต่เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับไปแล้วก็หาไม , รูปขันธ์ของสัตว์ 
เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงชั้นสุทธาวาส ซึ่งกำลังเข้าถึงอสัญญสัตตภูมิ ย่อมไม , ดับไป 
และ เวทนาขันธ์ก็ไม่เคยดับไปแล้ว. 

หรือว่า เวทนาขันธ์ของสัตว์ใดในภูมิใดไม่เคยดับไปแล้ว รูปขันธ์ของสัตว์นั้นใน 
ภูมินั้นย่อมไม่ดับไป. 

เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในชั้นสุทธาวาส ซึ่งกำลัง 
จุติจากอสัญญสัตตภูมิ ไม่ เคยดับไปแล้ว แต่รูปขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นย่อมไม่ดับไปก็ 
หาไม่ เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงชั้นสุทธาวาส ซึ่งกำลังเข้าถึง 
อสัญญสัตตภูมิไม , เคยดับไปแล้ว และรูปขันธ์ก็ย่อมไม่ดับไป. 

[๑๙๙] เวทนาขันธ์ของสัตว์ใดในภูมิใดย่อมไม่ดับไป สัญญาขันธ์ของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้นไม , เคยดับไปแล้วหรือ? 

เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงจตุโวการภูมิ ปัญจโวการภูมิย่อม 
ไม่ดับไป แต่สัญญาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับไปแล้วก็หาไม่ เวทนาขันธ์ของ 
สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงชั้นสุทธาวาส ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ย่อมไม่ดับไป และ 
สัญญาขันธ์ก็ไม่เคยดับไปแล้ว. 

หรือว่า สัญญาขันธ์ของสัตว์ใดในภูมิใดไม , เคยดับไปแล้ว เวทนาขันธ์ของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้นย่อมไม่ดับไป. 

สัญญาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในชั้นสุทธาวาส ไม่เคยดับ 
ไปแล้ว แต่เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภมินั้นย่อมไม่ดับไปก็หาไม , สัฌฌาขันธ์ของสัตว์ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 72 

เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงชั้นสุทธาวาส ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ ไม , เคยดับไปแล้ว และ 
เวทนาขันธ์ก็ย่อมไม่ดับไป. 

[๒๐๐] รูปขันธ์ของสัตว์ใดย่อมดับไป เวทนาขันธ์ของสัตว์นั้นจักดับไปหรือ? 

รูปขันธ์ของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในปัญจโวการภูมิย่อมดับไป แต่เวทนาขันธ์ 
ของสัตว์เหล่านั้นจักดับไปก็หาไม , รูปขันธ์ของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังจุติจากปัญจโวการภูมิ ซึ่ง 
กำลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิ นอกนี้ ย่อมดับไป และเวทนาขันธ์ก็จักดับไป. 

หรือว่า เวทนาขันธ์ของสัตว์ใดชักดับไป รูปขันธ์ของสัตว์นั้นย่อมดับไป. 

เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังเกิดอยู่ทั้งหมด ซึ่งกำลังจุติจากอรูปภูมิจักดับไป 
แต่รูปขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นย่อมดับไปก็หาไม่ เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังจุติจาก 
ปีญจโวการภูมิ ซึ่งกำลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิจักดับไป และรูปขันธ์ก็ย่อมดับไป. 

[๒๐๑] เวทนาขันธ์ของสัตว์ใดย่อมดับไป สัญญาขันธ์ของสัตว์นั้นจักดับไป 
หรือ? 

เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ย่อมดับไป แต่สัญญาขันธ์ของสัตว์ 
เหล่านั้นจักดับไปก็หาไม่ เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังจุติจากจตุโวการภูมิ จากปัญจ 
โวการภูมิ นอกนี้ ย่อมดับไป และสัญญาขันธ์ก็จักดับไป. 

หรือว่า สัญญาขันธ์ของสัตว์ใดจักดับไป เวทนาขันธ์ของสัตว์นั้นย่อมดับไป. 

สัญญาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังเกิดอยู่ทั้งหมด ซึ่งกำลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิจัก 
ดับไป แต่เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นย่อมดับไปก็หาไม , สัญญาขันธ์ของสัตว์นั้น ซึ่งกำลังจุติ 
จากจตุโวการภูมิ จากปัญจโวการภูมิจักดับไป และเวทนาขันธ์ก็ย่อมดับไป. 

[๒๐๒] รูปขันธ์ในภูมิใดย่อมดับไป. 

[๒๐๓] รูปขันธ์ของสัตว์ใดในภูมิใดย่อมดับไป เวทนาขันธ์ของสัตว์นั้นในภูมินั้น 
ชักดับไปหรอ? 

รูปขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในปัญจโวการภูมิ ซึ่งกำลังจุติ 
จากอสัญญสัตตภูมิย่อมดับไป แต่เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นจักดับไปก็หาไม , รูปขันธ์ 
ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติจากปัญจโวการภูมิ นอกนี้ ย่อมดับไป และเวทนาขันธ์ 
ก็จักดับไป. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 73 

หรือว่า เวทนาขันธ์ของสัตว์ใดในภูมิใด จักดับไป รูปขันธ์ของสัตว์นั้นในภูมินั้น 
ย่อมดับไป. 

เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงปัญจโวการภูมิ ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ 
จักดับไป แต่รูปขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นย่อมดับไปก็หาไม่ เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้น 
ในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติจากปัญจโวการภูมิจักดับไป และรูปขันธ์ก็ย่อมดับไป. 

[๒๐๔] เวทนาขันธ์ของสัตว์ใดในภูมิใด ย่อมดับไป สัญญาขันธ์ของสัตว์นั้นใน 
ภูมินั้น จักดับไปหรือ? 

เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ย่อมดับไป แต่สัญญาขันธ์ 
ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นชักดับไปก็หาไม , เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติ 
จากจตุโวการภูมิ จากปัญจโวการภูมิ , นอกนี้ ย่อมดับไป และสัญญาขันธ์ก็ชักดับไป. 

หรือว่า สัญญาขันธ์ของสัตว์ใดในภูมิใด ชักดับไป เวทนาขันธ์ของสัตว์นั้นในภูมิ 
นั้น ย่อมดับไป. 

สัญญาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงจตุโวการภูมิ ปัญจโวการภูมิจัก 
ดับไป แต่เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ย่อมดับไปก็หาไม , สัญญาขันธ์ของสัตว์เหล่า 
นั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติจากจตุโวการภูมิ จากปัญจโวการภูมิจักดับไป และเวทนาขันธ์ก็ย่อม 
ดับไป. 

[๒๐๕] รูปขันธ์ของสัตว์ใด ย่อมไม , ดับไป เวทนาขันธ์ของสัตว์นั้น จักไม่ดับไป 
หรือ? 

รูปขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นซึ่งกำลังเกิดอยู่ทั้งหมด ซึ่งกำลังจุติจากอรูปภูมิย่อมไม่ดับไป 
แต่เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นจักไม่ดับไปก็หาไม่ รูปขันธ์ของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งจะปรินิพพาน 
อยู่ในอรูปภูมิย่อมไม่ดับไป และเวทนาขันธ์ก็จักไม่ดับไป. 

หรือว่า เวทนาขันธ์ของสัตว์ใด จักไม , ดับไป รูปขันธ์ของสัตว์นั้น ย่อมไม , ดับไป. 

เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในปัญจโวการภูมิ จักไม่ดับไป แต่ 
รูปขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นย่อมไม่ดับไปก็หาไม่ เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ 
ในอรูปภูมิจักไม , ดับไป และรูปขันธ์ก็ย่อมไม่ดับไป. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 74 

[๒๐๖] เวทนาขันธ์ของสัตว์ใด ย่อมไม่ดับไป สัญญาขันธ์ของสัตว์นั้น จักไม , ดับ 
ไปหรือ? 

ชักดับไป. 

หรือว่า สัญญาขันธ์ของสัตว์ใด จักไม , ดับไป เวทนาขันธ์ของสัตว์นั้น ย่อมไม , ดับ 

ไป. 

ย่อมดับไป. 

[๒๐๗] รูปขันธ์ในภูมิใด ย่อมไม่ดับไป. 

[๒๐๘] รูปขันธ์ของสัตว์ใดในภูมิใด ย่อมไม่ดับไป เวทนาขันธ์ของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น จักไม่ดับไปหรือ? 

รูปขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงปัญจโวการภูมิ ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ย่อม 
ไม่ดับไป แต่เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นจักไม่ดับไปก็หาไม , รูปขันธ์ของสัตว์เหล่านั้น 
ในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในอรูปภูมิ ซึ่งกำลังเข้าถึงอสัญญสัตตภูมิ ย่อมไม่ดับไป และ 
เวทนาขันธ์ก็ชักไม่ดับไป. 

หรือว่า เวทนาขันธ์ของสัตว์ใดในภูมิใด จักไม่ดับไป รูปขันธ์ของสัตว์นั้นในภูมิ 
นั้นย่อมไม่ลับไป? 

เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น คือสัตว์ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในปัญจโวการภูมิ ซึ่ง 
กำลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิจักไม่ดับไป แต่รูปขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นย่อมไม่ดับไปก็หาไม่ 
เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงอสัญญสัตตภูมิจักไม่ดับไป และ 
รูปขันธ์ก็ย่อมไม่ดับไป 

[๒๐๙] เวทนาขันธ์ของสัตว์ใดในภูมิใด ย่อมไม่ดับไป สัญญาขันธ์ของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น จักไม่ดับไปหรือ? 

เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงจตุโวการภูมิ ปัญจโวการภูมิ ย่อม 
ไม่ดับไปแต่สัญญาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ชักไม่ดับไปก็หาไม่ เวทนาขันธ์ของสัตว์ 
เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ ย่อมไม , ดับไป และสัญญาขันธ์ก็จักไม่ดับไป. 

หรือว่า สัญญาขันธ์ของสัตว์ใดในภูมิใด ชักไม่ดับไป เวทนาขันธ์ของสัตว์นั้นใน 
ภูมินั้น ย่อมไม่ดับไป. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 75 

สัญญาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ จักไม่ดับไป แต่เวทนาขันธ์ 
ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ย่อมไม่ดับไปก็หาไม , สัญญาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็น 
อสัญญสัตว์จักไม่ดับไป และเวทนาขันธ์ก็ย่อมไม่ดับไป. 

[๒๑๐] รูปขันธ์ของสัตว์ใด เคยดับไปแล้ว เวทนาขันธ์ของสัตว์นั้น จักดับไป 
หรือ? 

รูปขันธ์ของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่เคยดับไปแล้ว แต่เวทนาขันธ์ของสัตว์ 
เหล่านั้น จักดับไปก็หาไม , รูปขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นนอกนี้เคยดับไปแล้ว และเวทนาขันธ์ก็จัก 
ดับไป. 

หรือว่า เวทนาขันธ์ของสัตว์ใด จักดับไป รูปขันธ์ของสัตว์นั้น เคยดับไปแล้ว. 

ถูกแล้ว. 

[๒๑๑] เวทนาขันธ์ของสัตว์ใด เคยดับไปแล้ว สัญญาขันธ์ของสัตว์นั้น จักดับไป 
หรือ? 

เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่เคยดับไปแล้ว แต่สัญญาขันธ์ของ 
สัตว์เหล่านั้นจักดับไปก็หาไม่ เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นนอกนี้เคยดับไปแล้ว และ 
สัญญาขันธ์ก็จักดับไป. 

หรือว่า สัญญาขันธ์ของสัตว์ใด จักดับไป เวทนาขันธ์ของสัตว์นั้น เคยดับไปแล้ว. 

ถูกแล้ว. 

[๒๑๒] รูปขันธ์ในภูมิใด เคยดับไปแล้ว. 

[๒๑๓] รูปขันธ์ของสัตว์ใดในภูมิใด เคยดับไปแล้ว เวทนาขันธ์ของสัตว์นั้นใน 
ภูมินั้น จักดับไปหรือ? 

รูปขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในปัญจโวการภูมิ ซึ่งเป็น 
อสัญญสัตว์ เคยดับไปแล้ว แต่เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นจักดับไปก็หาไม , รูปขันธ์ 
ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น คือสัตว์ซึ่งมีขันธ์ ๕ นอกนี้เคยดับไปแล้ว และเวทนาขันธ์ก็จัก 
ดับไป. 

หรือว่า เวทนาขันธ์ของสัตว์ใดในภูมิใด จักดับไป รูปขันธ์ของสัตว์นั้นในภูมินั้น 
เคยดับไปแล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 76 

เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงชั้นสุทธาวาส ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ 
จักดับไป แต่รูปขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับไปแล้วก็หาไม่ เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่า 
นั้นในภูมินั้น คือสัตว์ซึ่งมีขันธ์ ๕ นอกนี้ จักดับไป และรูปขันธ์ก็เคยดับไปแล้ว. 

[๒๑๔] เวทนาขันธ์ของสัตว์ใดในภูมิใด เคยดับไปแล้ว สัญญาขันธ์ของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น จักดับไปหรือ? 

เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่เคยดับไปแล้ว แต่สัญญา 
ขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นจักดับไปก็หาไม่ เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมี 
ขันธ์ ๔ มีขันธ์ ๕ นอกนี้เคยดับไปแล้ว และสัญญาขันธ์ก็จักดับไป. 

หรือว่า สัญญาขันธ์ของสัตว์ใดในภูมิใด จักดับไป เวทนาขันธ์ของสัตว์นั้นใน 
ภูมินั้น เคยดับไปแล้ว. 

สัญญาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงชั้นสุทธาวาสจักดับไป แต่เวทนา 
ขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับไปแล้วก็หาไม , สัญญาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น 
ซึ่งมีขันธ์ ๔ มีขันธ์ ๕ นอกนี้ จักดับไป และเวทนาขันธ์ก็เคยดับไปแล้ว. 

[๒๑๕] รูปขันธ์ของสัตว์ใด ไม่เคยดับไปแล้ว เวทนาขันธ์ของสัตว์นั้น จักไม , ดับ 
ไปหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า เวทนาขันธ์ของสัตว์ใด จักไม , ดับไป รูปขันธ์ของสัตว์นั้น ไม่เคยดับไป 
แล้ว. 

เคยดับไปแล้ว. 

[๒๑๖] เวทนาขันธ์ของสัตว์ใด ไม่เคยดับไปแล้ว สัญญาขันธ์ของสัตว์นั้น จัก 
ไม่ดับไปหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า สัญญาขันธ์ของสัตว์ใด จักไม , ดับไป เวทนาขันธ์ของสัตว์นั้น ไม่เคยดับไป 
แล้ว. 

เคยดับไปแล้ว. 

[๒๑๗] รูปขันธ์ในภูมิใด ไม่เคยดับไปแล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 77 

[๒๑๘] รูปขันธ์ของสัตว์ใดในภูมิใด ไม่เคยดับไปแล้ว เวทนาขันธ์ของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น จักไม่ดับไปหรือ? 

รูปขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงชั้นสุทธาวาส ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ไม่ 
เคยดับไปแล้ว แต่เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น จักไม่ดับไปก็หาไม , รูปขันธ์ของสัตว์ 
เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในชั้นสุทธาวาส ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในอรูปภูมิ ไม่เคย 
ดับไปแล้ว และเวทนาขันธ์ก็จักไม่ดับไป. 

หรือว่า เวทนาขันธ์ของสัตว์ใดในภูมิใด จักไม่ดับไป รูปขันธ์ของสัตว์นั้นในภูมินั้น 
ไม่เคยดับไปแล้ว. 

เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในป้ญจโวการภูมิ ซึ่งเป็น 
อสัญญสัตว์จักไม่ดับไป แต่รูปขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ไม , เคยดับไปแล้วก็หาไม่ เวทนา 
ขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในชั้นสุทธาวาส ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ใน 
อรูปภูมิ จักไม่ดับไป และรูปขันธ์ก็ไม่เคยดับไปแล้ว. 

[๒๑๙] เวทนาขันธ์ของสัตว์ใดในภูมิใด ไม่เคยดับไปแล้ว สัญญาขันธ์ของสัตว์ 
นั้นในภูมินั้น จักไม่ดับไปหรือ? 

เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงชั้นสุทธาวาส ไม , เคยดับไปแล้ว 
แต่สัญญาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น จักไม่ดับไปก็หาไม่ เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมิ 
นั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในชั้นสุทธาวาส ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ไม่เคยดับไปแล้ว และสัญญาขันธ์ 
ก็จักไม่ดับไป. 

หรือว่า สัญญาขันธ์ของสัตว์ใดในภูมิใด จักไม่ดับไป เวทนาขันธ์ของสัตว์นั้นใน 
ภูมินั้น ไม่เคยดับไปแล้ว. 

สัญญาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในปัญจโวการภูมิ จักไม่ดับ 
ไป แต่เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ไม่เคยดับไปแล้วก็หาไม , สัญญาขันธ์ของสัตว์ 
เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในชั้นสุทธาวาส ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์จักไม่ดับไป และ 
เวทนาขันธ์ก็ไม่เคยดับไปแล้ว. 

นิโรธวาร จบ. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 78 

อุปปาทนิโรธวาร 

[๒๒๐] รูปขันธ์ย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์ใด เวทนาขันธ์ของสัตว์นั้น ย่อมดับไปหรือ? 

หามิได้ 

หรือว่า เวทนาขันธ์ของสัตว์ใด ย่อมดับไป รูปขันธ์ย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น. 

หามิได้ 

[๒๒๑] เวทนาขันธ์ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด สัญญาขันธ์ของสัตว์นั้น ย่อมดับไป 
หรือ? 

หามิได้ 

หรือว่า สัญญาขันธ์ของสัตว์ใด ย่อมดับไป เวทนาขันธ์ย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น. 

หามิได้ 

[๒๒๒] รูปขันธ์เกิดขึ้นในภูมิใด เวทนาขันธ์ในภูมินั้น ย่อมดับไปหรือ? 

รูปขันธ์ย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอสัญญสัตตภูมิ แต่เวทนาขันธ์ในภูมินั้น ย่อมดับ 
ไปก็หาไม่ รูปขันธ์ย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัญจโวการภูมิ และเวทนาขันธ์ก็ย่อมดับไป. 
หรือว่า เวทนาขันธ์ในภูมิใด ย่อมดับไป รูปขันธ์ในภูมินั้น ย่อมเกิดขึ้น. 

เวทนาขันธ์ในภูมินั้น ซึ่งเป็นอรูปภูมิย่อมดับไป แต่รูปขันธ์ในภูมินั้น ย่อมดับไปก็หาไม , 
เวทนาขันธ์ในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัญจโวการภูมิย่อมดับไป และรูปขันธ์ก็ย่อมเกิดขึ้น. 

[๒๒๓] เวทนาขันธ์ย่อมเกิดขึ้นในภูมิใด สัญญาขันธ์ในภูมินั้น ย่อมดับไปหรือ? 

ถกแล้ว. 

^ ' . 0 , 1 ^ 

หรือว่า สัญญาขันธ์ในภูมิใด ย่อมดับไป เวทนาขันธ์ในภูมินัน ย่อมเกิดขึน. 

ถูกแล้ว. 

[๒๒๔] รูปขันธ์ย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด เวทนาขันธ์ของสัตว์นั้น ในภูมินั้น 
ย่อมดับไปหรือ? 

หามิได้ 

หรือว่า เวทนาขันธ์ของสัตว์ใดในภูมิใด ย่อมดับไป รูปขันธ์ของสัตว์นั้น ในภูมิ 
นั้น ย่อมเกิดขึ้น. 

หามิได้. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 79 

[๒๒๕] เวทนาขันธ์ย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด สัญญาขันธ์ของสัตว์นั้นใน 
ภูมินั้น ย่อมดับไปหรือ? 

หามิได้ 

หรือว่า สัญญาขันธ์ของสัตว์ใดในภูมิใด ย่อมดับไป เวทนาขันธ์ย่อมเกิดขึ้นแก , 

สัตว์นั้นในภูมินั้น. 

หามิได้ 

[๒๒๖] รูปขันธ์ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด เวทนาขันธ์ของสัตว์นั้นย่อมไม่ดับไป 
หรือ? 

รูปขันธ์ย่อมไม , เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังจุติจากจตุโวการภูมิ จากปัญจโวการ แต่ 
เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้น ย่อมไม , ดับไปก็หาไม่ รูปขันธ์ย่อมไม , เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ซึ่ง 
กำลังเข้าถึงอรูปภูมิ ซึ่งกำลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิ และเวทนาขันธ์ก็ย่อมไม , ดับไป. 

หรือว่า เวทนาขันธ์ของสัตว์ใดย่อมไม่ดับไป รูปขันธ์ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น. 

เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงปัญจโวการภูมิ ซึ่งกำลังเข้าถึงอสัญญสัตตภูมิ 
ย่อมไม่ดับไป แต่รูปขันธ์ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้น 
ซึ่งกำลังเข้าถึงอรูปภูมิ ซึ่งกำลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิ ย่อมไม่ดับไป และรูปขันธ์ก็ย่อมไม่เกิดขึ้น. 

[๒๒๗] เวทนาขันธ์ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด สัญญาขันธ์ของสัตว์นั้นย่อมไม่ดับ 
ไปหรือ? 

เวทนาขันธ์ย่อมไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังจุติจากจตุโวการภูมิ จากปัญจโวการภูมิ 
แต่สัญญาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นย่อมไม่ดับไปก็หาไม่ เวทนาขันธ์ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น 
ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ และสัญญาขันธ์ก็ย่อมไม่ดับไป. 

หรือว่า สัญญาขันธ์ของสัตว์ใดย่อมไม่ดับไป เวทนาขันธ์ของสัตว์นั้นย่อมไม่ 
เกิดขึ้น. 

สัญญาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงจตุโวการภูมิ ปัญจโวการภูมิ ย่อมไม่ดับไป 
แต่เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นย่อมไม่เกิดขึ้นก็หาไม , สัญญาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งเป็น 
อสัญญสัตว์ย่อมไม่ดับไป และเวทนาขันธ์ก็ย่อมไม่เกิดขึ้น. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 80 

[๒๒๘] รูปขันธ์ในภูมิใด ย่อมไม่เกิดขึ้น เวทนาขันธ์ในภูมินั้น ย่อมไม่ดับไป 
หรือ? 

ย่อมดับไป. 

หรือว่า เวทนาขันธ์ในภูมิใด ย่อมไม่ดับไป รูปขันธ์ในภูมินั้น ย่อมไม่เกิดขึ้น. 

ย่อมเกิดขึ้น. 

[๒๒๙] เวทนาขันธ์ในภูมิใด ย่อมไม่เกิดขึ้น สัญญาขันธ์ในภูมินั้น ย่อมไม่ดับไป 
หรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า สัญญาขันธ์ในภูมิใด ย่อมไม่ดับไป เวทนาขันธ์ในภูมินั้น ย่อมไม , เกิดขึ้น. 

ถูกแล้ว. 

[๒๓๐] รูปขันธ์ย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด เวทนาขันธ์ของสัตว์นั้นในภูมิ 
นั้น ย่อมไม่ดับไปหรือ? 

รูปขันธ์ย่อมไม , เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติจากจตุโวการภูมิ จาก 
ปัญจโวการภูมิ แต่เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ย่อมไม่ดับไปก็หาไม่ รูปขันธ์ของสัตว์ 
เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงอรูปภูมิ ซึ่งกำลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิ ย่อมไม่เกิดขึ้น และ 
เวทนาขันธ์ก็ย่อมไม่ดับไป. 

หรือว่า เวทนาขันธ์ของสัตว์ใดในภูมิใด ย่อมไม่ดับไป รูปขันธ์ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่ 
สัตว์นั้นในภูมินั้น. 

เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงปัญจโวการภูมิ ซึ่งกำลังเข้าถึง 
อสัญญสัตตภูมิ ย่อมไม่ดับไป แต่รูปขันธ์ย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ 
เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงอรูปภูมิ ซึ่งกำลังจุติจากอสัญญสัตภูมิ ย่อม 
ไม่ดับไป และรูปขันธ์ก็ย่อมไม่เกิดขึ้น. 

[๒๓๑] เวทนาขันธ์ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด สัญญาขันธ์ของสัตว์นั้นใน 
ภูมินั้น ย่อมไม่ดับไปหรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 81 

เวทนาขันธ์ย่อมไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติจากจตุโวการภูมิ จาก 
ปัญจโวการภูมิ แต่สัญญาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ย่อมไม่ดับไปก็หาไม่ เวทนาขันธ์ 
ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ และสัญญาขันธ์ก็ย่อมไม่ดับไป. 

หรือว่า สัญญาขันธ์ของสัตว์ในภูมิใด ย่อมไม่ดับไป เวทนาขันธ์ ย่อมไม่เกิดขึ้นแก , 

สัตว์นั้นในภูมินั้น. 

สัญญาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงจตุโวการภูมิ ปัญจโวการภูมิ 
ย่อมไม่ดับไป แต่เวทนาขันธ์ย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม , สัญญาขันธ์ของ 
สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ย่อมไม , ดับไป และเวทนาขันธ์ก็ย่อมไม่เกิดขึ้น. 

[๒๓๒] รูปขันธ์เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด เวทนาขันธ์ของสัตว์นั้นเคยดับไปแล้ว 
หรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า เวทนาขันธ์ของสัตว์ใดเคยดับไปแล้ว รูปขันธ์ของสัตว์นั้นเคยเกิดขึ้นแล้ว. 

ถูกแล้ว. 

[๒๓๓] เวทนาขันธ์เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด สัญญาขันธ์ของสัตว์นั้นเคยดับไป 
แล้วหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า สัญญาขันธ์ของสัตว์ใดเคยดับไปแล้ว เวทนาขันธ์เคยเกิดขึ้นแล้วแก่ 
สัตว์นั้น. 

ถูกแล้ว. 

[๒๓๔] รูปขันธ์เคยเกิดขึ้นแล้วในภูมิใด. 

[๒๓๕] รูปขันธ์เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใดในภูมิใด เวทนาขันธ์ของสัตว์นั้นในภูมิ 
นั้น เคยดับไปแล้วหรือ? 

รูปขันธ์เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ แต่เวทนาขันธ์ 
ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น เคยดับไปแล้วก็หาไม่ รูปขันธ์เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมิ 
นั้น ซึ่งมีขันธ์ ๕ และเวทนาขันธ์ก็เคยดับไปแล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 82 

หรือว่า เวทนาขันธ์ของสัตว์ใดในภูมิใด เคยดับไปแล้ว รูปขันธ์เคยเกิดขึ้นแล้วแก่ 
สัตว์นั้นในภูมินั้น. 

เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ เคยดับไปแล้ว แต่รูปขันธ์ 
เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมี 
ขันธ์ ๕ เคยดับไปแล้ว และรูปขันธ์ก็เคยเกิดขึ้นแล้ว. 

[๒๓๖] เวทนาขันธ์เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใดในภูมิใด สัญญาขันธ์ของสัตว์นั้นใน 
ภูมินั้น เคยดับไปแล้วหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า สัญญาขันธ์ของสัตว์ใดในภูมิใด เคยดับไปแล้ว เวทนาขันธ์เคยเกิดขึ้น 
แล้วแก , สัตว์นั้นในภูมินั้น. 

ถูกแล้ว. 

[๒๓๗] รูปขันธ์ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด เวทนาขันธ์ของสัตว์นั้น ไม , เคยดับ 
ไปแล้วหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า เวทนาขันธ์ของสัตว์ใด ไม่เคยดับไปแล้ว รูปขันธ์ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่ 
สัตว์นั้น. 

ไม่มี. 

[๒๓๘] เวทนาขันธ์ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด สัญญาขันธ์ของสัตว์นั้น ไม , เคย 
ดับไปแล้วหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า สัญญาขันธ์ของสัตว์ใด ไม่เคยดับไปแล้ว เวทนาขันธ์ไม่เคยเกิดขึ้นแล้ว 
แก , สัตว์นั้น. 

ไม่มี. 

[๒๓๙] รูปขันธ์ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วในภูมิใด. 

[๒๔๐] รูปขันธ์ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใดในภูมิใด เวทนาขันธ์ของสัตว์นั้นใน 
ภูมินั้น ไม่เคยดับไปแล้วหรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 83 

รูปขันธ์ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ แต่เวทนาขันธ์ 
ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ไม่เคยดับไปแล้วก็หาไม , รูปขันธ์ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้น 
ในภูมินั้น ซึ่งอยู่ในชั้นสุทธาวาส และเวทนาขันธ์ก็ไม , เคยดับไปแล้ว. 

หรือว่า เวทนาขันธ์ของสัตว์ใดในภูมิใด ไม่เคยดับไปแล้ว รูปขันธ์ไม่เคยเกิดขึ้น 
แล้วแก , สัตว์นั้นในภูมินั้น. 

เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ ไม่เคยดับไปแล้ว แต่รูปขันธ์ 
ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม , เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่ง 
อยู่ในชั้นสุทธาวาสไม่เคยดับไปแล้ว และรูปขันธ์ก็ไม่เคยเกิดขึ้นแล้ว. 

[๒๔๑] เวทนาขันธ์ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใดในภูมิใด สัญญาขันธ์ของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น ไม่เคยดับไปแล้วหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า สัญญาขันธ์ของสัตว์ใดในภูมิใด ไม่เคยดับไปแล้ว เวทนาขันธ์ไม่เคยเกิด 
ขึ้นแล้วแก่สัตว์นั้นในภูมินั้น. 

ถูกแล้ว. 

[๒๔๒] รูปขันธ์จักเกิดขึ้นสัตว์ใด เวทนาขันธ์ของสัตว์นั้น จักดับไปหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า เวทนาขันธ์ของสัตว์ใด จักดับไป รูปขันธ์จักเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น. 

เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ที่กำลังเกิดอยู่ และของสัตว์ผู้เข้า 
ถึงอรูปภูมิแล้ว จักปรินิพพานจักดับไป แต่รูปขันธ์จักเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ เวทนาขันธ์ 
ของสัตว์เหล่านั้นนอกนี้จักดับไป และรูปขันธ์ก็ชักเกิดขึ้น. 

[๒๔๓] เวทนาขันธ์จักเกิดขึ้นแก , สัตว์ใด สัญญาขันธ์ของสัตว์นั้นจักดับไปหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า สัญญาขันธ์ของสัตว์ใด จักดับไป เวทนาขันธ์จักเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น. 

สัญญาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ที่กำลังเกิดอยู่จักดับไป แต่ 
เวทนาขันธ์จักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม , สัญญาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้น นอกนี้จักดับไป 
และเวทนาขันธ์ก็จักเกิดขึ้น. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 84 

[๒๔๔] รูปขันธ์จักเกิดขึ้นในภูมิใด. 

[๒๔๕] รูปขันธ์จักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด เวทนาขันธ์ของสัตว์นั้นในภูมินั้น 
จักดับไปหรือ? 

รูปขันธ์ชักเกิดขึ้นแก , สัตว์นั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ แต่เวทนาขันธ์ของสัตว์ 
เหล่านั้นในภูมินั้น จักดับไปก็หาไม , รูปขันธ์ชักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ์ ๕ 
และ เวทนาขันธ์ก็จักดับไป. 

หรือว่า เวทนาขันธ์ของสัตว์ใดในภูมิใด จักดับไป รูปขันธ์ชักเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นใน 
ภูมินั้น. 

เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ที่กำลังเข้าถึงปัญจโวการ 
ภูมิ ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ชักดับไป แต่รูปขันธ์ชักเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ เวทนา 
ขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นสัตว์มีขันธ์ ๕ นอกนี้ จักดับไป และรูปขันธ์ก็จัก 
เกิดขึ้น. 

[๒๔๖] เวทนาขันธ์จักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด สัญญาขันธ์ของสัตว์นั้นในภูมิ 
นั้น ชักดับไปหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า สัญญาขันธ์ของสัตว์ใดในภูมิใด ชักดับไป เวทนาขันธ์ชักเกิดขึ้นแก , สัตว์ 
นั้นในภูมินั้น. 

สัญญาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ที่กำลังเกิดอยู่จักดับไป 
แต่เวทนาขันธ์จักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม , สัญญาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น 
ซึ่งมีขันธ์ ๔ มีขันธ์ ๕ นอกนี้ จักดับไป และเวทนาขันธ์ก็ชักเกิดขึ้น. 

[๒๔๗] รูปขันธ์จักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใด เวทนาขันธ์ของสัตว์นั้นจักไม่ดับไปหรือ? 

รูปขันธ์ชักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ที่กำลังเกิดอยู่ และสัตว์ 
ซึ่งเข้าถึงอรูปภูมิแล้วชักปรินิพพาน แต่เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นจักไม่ดับไปก็หาไม่ รูปขันธ์ 
จักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ และเวทนาขันธ์ก็จักไม่ดับไป. 

หรือว่า เวทนาขันธ์ของสัตว์ใดชักไม่ดับไป รูปขันธ์จักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น. 

ถูกแล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 85 

[๒๔๘] เวทนาขันธ์จักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด สัญญาขันธ์ของสัตว์นั้น ชักไม่ดับไป 
หรือ? 

เวทนาขันธ์จักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ที่กำลังเกิดอยู่ แต่ 
สัญญาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้น จักไม่ดับไปก็หาไม่ เวทนาขันธ์ชักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งจะ 
ปรินิพพานอยู่ และสัญญาขันธ์ก็จักไม่ดับไป. 

หรือว่า สัญญาขันธ์ของสัตว์ใดจักไม่ดับไป เวทนาขันธ์จักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น. 

ถูกแล้ว. 

[๒๔๙] รูปขันธ์จักไม่เกิดขึ้นในภูมิใด. 

[๒๕๐] รูปขันธ์จักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด เวทนาขันธ์ของสัตว์นั้นในภูมิ 
นั้น ชักไม่ดับไปหรือ? 

รูปขันธ์จักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ที่กำลังเข้าถึง 
ปัญจโวการภูมิ ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ แต่เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น จักไม่ดับไปก็หาไม , 

รูปขันธ์จักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ และเวทนาขันธ์ก็จักไม่ 
ดับไป. 

หรือว่า เวทนาขันธ์ของสัตว์ใดในภูมิใด จักไม่ดับไป รูปขันธ์จักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ 
นั้นในภูมินั้น. 

เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์จักไม่ดับไป แต่รูปขันธ์จักไม่ 
เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม , เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพาน 
อยู่ จักไม่ดับไป และรูปขันธ์ก็จักไม่เกิดขึ้น. 

[๒๕๑] เวทนาขันธ์จักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด สัญญาขันธ์ของสัตว์นั้นใน 
ภูมินั้น จักไม่ดับไปหรือ? 

เวทนาขันธ์จักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ที่กำลังเกิดอยู่ 
แต่สัญญาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ชักไม่ดับไปก็หาไม่ เวทนาขันธ์ชักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ 
เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ และสัญญาขันธ์ก็จักไม่ดับไป. 

หรือว่า สัญญาขันธ์ของสัตว์ใดในภูมิใด ชักไม่ดับไป เวทนาขันธ์จักไม , เกิดขึ้นแก่ 
สัตว์นั้นในภูมินั้น. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 86 


ถูกแล้ว. 

[๒๕๒] รูปขันธ์ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด เวทนาขันธ์ของสัตว์นั้น เคยดับไปแล้ว 
หรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า เวทนาขันธ์ของสัตว์ใด เคยดับไปแล้ว รูปขันธ์ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น. 

เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด ซึ่งกำลังเข้าถึงอรูป ภูมิเคยดับไป 
แล้ว แต่รูปขันธ์ย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลัง 
เข้าถึงป้ญจโวการภูมิ ซึ่งกำลังเข้าถึงอสัญญสัตตภูมิ เคยดับไปแล้ว และรูปขันธ์ก็ย่อมเกิดขึ้น. 

(ในอุปปาทวาร ท่านจำแนกขันธยมกส่วนอดีตกับด้วยส่วนปัจจุบันไว้อย่างไร ใน 
อุปปาทนิโรธวารนี้ พึงจำแนกอย่างนั้น) 

[๒๕๓] รูปขันธ์ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด เวทนาขันธ์ของสัตว์นั้นจักดับไปหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า เวทนาขันธ์ของสัตว์ใด จักดับไป รูปขันธ์ย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น. 

เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด ซึ่งกำลังเข้าถึงอรูปภูมิ ชักดับไป 
แต่รูปขันธ์ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงปัญจ 
โวการภูมิ ซึ่งกำลังเข้าถึงอสัญญสัตตภูมิจักดับไป และรูปขันธ์ก็ย่อมเกิดขึ้น. 

[๒๕๔] เวทนาขันธ์ย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์ใด สัญญาขันธ์ของสัตว์นั้น ชักดับไปหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า สัญญาขันธ์ของสัตว์ใด จักดับไป เวทนาขันธ์ย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น. 

สัญญาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด ซึ่งกำลังเข้าถึงอสัญญสัตตภูมิ 
จักดับไป แต่เวทนาขันธ์ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม , สัญญาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้น ซึ่ง 
กำลังเข้าถึงจตุโวการภูมิ ปัญจโวการภูมิจักดับไป และเวทนาขันธ์ก็ย่อมเกิดขึ้น. 

[๒๕๕] รูปขันธ์ย่อมเกิดขึ้นในภูมิใด. 

[๒๕๖] รูปขันธ์ย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด เวทนาขันธ์ของสัตว์นั้นในภูมินั้น 
จักดับไปหรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 87 

รูปขันธ์ย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงอสัญญสัตตภูมิ แต่เวทนา 
ขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น จักดับไปก็หาไม่ รูปขันธ์ย่อมเกิดแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่ง 
กำลังเข้าถึงปีญจโวการภูมิ และเวทนาขันธ์ก็จักดับไป. 

หรือว่า เวทนาขันธ์ของสัตว์ใดในภูมิใด จักดับไป รูปขันธ์ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น 
ในภูมินั้น. 

เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติจากปัญจโวการภูมิ ซึ่งกำลังเข้าถึง 
อรูปภูมิจักดับไป แต่รูปขันธ์ย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ เวทนาขันธ์ของสัตว์ 
เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงปัญจโวการภูมิ จักดับไป และรูปขันธ์ก็ย่อมเกิดขึ้น. 

[๒๕๗] เวทนาขันธ์ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด สัญญาขันธ์ของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น จักดับไปหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า สัญญาขันธ์ของสัตว์ใดในภูมิใด จักดับไป เวทนาขันธ์ย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์ 
นั้นในภูมินั้น. 

สัญญาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติจากจตุโวการภูมิ จากปัญจโวการภูมิ 
จักดับไป แต่เวทนาขันธ์ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ สัญญาขันธ์ของสัตว์ 
เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงจตุโวการภูมิ ปัญจโวการภูมิ จักดับไป และเวทนาขันธ์ก็ย่อม 
เกิดขึ้น. 

[๒๕๘] รูปขันธ์ย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใด เวทนาขันธ์ของสัตว์นั้น จักไม่ดับไป 
หรือ? 

รูปขันธ์ย่อมไม , เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด ซึ่งกำลังเข้าถึงอรูปภูมิ 
แต่เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นจักดับไปก็หาไม , รูปขันธ์ย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ซึ่งจะ 
ปรินิพพานอยู่ และเวทนาขันธ์ก็จักไม่ดับไป 

หรือว่า เวทนาขันธ์ของสัตว์ใด จักไม , ดับไป รูปขันธ์ย่อมไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น. 

ถูกแล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 88 

[๒๕๙] เวทนาขันธ์ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด สัญญาขันธ์ของสัตว์นั้น ชักไม่ดับไป 
หรือ? 

เวทนาขันธ์ย่อมไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด ซึ่งกำลังเข้าถึง 
อสัญญสัตตภูมิ แต่สัญญาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้น ชักไม่ดับไปก็หาไม , เวทนาขันธ์ย่อมไม่เกิดขึ้น 
แก , สัตว์เหล่านั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ และสัญญาขันธ์ก็ขักไม่ดับไป. 

หรือว่า สัญญาขันธ์ของสัตว์ใดชักไม่ดับไป เวทนาขันธ์ย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น. 

ถูกแล้ว. 

[๒๖๐] รูปขันธ์ย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมิใด. 

[๒๖๑] รูปขันธ์ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด เวทนาขันธ์ของสัตว์นั้นในภูมิ 
นั้น ชักไม่ดับไปหรือ? 

รูปขันธ์ย่อมไม , เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติจากปัญจโวการภูมิ ซึ่งเป็น 
อรูปสัตว์ แต่เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ชักไม่ดับไปก็หาไม่ รูปขันธ์ย่อมไม่เกิดขึ้น 
แก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ ซึ่งกำลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิ และเวทนาขันธ์ 
ก็จักไม่ดับไป. 

หรือว่า เวทนาขันธ์ของสัตว์ใดในภูมิใด ชักไม่ดับไป รูปขันธ์ย่อมไม่เกิดขึ้นแก , 

สัตว์นั้นในภูมินั้น. 

เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงอสัญญสัตตภูมิ ชักไม่ดับไป แต่ 
รูปขันธ์ย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม , เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น 
ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ ซึ่งกำลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิ ชักไม , ดับไป และรูปขันธ์ก็ย่อมไม่เกิดขึ้น. 

[๒๖๒] เวทนาขันธ์ย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด สัญญาขันธ์ของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น ชักไม่ดับไปหรือ? 

เวทนาขันธ์ย่อมไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติจากจตุโวการภูมิ จาก 
ปัญจโวการภูมิ แต่สัญญาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ชักไม่ดับไปก็หาไม , เวทนาขันธ์ย่อม 
ไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ และสัญญาขันธ์ 
ก็ชักไม่ดับไป. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 89 

หรือว่า สัญญาขันธ์ของสัตว์ใดในภูมิใด จักไม่ดับไป เวทนาขันธ์ย่อมไม่เกิดขึ้น 
แก , สัตว์นั้นในภูมินั้น. 

ถูกแล้ว. 

[๒๖๓] รูปขันธ์เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด เวทนาขันธ์ของสัตว์นั้นจักดับไปหรือ? 

รูปขันธ์เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ แต่เวทนาขันธ์ของสัตว์ 
เหล่านั้น จักดับไปก็หาไม , รูปขันธ์เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นนอกนี้และเวทนาขันธ์ก็จัก 
ดับไป. 

หรือว่า เวทนาขันธ์ของสัตว์ใดชักดับไป รูปขันธ์เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์นั้น. 

ถูกแล้ว. 

[๒๖๔] เวทนาขันธ์เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใด สัญญาขันธ์ของสัตว์นั้นจักดับไป 
หรือ? 

เวทนาขันธ์เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ แต่สัญญาขันธ์ของ 
สัตว์เหล่านั้นจักดับไปก็หาไม่ เวทนาขันธ์เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้น นอกนี้และสัญญา 
ขันธ์ก็จักดับไป. 

หรือว่า สัญญาขันธ์ของสัตว์ใด จักดับไป เวทนาขันธ์เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์นั้น. 

ถูกแล้ว. 

[๒๖๕] รูปขันธ์เคยเกิดขึ้นแล้วในภูมิใด. 

[๒๖๖] รูปขันธ์เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใดในภูมิใด เวทนาขันธ์ของสัตว์นั้นใน 
ภูมินั้น จักดับไปหรือ? 

รูปขันธ์เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในปีญจโวการภูมิ 
ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ แต่เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น จักดับไปก็หาไม , รูปขันธ์เคย 
เกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ์ ๕ นอกนี้และเวทนาขันธ์ก็จักดับไป. 

หรือว่า เวทนาขันธ์ของสัตว์ใดในภูมิใด จักดับไป รูปขันธ์เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ 
นั้นในภูมินั้น. 

เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงชั้นสุทธาวาส ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ 
จักดับไป แต่รูปขันธ์เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ เวทนาขันธ์ของสัตว์ 
เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ์ ๕ นอกนี้จักดับไป และรูปขันธ์ก็เคยเกิดขึ้นแล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 90 

[๒๖๗] เวทนาขันธ์เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใดในภูมิใด สัญญาขันธ์ของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น จักดับไปหรือ? 

เวทนาขันธ์เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ แต่ 
สัญญาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น จักดับไปก็หาไม่ เวทนาขันธ์เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ 
เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ์ ๔ มีขันธ์ ๕ นอกนี้และสัญญาขันธ์ก็จักดับไป. 

หรือว่า สัญญาขันธ์ของสัตว์ใดในภูมิใด จักดับไป เวทนาขันธ์เคยเกิดขึ้นแล้วแก , 

สัตว์นั้นในภูมินั้น. 

สัญญาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงชั้นสุทธาวาส ชักดับไป แต่ 
เวทนาขันธ์เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม , สัญญาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นใน 
ภูมินั้น ซึ่งมีขันธ์ ๔ มีขันธ์ ๕ นอกนี้ จักดับไป และเวทนาขันธ์ก็เคยเกิดขึ้นแล้ว. 

[๒๖๘] รูปขันธ์ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด เวทนาขันธ์ของสัตว์นั้น ชักไม่ดับ 
ไปหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า เวทนาขันธ์ของสัตว์ใด จักไม , ดับไป รูปขันธ์ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์นั้น. 

เคยเกิดขึ้นแล้ว. 

[๒๖๙] เวทนาขันธ์ไม่เกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด สัญญาขันธ์ของสัตว์นั้น ชักไม่ดับไป 
หรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า สัญญาขันธ์ของสัตว์ใด จักไม , ดับไป เวทนาขันธ์ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ 
นั้น. 

เคยเกิดขึ้นแล้ว. 

[๒๗๐] รูปขันธ์ไม่เกิดขึ้นแล้วในภูมิใด. 

[๒๗๑] รูปขันธ์ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใดในภูมิใด เวทนาขันธ์ของสัตว์นั้นใน 
ภูมินั้น จักไม่ดับไปหรือ? 

รูปขันธ์ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงชั้นสุทธาวาส ซึ่ง 
เป็นอรปสัตว์แต่เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภมินั้น จักไม่ดับไปก็หาไม่ รปขันธ์ไม่เคยเกิดขึ้น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 91 

แล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในชั้นสุทธาวาส ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ใน 
อรูปภูมิ และเวทนาขันธ์ก็จักไม่ดับไป. 

หรือว่า เวทนาขันธ์ของสัตว์ใดในภูมิใด ชักไม่ดับไป รูปขันธ์ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่ 
สัตว์นั้นในภูมินั้น. 

เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในป้ญจโวการภูมิ ซึ่งเป็น 
อสัญญสัตว์ ชักไม , ดับไป แต่รูปขันธ์ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ 
เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในชั้นสุทธาวาส ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ 
ในอรูปภูมิ ชักไม่ดับไป และรูปขันธ์ก็ไม่เคยเกิดขึ้นแล้ว. 

[๒๗๒] เวทนาขันธ์ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใดในภูมิใด สัญญาขันธ์ของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น ชักไม่ดับไปหรือ? 

เวทนาขันธ์ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงชั้นสุทธาวาส 
แต่สัญญาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นชักไม่ดับไปก็หาไม่ เวทนาขันธ์ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก , 
สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในชั้นสุทธาวาส ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ และสัญญาขันธ์ 
ก็ชักไม่ดับไป. 

หรือว่า สัญญาขันธ์ของสัตว์ใดในภูมิใด ชักไม่ดับไป เวทนาขันธ์ไม่เคยเกิดขึ้น 
แล้วแก , สัตว์นั้นในภูมินั้น. 

สัญญาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ ชักไม่ดับไป แต่เวทนาขันธ์ 
เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม , สัญญาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะ 
ปรินิพพานอยู่ในชั้นสุทธาวาส ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ ชักไม่ดับไป และเวทนาขันธ์ก็ไม่เคยเกิดขึ้น 
แล้ว. 

อุปปาทนิโรธวาร จบ 
ปวัตติวาร จบ 
ปริญญาวาร 

[๒๗๓] บุคคลใดย่อมกำหนดรู้รูปขันธ์ บุคคลนั้นย่อมกำหนดรู้เวทนาขันธ์หรือ? 

ถูกแล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 92 

หรือว่า บุคคลใดย่อมกำหนดรู้เวทนาขันธ์ บุคคลนั้นย่อมกำหนดรู้รูปขันธ์. 

ถูกแล้ว. 

บุคคลใดไม่กำหนดรู้รูปขันธ์ บุคคลนั้นย่อมไม่กำหนดรู้เวทนาขันธ์หรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลใดไม่กำหนดรู้เวทนาขันธ์ บุคคลนั้นย่อมไม่กำหนดรู้รูปขันธ์. 

ถูกแล้ว. 

[๒๗๔] บุคคลใดเคยกำหนดรู้รูปขันธ์แล้ว บุคคลนั้นเคยกำหนดรู้เวทนาขันธ์แล้ว 
หรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลใดเคยกำหนดรู้เวทนาขันธ์แล้ว บุคคลนั้นเคยกำหนดรู้รูปขันธ์แล้ว. 
ถูกแล้ว. 

บุคคลใดไม่เคยกำหนดรู้รูปขันธ์แล้ว บุคคลนั้นไม , เคยกำหนดรู้เวทนาขันธ์แล้ว 
หรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลใดไม่เคยกำหนดรู้เวทนาขันธ์แล้ว บุคคลนั้นไม , เคยกำหนดรู้รูปขันธ์ 
แล้ว. 

ถูกแล้ว. 

[๒๗๕] บุคคลใดจักกำหนดรู้รูปขันธ์ บุคคลนั้นจักกำหนดรู้เวทนาขันธ์หรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลใดจักกำหนดรู้เวทนาขันธ์ บุคคลนั้นจักกำหนดรู้รูปขันธ์. 

ถูกแล้ว. 

บุคคลใดจักไม่กำหนดรู้รูปขันธ์ บุคคลนั้นจักไม่กำหนดรู้เวทนาขันธ์หรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลใดจักไม , กำหนดรู้เวทนาขันธ์ บุคคลนั้นจักไม , กำหนดรู้รูปขันธ์. 

ถูกแล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 93 

[๒๗๖] บุคคลใดย่อมกำหนดรู้รูปขันธ์ บุคคลนั้นเคยกำหนดรู้เวทนาขันธ์แล้ว 
หรือ? 

หามิได้. 

หรือว่า บุคคลใดเคยกำหนดรู้เวทนาขันธ์แล้ว บุคคลนั้นย่อมกำหนดรู้รูปขันธ์. 

หามิได้. 

บุคคลใดย่อมไม่กำหนดรู้รูปขันธ์ บุคคลนั้นไม่เคยกำหนดรู้เวทนาขันธ์แล้วหรือ? 

พระอรหันต์ย่อมไม่กำหนดรู้รูปขันธ์ แต่ไม่เคยกำหนดรู้เวทนาขันธ์แล้วก็หาไม่ บุคคล 
ที่เหลือนอกนั้น ยกเว้นบุคคลที่พร้อมเพรียงด้วยมรรคเบื้องสูง และพระอรหันต์เสียแล้ว ย่อมไม่ 
กำหนดรู้รูปขันธ์ด้วย ไม่เคยกำหนดรู้เวทนาขันธ์แล้วด้วย. 

หรือว่า บุคคลใดไม่เคยกำหนดรู้เวทนาขันธ์แล้ว บุคคลนั้นย่อมไม่กำหนดรู้ 
รูปขันธ์. 

บุคคลที่พร้อมเพรียงด้วยมรรคเบื้องสูง ไม่เคยกำหนดรู้เวทนาขันธ์แล้ว แต่ย่อมไม , 

กำหนดรู้รูปขันธ์ก็หาไม่ บุคคลที่เหลือนอกนั้น ยกเว้นบุคคลที่พร้อมเพรียงด้วยมรรคเบื้องสูง 
และพระอรหันต์เสียแล้ว ไม่เคยกำหนดรู้เวทนาขันธ์แล้วด้วย ย่อมไม่กำหนดรู้รูปขันธ์ด้วย. 

[๒๗๗] บุคคลใดย่อมไม่กำหนดรู้รูปขันธ์ บุคคลนั้นจักกำหนดรู้เวทนาขันธ์หรือ? 

หามิได้. 

หรือว่า บุคคลใดจักกำหนดรู้เวทนาขันธ์ บุคคลนั้นย่อมกำหนดรู้รูปขันธ์. 

หามิได้. 

บุคคลใดย่อมไม่กำหนดรู้รูปขันธ์ บุคคลนั้นจักไม่กำหนดรู้เวทนาขันธ์หรือ? 

บุคคลเหล่าใดจักได้เฉพาะซึ่งมรรค บุคคลเหล่านั้นย่อมไม่กำหนดรู้รูปขันธ์ แต่จักไม่ 
กำหนดรู้เวทนาขันธ์ก็หาไม่ พระอรหันต์และปุถุชนเหล่าใด จักไม , ได้เฉพาะซึ่งมรรค พระอรหันต์ 
และปุถุชนเหล่านั้น ย่อมไม , กำหนดรู้รูปขันธ์ด้วย จักไม่กำหนดรู้เวทนาขันธ์ด้วย. 

หรือว่า บุคคลใดจักไม , กำหนดรู้เวทนาขันธ์ บุคคลนั้นย่อมไม่กำหนดรู้รูปขันธ์. 

บุคคลที่พร้อมเพรียงด้วยมรรคเบื้องสูง จักไม่กำหนดรู้เวทนาขันธ์ แต่ย่อมไม่กำหนด 
รู้รูปขันธ์ก็หาไม , พระอรหันต์และปุถุชนเหล่าใด จักไม , ได้เฉพาะซึ่งมรรค พระอรหันต์และปุถุชน 
เหล่านั้นจักไม , กำหนดรู้เวทนาขันธ์ด้วย ย่อมไม่กำหนดรู้รูปขันธ์ด้วย. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 94 

[๒๗๘] บุคคลใดเคยกำหนดรู้รูปขันธ์แล้ว บุคคลนั้นจักกำหนดรู้เวทนาขันธ์หรือ? 

หามิได้. 

หรือว่า บุคคลใดจักกำหนดรู้เวทนาขันธ์ บุคคลนั้นเคยกำหนดรู้รูปขันธ์แล้ว. 

หามิได้. 

บุคคลใดไม่เคยกำหนดรู้รูปขันธ์แล้ว บุคคลนั้นจักไม่กำหนดรู้เวทนาขันธ์หรือ. 

บุคคลเหล่าใดจักได้เฉพาะซึ่งมรรค บุคคลเหล่านั้นไม่เคยกำหนดรู้รูปขันธ์แล้ว แต่จัก 
ไม่กำหนดรู้เวทนาขันธ์ก็หาไม่ บุคคลที่พร้อมเพรียงด้วยมรรคเบื้องสูง และปุถุชนเหล่าใด ชักไม , ได้ 
เฉพาะซึ่งมรรค บุคคลที่พร้อมเพรียงด้วยมรรคเบื้องสูง และปุถุชนเหล่านั้น ไม่เคยกำหนดรู้ 
รูปขันธ์แล้วด้วย ชักไม่กำหนดรู้เวทนาขันธ์ด้วย. 

หรือว่า บุคคลใดจักไม , กำหนดรู้เวทนาขันธ์ บุคคลนั้นไม่เคยกำหนดรู้รูปขันธ์แล้ว. 

พระอรหันต์จักไม่กำหนดรู้เวทนาขันธ์ แต่ไม่เคยกำหนดรู้รูปขันธ์แล้วก็หาไม่ บุคคลที่ 
พร้อมเพรียงด้วยมรรคเบื้องสูงและปุถุชนเหล่าใด จักไม , ได้เฉพาะซึ่งมรรค บุคคลที่พร้อมเพรียง 
ด้วยมรรคเบื้องสูงและปุถุชนเหล่านั้น จักไม , กำหนดรู้เวทนาขันธ์ด้วย ไม่เคยกำหนดรู้รูปขันธ์ 
แล้วด้วย. 

ปริญญาวาร จบ. 

ขันธยมก จบ. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 95 

อายตนยมก 


ปัณณัตติวาร 


[๒๗๙] อายตนะ ๑๒ คือ จักขายตนะ โสตายตนะ ฆานายตนะ ชิวหายตนะ 

กายายตนะ รูปายตนะ สัททายตนะ 

คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ มนายตนะ 

ธัมมายตนะ. 


อุทเทสวาร 


[๒๘๐] จักขุคือจักขายตนะหรือ 

ชักขายตนะศึอจักขุหรือ. 

โสตะคือโสตายตนะหรือ 

โสตายตนะคือโสตะหรือ. 

ฆานะคือฆานายตนะหรือ 

ฆานายตนะคือฆานะหรือ. 

ชิวหาคือชิวหายตนะหรือ 

ชิวหายตนะคือชิวหาหรือ. 

กายคือกายายตนะหรือ 

กายายตนะศึอกายหรือ 

รูปคือรูปายตนะหรือ 

รูปายตนะคือรูปหรือ. 

สัททะคือ๓ททายตนะหรือ 

สัททายตนะศึอสัททะหรือ. 

คันธะคือคันธายตนะหรือ 

คันธายตนะคือคันธะหรือ. 

รสะคือรสายตนะหรือ 

รสายตนะคือรสะหรือ. 

โผฏฐัพพะคือโผฏฐัพพายตนะหรือ โผฏฐัพพายตนะคือโผฏฐัพพะหรือ. 

มโนคือมนายตนะหรือ 

มนายตนะคือมโนหรือ. 

ธัมมะศึอธัมมายตนะหรือ 

ธัมมายตนะคือธัมมะหรือ. 

[๒๘๑] ไม่ใช่จักขุไม , ใช่ชักขายตนะหรือ ไม , ใช่จักขายตนะไม่ใช่จักขุหรือ. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 96 

ไม่ใช่โสตะไม , ใช่โสตายตนะหรือ ไม่ใช่โสตายตนะไม , ใช่โสตะหรือ. 

ไม่ใช่ฆานะไม , ใช่ฆานายตนะหรือ ไม่ใช่ฆานายตนะไม่ใช่ฆานะหรือ. 

ไม่ใช่ชิวหาไม , ใช่ชิวหายตนะหรือ ไม่ใช่ชิวหายตนะไม่ใช่ชิวหาหรือ. 

ไม่ใช่กายไม , ใช่กายายตนะหรือ ไม่ใช่กายายตนะไม่ใช่กายหรือ. 

ไม่ใช่รูปไม่ใช่รูปาตนะหรือ ไม , ใช่รูปายตนะไม่ใช่รูปหรือ. 

ไม่ใช่สัททะไม่ใช่สัททายตนะหรือ ไม่ใช่สัททายตนะไม , ใช่ส์ททะหรือ. 

ไม่ใช่คันธะไม่ใช่คันธายตนะหรือ ไม่ใช่คันธายตนะไม่ใช่คันธะหรือ. 

ไม่ใช่รสะไม่ใช่รสายตนะหรือ ไม่ใช่รสายตนะไม่ใช่รสะหรือ. 

ไม่ใช่โผฏฐัพพะไม่ใช่โผฏฐัพพายตนะหรือ ไม , ใช่โผฏฐัพพายตนะ 
ไม่ใช่โผฏฐัพพะหรือ. 

ไม่ใช่มโนไม่ใช่มนายตนะหรือ ไม , ใช่มนายตนะไม่ใช่มโนหรือ. 

ไม่ใช่ธัมมะไม , ใช่ธัมมายตนะหรือ ไม่ใช่ธัมมายตนะไม่ใช่ธัมมะหรือ. 

[๒๘๒] จักขุคือชักขายตนะหรือ อายตนะคือโสตายตนะหรือ. 

จักขุคือจักขายตนะหรือ อายตนะคือฆานายตนะหรือ. 

จักขุคือจักขายตนะหรือ อายตนะคือชิวหายตนะหรือ ฯลฯ 

อายตนะคือธัมมายตนะหรือ 

โสตะศึอโสตายตนะหรือ อายตนะคือจักขายตนะหรือ. 

โสตะศึอโสตายตนะหรือ อายตนะคือฆานายตนะหรือ ฯลฯ 

อายตนะคือธัมมายตนะหรือ. 

ฆานะคือฆานายตนะหรือ 
อายตนะคือธัมมายตนะหรือ 

ธัมมะศึอธัมมายตนะหรือ อายตนะคือชักขายตนะหรือ. 

ธัมมะคือธัมมายตนะหรือ อายตนะคือโสตายตนะหรือ 

อายตนะคือมนายตนะหรือ (พึงผูกจักรนัย) 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 97 

[๒๘๓] ไม , ใช่จักขุไม่ใช่จักขายตนะหรือ ไม่ใช่อายตนะไม่ใช่โสตายตนะหรือ. 

ไม่ใช่จักขุไม่ใช่จักขายตนะหรือ ไม่ใช่อายตนะไม่ใช่ฆานายตนะหรือ. 

ไม่ใช่จักขุไม่ใช่จักขายตนะหรือ ไม่ใช่อายตนะไม่ใช่ชิวหายตนะหรือ. 

ไม่ใช่อายตนะไม่ใช่ธัมมายตนะหรือ 

ไม่ใช่โสตะไม , ใช่โสตายตนะหรือ ไม่ใช่อายตนะไม่ใช่จักขายตนะหรือ. 

ไม่ใช่โสตะไม , ใช่โสตายตนะหรือ ไม่ใช่อายตนะไม่ใช่ฆานายตนะหรือ. 

ไม่ใช่อายตนะไม่ใช่ธัมมายตนะหรือ. 

ไม่ใช่ฆานะไม่ใช่ฆานายตนะหรือ. 

ไม่ใช่อายตนะไม่ใช่ธัมมายตนะหรือ ฯลฯ 

ไม่ใช่ธัมมะไม , ใช่ธัมมายตนะหรือ ไม่ใช่อายตนะไม่ใช่จักขายตนะหรือ. 

ไม่ใช่ธัมมะไม , ใช่ธัมมายตนะหรือ ไม่ใช่อายตนะไม่ใช่โสตายตนะหรือ. 

ไม่ใช่อายตนะไม่ใช่มนายตนะหรือ. (พึงผูกจักรนัย) 

[๒๘๔] จักขุคืออายตนะหรือ อายตนะคือจักขุหรือ. 

โสตะคืออายตนะหรือ อายตนะคือโสตะหรือ. 

ฆานะคืออายตนะหรือ อายตนะคือฆานะหรือ. 

ชิวหาคืออายตนะหรือ อายตนะคือชิวหาหรือ. 

กายคืออายตนะหรือ อายตนะคือกายหรือ. 

รูปคืออายตนะหรือ อายตนะคือรูปหรือ. 

สัททะคืออายตนะหรือ อายตนะคือสัททะหรือ. 

คันธะคืออายตนะหรือ อายตนะคือคันธะหรือ. 

รสะคืออายตนะหรือ อายตนะคือรสะหรือ. 

โผฏฐัพพะคืออายตนะหรือ อายตนะคือโผฏฐัพพะหรือ. 

มโนคืออายตนะหรือ อายตนะคือมโนหรือ. 

ธัมมะคืออายตนะหรือ อายตนะคือธัมมะหรือ. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 98 

[๒๘๕] ไม่ใช่จักขุไม่ใช่อายตนะหรือ ไม่ใช่อายตนะไม่ใช่จักขุหรือ. 

ไม่ใช่โสตะไม , ใช่อายตนะหรือ ไม่ใช่อายตนะไม่ใช่โสตะหรือ. 

ไม่ใช่ฆานะไม่ใช่อายตนะหรือ ไม่ใช่อายตนะไม่ใช่ฆานะหรือ. 

ไม่ใช่ชิวหาไม , ใช่อายตนะหรือ ไม่ใช่อายตนะไม่ใช่ชิวหาหรือ. 

ไม่ใช่กายไม , ใช่อายตนะหรือ ไม , ใช่อายตนะไม่ใช่กายหรือ. 

ไม่ใช่รูปไม่ใช่อายตนะหรือ ไม่ใช่อายตนะไม่ใช่รูปหรือ. 

ไม่ใช่สัททะไม่ใช่อายตนะหรือ ไม , ใช่อายตนะไม่ใช่สัททะหรือ. 

ไม่ใช่คันธะไม , ใช่อายตนะหรือ ไม่ใช่อายตนะไม่ใช่คันธะหรือ. 

ไม่ใช่รสะไม่ใช่อายตนะหรือ ไม่ใช่อายตนะไม , ใช่รสะหรือ. 

ไม่ใช่โผฏฐัพพะไม่ใช่อายตนะหรือ ไม่ใช่อายตนะไม , ใช่โผฏฐัพพะหรือ. 

ไม่ใช่มโนไม่ใช่อายตนะหรือ ไม่ใช่อายตนะไม่ใช่มโนหรือ. 

ไม่ใช่ธัมมะไม , ใช่อายตนะหรือ ไม่ใช่อายตนะไม่ใช่ธัมมะหรือ. 

[๒๘๖] จักขุคืออายตนะหรือ อายตนะคือโสตะหรือ. 

จักขุคืออายตนะหรือ อายตนะคือธัมมะหรือ. 

โสตะคืออายตนะหรือ อายตนะคือจักขุหรือ. 

โสตะคืออายตนะหรือ อายตนะคือธัมมะหรือ. 

ฆานะคืออายตนะหรือ อายตนะคือจักขุหรือ. 

อายตนะคือธัมมะหรือ. 

ธัมมะคืออายตนะหรือ อายตนะคือจักขุหรือ. 

ธัมมะคืออายตนะหรือ อายตนะคือโสตะหรือ. 

อายตนะคือมโนหรือ (พึงผูกจักรนัย) 

[๒๘๗] ไม่ใช่จักขุไม่ใช่อายตนะหรือ ไม่ใช่อายตนะไม่ใช่โสตะหรือ. 

ไม่ใช่จักขุไม่ใช่อายตนะหรือ ไม่ใช่อายตนะไม , ใช่ธัมมะหรือ. 

ไม่ใช่โสตะไม่ใช่อายตนะหรือ ไม่ใช่อายตนะไม่ใช่จักขุหรือ. 

ไม่ใช่อายตนะไม่ใช่ธัมมะหรือ. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 99 

ไม่ใช่ฆานะไม่ใช่อายตนะหรือ ไม่ใช่อายตนะไม่ใช่จักขุหรือ. 

ไม่ใช่อายตนะไม่ใช่ธัมมะหรือ 

ไม่ใช่ธัมมะไม่ใช่อายตนะหรือ ไม่ใช่อายตนะไม่ใช่จักขุหรือ. 

ไม่ใช่ธัมมะไม่ใช่อายตนะหรือ ไม่ใช่อายตนะไม่ใช่โสตะหรือ ฯลฯ 

ไม่ใช่อายตนะไม่ใช่มโนหรือ (พึงผูกจักรนัย). 

อุทเทสวาร จบ. 

นิทเทสวาร 
ปทโสธนวาร 

[๒๘๘] จักขุคือจักขายตนะหรือ? 

ทิพพจักขุ ปัญญาจักขุ เรียกว่าจักขุ แต่ไม่ใช่จักขายตนะ จักขายตนะเป็นจักขุด้วย 
เป็นชักขายตนะด้วย. 

ชักขายตนะคือจักขุหรือ? 

ถูกแล้ว. 

โสตะศึอโสตายตนะหรือ? 

ทิพพโสตะ ตัณหาโสตะ เรียกว่าโสตะ แต่ไม , ใช่โสตายตนะ โสตายตนะเป็นโสตะ 
ด้วย เป็นโสตายตนะด้วย. 

โสตายตนะคือโสตะหรือ? 

ถูกแล้ว. 

ฆานะคือฆานายตนะหรือ? 

ถูกแล้ว. 

ฆานายตนะคือฆานะหรือ? 

ถูกแล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 100 
ชิวหาคือชิวหายตนะหรือ? 

ถูกแล้ว. 

ชิวหายตนะคือชิวหาหรือ? 

ถูกแล้ว. 

กายคือกายายตนะหรือ? 

ยกเว้นกายายตนะเสียแล้ว กายที่เหลือนอกนั้น เรียกว่ากาย แต่ไม่ใช่กายายตนะ 
กายายตนะเป็นกายด้วย เป็นกายายตนะด้วย. 

กายายตนะคือกายหรือ? 

ถูกแล้ว. 

รูปคือรูปายตนะหรือ? 

ยกเว้นรูปายตนะเสียแล้ว รูปที่เหลือนอกนั้น เรียกว่ารูป แต่ไม , ใช่รูปายตนะ รูปายตน 
เป็นรูปด้วย เป็นรูปายตนะด้วย. 

รูปายตนะคือรูปหรือ? 

ถูกแล้ว. 

สี'ททะคือสี' , ททายตนะหรือ? 

ถูกแล้ว. 

สัททายตนะคือสัททะหรือ? 

ถูกแล้ว. 

คันธะคือคันธายตนะหรือ? 

สึลคันธะ (กลิ่นศีล) สมาธิคันธะ (กลิ่นสมาธิ) ปัญญาคันธะ (กลิ่นปัญญา) เรียกว่า 
คันธะ แต่ไม , ใช่คันธายตนะ คันธายตนะ เป็นคันธะด้วย เป็นคันธายตนะด้วย. 

คันธายตนะคือคันธะหรือ? 

ถูกแล้ว. 

รสคือรสายตนะหรือ? 

อรรถรส ธรรมรส วิมุติรส เรียกว่ารส แต่ไม่ใช่รสายตนะ รสายตนะเป็นรสด้วย 
เป็นรสายตนะด้วย. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 101 
รสายตนะคือรสหรือ? 

ถูกแล้ว. 

โผฏฐัพพะคือโผฏฐัพพายตนะหรือ? 

ถูกแล้ว. 

โผฏฐัพพายตนะคือโผฏฐัพพะหรือ? 

ถูกแล้ว. 

มโนศึอมนายตนะหรือ? 

ถูกแล้ว. 

มนายตนะคือมโนหรือ? 

ถูกแล้ว. 

ธัมมะคือธัมมายตนะหรือ? 

ยกเว้นธัมมายตนะเสียแล้ว ธรรมที่เหลือนอกนั้น เรียกว่าธัมมะ แต่ไม่ใช่ธัมมายตนะ 
ธัมมายตนะ เป็นธัมมะด้วย เป็นธัมมายตนะด้วย. 

ธัมมายตนะคือธัมมะหรือ? 

ถูกแล้ว. 

[๒๘๙] ไม่ใช่จักขุ ไม่ใช่จักขายตนะหรือ? 

ถูกแล้ว. 

ไม่ใช่จักขายตนะ ไม่ใช่จักขุหรือ? 

ทิพพจักขุ ปัญญาจักขุ ไม่ใช่จักขายตนะ เป็นแต่จักขุ ยกเว้นจักขุ และชักขายตนะ 
เสียแล้ว จักขุที่เหลือนอกนั้น ไม่ใช่จักขุและ ไม่ใช่ชักขายตนะ. 

ไม่ใช่โสตะ ไม , ใช่โสตายตนะหรือ? 

ถูกแล้ว. 

ไม่ใช่โสตายตนะ ไม , ใช่โสตะหรือ? 

ทิพพโสตะ ตัณหาโสตะ ไม , ใช่โสตายตนะ เป็นแต่โสตะ ยกเว้นโสตะและโสตายตน 
เสียแล้ว โสตะที่เหลือนอกนั้น ไม่ใช่โสตะ และไม่ใช่โสตายตนะ. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 102 

ไม่ใช่ฆานะ ไม่ใช่ฆานายตนะหรือ? 

ถูกแล้ว. 

ไม่ใช่ฆานายตนะ ไม่ใช่ฆานะหรือ? 

ถูกแล้ว. 

ไม่ใช่ชิวหา ไม , ใช่ชิวหายตนะหรือ? 

ถูกแล้ว. 

ไม่ใช่ชิวหายตนะ ไม่ใช่ชิวหาหรือ? 

ถูกแล้ว. 

ไม่ใช่กาย ไม , ใช่กายายตนะหรือ? 

ถูกแล้ว. 

ไม่ใช่กายายตนะ ไม่ใช่กายหรือ? 

ยกเว้นกายายตนะเสียแล้ว กายที่เหลือไม่ใช่กายายตนะ เป็นแต่กาย ยกเว้นกายและ 
กายายตนะเสียแล้ว กายที่เหลือไม่ใช่กาย และไม่ใช่กายายตนะ. 

ไม่ใช่รูป ไม่ใช่รูปายตนะหรือ? 

ถูกแล้ว. 

ไม่ใช่รูปายตนะ ไม่ใช่รูปหรือ? 

ยกเว้นรูปายตนะเสียแล้ว รูปที่เหลือไม่ใช่รูปายตนะ เป็นแต่รูป ยกเว้นรูปและ 
รูปายตนะเสียแล้ว รูปที่เหลือไม่ใช่รูป และไม่ใช่รูปายตนะ. 

ไม่ใช่สี'ททะ ไม่ใช่สัททายตนะหรือ? 

ถูกแล้ว. 

ไม่ใช่สัททายตนะ ไม่ใช่สัททะหรือ? 

ถูกแล้ว. 

ไม่ใช่คันธะ ไม , ใช่คันธายตนะหรือ? 

ถูกแล้ว. 

ไม่ใช่คันธายตนะ ไม่ใช่คันธะหรือ? 

สีลคันธะ สมาธิคันธะ ปัญญาคันธะ ไม , ใช่คันธายตนะ เป็นแต่คันธะ ยกเว้นคันธะ 
และคันธายตนะเสียแล้ว ธรรมที่เหลือไม , ใช่คันธะ และไม , ใช่คันธายตนะ. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 103 

ไม่ใช่รส ไม่ใช่รสายตนะหรือ? 

ถูกแล้ว. 

ไม่ใช่รสายตนะ ไม่ใช่รสหรือ? 

อรรถรส ธรรมรส วิมุตติรส ไม่ใช่รสายตนะ เป็นแต่รส ยกเว้นรส และรสายตนะ 
เสียแล้ว ธรรมที่เหลือไม่ใช่รส และไม่ใช่รสายตนะ. 

ไม่ใช่โผฏฐัพพะ ไม่ใช่โผฏฐัพพายตนะหรือ? 

ถูกแล้ว. 

ไม่ใช่โผฏฐัพพายตนะ ไม่ใช่โผฏฐัพพะหรือ? 

ถูกแล้ว. 

ไม่ใช่มโน ไม่ใช่มนายตนะหรือ? 

ถูกแล้ว. 

ไม่ใช่มนายตนะ ไม่ใช่มโนหรือ? 

ถูกแล้ว. 

ไม่ใช่ธัมมะ ไม่ใช่ธัมมายตนะหรือ? 

ถูกแล้ว. 

ไม่ใช่ธัมมายตนะ ไม่ใช่ธัมมะหรือ? 

ยกเว้นธัมมายตนะเสียแล้ว ธรรมที่เหลือไม , ใช่ธัมมายตนะ เป็นแต่ธัมมะ ยกเว้นธัมม 
และธัมมายตนะเสียแล้ว ธรรมที่เหลือไม่ใช่ธัมมะ และไม่ใช่ธัมมายตนะ. 

ปทโสธนมูลชักกวาร 
[๒๙๐] จักขุคือชักขายตนะหรือ? 

ทิพพจักขุ ปัญญาจักขุ เรียกว่าจักขุ แต่ไม่ใช่จักขายตนะ จักขายตนะ เป็นจักขุด้วย 
เป็นจักขายตนะด้วย. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 104 

อายตนะคือโสตายตนะหรือ? 

โสตายตนะ เป็นอายตนะด้วย เป็นโสตายตนะด้วย อายตนะที่เหลือนอกนั้น เรียกว่า 
อายตนะ แต่ไม่ใช่โสตายตนะ. 

จักขุคือชักขายตนะหรือ? 

ทิพพจักขุ ปัญญาจักขุ เรียกว่าจักขุ แต่ไม่ใช่ชักขายตนะ จักขายตนะ เป็นจักขุด้วย 
เป็นจักขายตนะด้วย. 

อายตนะคือฆานายตนะหรือ? 

อายตนะคือธัมมายตนะหรือ? 

ธัมมายตนะ เป็นอายตนะด้วย เป็นธัมมายตนะด้วย อายตนะที่เหลือนอกนั้น เรียกว่า 
อายตนะ แต่ไม่ใช่ชัมมายตนะ. 

โสตะ ฯลฯ ฆานะ ฯลฯ. 

ธัมมะคือธัมมายตนะหรือ? 

ยกเว้นธัมมายตนะเสียแล้ว ธรรมที่เหลือนอกนั้น เรียกว่าธัมมะ แต่ไม่ใช่ธัมมายตนะ 
ธัมมายตนะ เป็นธัมมะด้วย เป็นธัมมายตนะด้วย. 

อายตนะคือชักขายตนะหรือ? 

จักขายตนะ เป็นอายตนะด้วย เป็นจักขายตนะด้วย อายตนะที่เหลือนอกนั้น เรียกว่า 
อายตนะ แต่ไม่ใช่จักขายตนะ 

ธัมมะคือธัมมายตนะหรือ? 

ยกเว้นธัมมายตนะเสียแล้ว ธรรมที่เหลือนอกนั้น ไม , ใช่ธัมมายตนะ ธัมมายตนะ เป็น 
ธัมมะด้วย เป็นธัมมายตนะด้วย. 

อายตนะคือโสตายตนะหรือ ฯลฯ? 

อายตนะคือมนายตนะหรือ? 

มนายตนะเป็นอายตนะด้วย เป็นมนายตนะด้วย อายตนะที่เหลือนอกนั้น เรียกว่า 
อายตนะ แต่ไม่ใช่มนายตนะ (ผู้มีปัญญาพึงผูกจักรนัยมีบทหนึ่งๆ เป็นมูล). 

[๒๙๑] ไม่ใช่จักขุ ไม่ใช่จักขายตนะหรือ? 

ถูกแล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ 

ไม่ใช่อายตนะ ไม่ใช่โสตายตนะหรือ? 

ถูกแล้ว. 

ไม่ใช่จักขุ ไม่ใช่ชักขายตนะหรือ? 

ถูกแล้ว. 

ไม่ใช่อายตนะ ไม่ใช่ฆานายตนะหรือ? 

ถูกแล้ว. 

ไม่ใช่อายตนะ ไม่ใช่ธัมมายตนะหรือ? 

ถูกแล้ว. 

ไม่ใช่โสตะ ไม่ใช่โสตายตนะหรือ? 

ถูกแล้ว. 

ไม่ใช่อายตนะ ไม , ใช่จักขายตนะหรือ? 

ไม่ใช่อายตนะ ไม่ใช่ธัมมายตนะหรือ? 

ถูกแล้ว. 

ไม่ใช่ฆานะ ไม่ใช่ฆานายตนะหรือ? 

ไม่ใช่ธัมมะ ไม่ใช่ธัมมายตนะหรือ? 

ถูกแล้ว. 

ไม่ใช่อายตนะ ไม่ใช่ชักขายตนะหรือ? 

ถูกแล้ว. 

ไม่ใช่ธัมมะ ไม่ใช่ธัมมายตนะหรือ? 

ถูกแล้ว. 

ไม่ใช่อายตนะ ไม่ใช่โสตายตนะหรือ? 

ไม่ใช่อายตนะ ไม่ใช่มนายตนะหรือ? 

ถูกแล้ว (เมื่อผูกจักรนัย พึงเติมคำว่า อามันตา (ถูกแล้ว) ทุกบท). 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 106 
สุทธายตนวาร 

[๒๙๒] จักขุ คืออายตนะหรือ? 

อายตนะคือจักขายตนะหรือ? 

จักขายตนะ เป็นอายตนะด้วย เป็นจักขายตนะด้วย อายตนะที่เหลือนอกนั้น เรียกว่า 
อายตนะ แต่ไม่ใช่จักขายตนะ. 

โสตะ คืออายตนะหรือ? 

ถูกแล้ว. ฯลฯ 

ฆานะ -.. ชิวหา -.. กาย -.. รูป ... เสียง ... กลิ่น ... รส ... โผฏฐัพพะ ... มนะ ... 

ธัมมะ คืออายตนะหรือ? 

ถูกแล้ว. 

อายตนะ คือธัมมายตนะหรือ? 

ธัมมายตนะ เป็นอายตนะด้วย เป็นธัมมายตนะด้วย อายตนะที่เหลือ นอกนั้น เรียก 
ว่าอายตนะ แต่ไม่ใช่ธัมมายตนะ. 

[๒๙๓] ไม่ใช่จักขุ ไม่ใช่อายตนะหรือ? 

ยกเว้นจักขุเสียแล้ว อายตนะที่เหลือนอกนั้น ไม่ใช่จักขุ เป็นแต่อายตนะ ยกเว้น 
จักขุและอายตนะเสียแล้ว ธรรมที่เหลือนอกนั้น ไม่ใช่จักขุ และไม่ใช่อายตนะ. 

ไม่ใช่อายตนะ ไม่ใช่จักขายตนะหรือ? 

ถูกแล้ว. 

ไม่ใช่โสตะ ไม , ใช่อายตนะหรือ? 

ยกเว้นโสตะเสียแล้ว ฯลฯ ยกเว้นฆานะเสียแล้ว ยกเว้นชิวหาเสียแล้ว ฯลฯ และ 
ไม่ใช่อายตนะ. 

ไม่ใช่กาย ไม , ใช่อายตนะหรือ? 

ถูกแล้ว. 

ไม่ใช่อายตนะ ไม่ใช่กายายตนะหรือ? 

ถูกแล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 107 

ไม่ใช่รูป ไม่ใช่อายตนะหรือ? 

ยกเว้นรูปเสียแล้ว ฯลฯ ยกเว้นเสียงเสียแล้ว ยกเว้นกลิ่นเสียแล้ว ยกเว้นรสเสียแล้ว 
ยกเว้นโผฏฐัพพะเสียแล้ว ฯลฯ และไม , ใช่อายตนะ. 

ไม่ใช่มนะ ไม่ใช่อายตนะหรือ? 

ยกเว้นมนะเสียแล้ว อายตนะที่เหลือนอกนั้น ไม่ใช่มนะ เป็นแต่อายตนะ ยกเว้น 
มนะและอายตนะเสียแล้ว ธรรมที่เหลือนอกนั้น ไม่ใช่มนะ และไม่ใช่อายตนะ. 

ไม่ใช่อายตนะ ไม่ใช่มนายตนะหรือ? 

ถูกแล้ว. 

ไม่ใช่ธัมมะ ไม่ใช่อายตนะหรือ? 

ถูกแล้ว. 

ไม่ใช่อายตนะ ไม่ใช่ธัมมายตนะหรือ? 

ถูกแล้ว. 

ลุ;ทธายตนมูลจักกวาร 
[๒๙๔] จักขุ คืออายตนะหรือ? 

ถูกแล้ว. 

อายตนะคือโสตายตนะหรือ? 

โสตายตนะเป็นอายตนะด้วย เป็นโสตายตนะด้วย อายตนะที่เหลือนอกนั้น เรียกว่า 
อายตนะ แต่ไม่ใช่โสตายตนะ. 

จักขุ คืออายตนะหรือ? 

ถูกแล้ว. 

อายตนะ คือฆานายตนะหรือ? 

อายตนะ คือธัมมายตนะหรือ? 

ธัมมายตนะเป็นอายตนะด้วย เป็นธัมมายตนะด้วย อายตนะที่เหลือนอกนั้น เรียกว่า 
อายตนะ แต่ไม่ใช่ธัมมายตนะ. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 108 
โสตะ คืออายตนะหรือ? 

ถูกแล้ว. 

อายตนะ คือจักขายตนะหรือ ฯลฯ ไม , ใช่จักขายตนะ. 

อายตนะคือธัมมายตนะหรือ ฯลฯ ไม่ใช่ธัมมายตนะ. 

ฆานะ ชิวหา ฯลฯ. 

ธัมมะคืออายตนะหรือ? 

ถูกแล้ว. 

อายตนะคือชักขายตนะหรือ? 

อายตนะคือมนายตนะหรือ? 

มนายตนะเป็นอายตนะด้วย เป็นมนายตนะด้วย อายตนะที่เหลือนอกนั้น เรียกว่าอายตน 
แต่ไม่ใช่มนายตนะ (พึงผูกจักรนัย). 

[๒๙๕] ไม่ใช่จักขุ ไม่ใช่อายตนะหรือ? 

ยกเว้นจักขุเสียแล้ว อายตนะที่เหลือนอกนั้น ไม่ใช่จักขุ เป็นแต่อายตนะ ยกเว้น 
จักขุและอายตนะเสียแล้ว ธรรมที่เหลือนอกนั้น ไม่ใช่จักขุ และไม่ใช่อายตนะ. 

ไม่ใช่อายตนะ ไม่ใช่โสตายตนะหรือ? 

ถูกแล้ว. 

ไม่ใช่จักขุ ไม่ใช่อายตนะหรือ? 

ยกเว้นจักขุเสียแล้ว อายตนะที่เหลือนอกนั้น ไม่ใช่จักขุ เป็นแต่อายตนะ ยกเว้นจักขุ 
และอายตนะเสียแล้ว ธรรมที่เหลือนอกนั้น ไม่ใช่จักขุ และไม่ใช่อายตนะ. 

ไม่ใช่อายตนะ ไม่ใช่ฆานายตนะหรือ? 

ไม่ใช่อายตนะ ไม่ใช่ธัมมายตนะหรือ? 

ถูกแล้ว. 

ไม่ใช่โสตะ ไม , ใช่อายตนะหรือ? 

ยกเว้นโสตะเสียแล้ว ฯลฯ ยกเว้นฆานะเสียแล้ว ยกเว้นชิวหาเสียแล้ว ฯลฯ และ 
ไม่ใช่อายตนะ. 

ไม่ใช่กาย ไม , ใช่อายตนะหรือ? 

ถูกแล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 109 
ไม่ใช่อายตนะ ไม่ใช่จักขายตนะหรือ? 

ถูกแล้ว. 

ไม่ใช่อายตนะ ไม่ใช่ธัมมายตนะหรือ? 

ถูกแล้ว. 

ไม่ใช่ธัมมะ ไม่ใช่อายตนะหรือ? 

ถูกแล้ว. 

ไม่ใช่อายตนะ ไม่ใช่ชักขายตนะหรือ? 

ถูกแล้ว. 

ไม่ใช่ธัมมะ ไม่ใช่อายตนะหรือ? 

ถูกแล้ว. 

ไม่ใช่อายตนะ ไม่ใช่โสตายตนะหรือ? 

ถูกแล้ว. 

ไม่ใช่อายตนะ ไม่ใช่มนายตนะหรือ? 

ถูกแล้ว. (พึงผูกจักรนัย). 

ปัฌณัตติวาร จบ. 

ปวัตติวาร 
อุปาทวาร 

[๒๙๖] จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด โสตายตนะย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น 
หรือ? 

จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีแต่จักขุ ไม่มีโสตะ ที่กำลังเกิดอยู่ 
แต่โสตายตนะจะเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม , จักขายตนะย่อมเกิดขึ้น และโสตายตนะก็ย่อม 
เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีจักขุ มีโสตะ ที่กำลังเกิดอยู่. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 110 

หรือว่า โสตายตนะ ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น. 

โสตายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีแต่โสตะ ไม่มีจักขุ ที่กำลังเกิดอยู่ แต่ 
จักขายตนะจะเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นก็หาไม , โสตายตนะย่อมเกิดขึ้น และชักขายตนะก็ย่อม 
เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีโสตะ มีจักขุ ที่กำลังเกิดอยู่. 

[๒๙๗] ชักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด ฆานายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น 


หรือ? 

จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีแต่จักขุ ไม่มีฆานะ ที่กำลังเกิดอยู่ 
แต่ฆานายตนะจะเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ จักขายตนะย่อมเกิดขึ้น และฆานายตนะก็ย่อม 
เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีจักขุ มีฆานะ ที่กำลังเกิดอยู่. 

หรือว่า ฆานายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น. 

ฆานายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีแต่ฆานะ ไม่มีจักขุ ที่กำลังเกิดอยู่ แต่ 
จักขายตนะ จะเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นก็หาไม , ฆานายตนะย่อมเกิดขึ้น และชักขายตนะก็ย่อม 
เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีฆานะ มีจักขุ ที่กำลังเกิดอยู่. 

[๒๙๘] จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด รูปายตนะย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า รูปายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น. 

รูปายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีแต่รูป ไม่มีจักขุ ที่กำลังเกิดอยู่ แต่ 
ชักขายตนะจะเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม , รูปายตนะย่อมเกิดขึ้น และจักขายตนะก็ย่อมเกิดขึ้น 
แก , สัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีจักขุ ที่กำลังเกิดอยู่. 

[๒๙๙] ชักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์ใด มนายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นหรือ? 


ถูกแล้ว. 

หรือว่า มนายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด ชักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น. 

มนายตนะย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีแต่จิต ไม่มีจักขุ ที่กำลังเกิดอยู่ แต่ 
ชักขายตนะจะเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ มนายตนะย่อมเกิดขึ้น และจักขายตนะก็ย่อมเกิดขึ้น 
แก , สัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีจักขุ ที่กำลังเกิดอยู่. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 111 

[๓๐๐] จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด ธัมมายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น 
หรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า ธัมมายตนะย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์ใด จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น. 

ธัมมายตนะย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ซึ่งไม่มีจักขุ ที่กำลังเกิดอยู่ แต่จักขายตนะจะ 
เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ ธัมมายตนะย่อมเกิดขึ้น และชักขายตนะก็ย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์ 
เหล่านั้น ซึ่งมีจักขุ ที่กำลังเกิดอยู่. 

[๓๐๑] ฆานายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด รูปายตนะย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า รูปายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด ฆานายตนะย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น. 

รูปายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีแต่รูป ไม่มีฆานะ ที่กำลังเกิดอยู่ แต่ 
ฆานายตนะจะเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นก็หาไม , รูปายตนะย่อมเกิดขึ้น และฆานายตนะก็ย่อมเกิดขึ้น 
แก , สัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีฆานะ ที่กำลังเกิดอยู่. 

[๓๐๒] ฆานายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด มนายตนะย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า มนายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด ฆานายตนะย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น. 

มนายตนะย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีแต่จิต ไม่มีฆานะ ที่กำลังเกิดอยู่ แต่ 
ฆานายตนะ จะเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นก็หาไม , มนายตนะย่อมเกิดขึ้น และฆานายตนะก็ย่อมเกิดขึ้น 
แก , สัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีฆานะ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่. 

[๓๐๓] ฆานายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด ชัมมายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น 
หรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า ธัมมายตนะย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์ใด ฆานายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น. 

ชัมมายตนะย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ซึ่งไม่มีฆานะ ที่กำลังเกิดอยู่ แต่ฆานายตนะ 
จะเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ ชัมมายตนะย่อมเกิดขึ้น และฆานายตนะก็ย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์ 
เหล่านั้น ซึ่งมีฆานะ ที่กำลังเกิดอยู่. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 112 

[๓๐๔] รูปายตนะย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์ใด มนายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นหรือ? 

รูปายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งไม่มีจิต ที่กำลังเกิดอยู่ แต่มนายตนะจะ 
เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม , รูปายตนะย่อมเกิดขึ้น และมนายตนะก็ย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์ 
เหล่านั้น ซึ่งมีรูป มีจิต ที่กำลังเกิดอยู่. 

หรือว่า มนายตนะย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์ใด รูปายตนะย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น. 

มนายตนะย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ซึ่งไม่มีรูป ที่กำลังเกิดอยู่ แต่รูปายตนะจะ 
เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม , มนายตนะย่อมเกิดขึ้น และรูปายตนะก็ย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์ 
เหล่านั้นซึ่งมีจิต มีรูป ที่กำลังเกิดอยู่. 

[๓๐๕] รูปายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด ธัมมายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นหรือ? 


ถกแล้ว. 


หรือว่า ธัมมายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด รูปายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น. 

ชัมมายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งไม , มีรูป ที่กำลังเกิดอยู่ แต่รูปายตนะจะ 
เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม , ธัมมายตนะย่อมเกิดขึ้น และรูปายตนะก็ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ 
เหล่านั้น ซึ่งมีรูป ที่กำลังเกิดอยู่. 

[๓๐๖] มนายตนะย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์ใด ธัมมายตนะย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์นั้นหรือ? 


ถูกแล้ว. 

หรือว่า ธัมมายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด มนายตนะย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น. 

ชัมมายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งไม่มีจิต ที่กำลังเกิดอยู่ แต่มนายตนะจัก 
เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ ชัมมายตนะย่อมเกิดขึ้น และมนายตนะก็ย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์ 
เหล่านั้น ซึ่งมีจิต ที่กำลังเกิดอยู่. 

[๓๐๗] จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นในภูมิใด โสตายตนะย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า โสตายตนะย่อมเกิดขึ้นในภูมิใด จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้น. 

ถูกแล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 113 

[๓๐๘] จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นในภูมิใด ฆานายตนะย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ? 

จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นรูปาวจรภูมิ แต่ฆานายตนะจะเกิดขึ้นใน 
ภูมินั้นก็หาไม่ จักขายตนะย่อมเกิดขึ้น และฆานายตนะก็ย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเป็น 
กามาวจรภูมิ. 

หรือว่า ฆานายตนะย่อมเกิดขึ้นในภูมิใด จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้น. 

ถูกแล้ว. 

[๓๐๙] จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นในภูมิใด รูปายตนะย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า รูปายตนะย่อมเกิดขึ้นในภูมิใด จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้น. 

รูปายตนะย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอสัญญสัตตภูมิ แต่จักขายตนะจะเกิดขึ้นใน 
ภูมินั้นก็หาไม่ รูปายตนะย่อมเกิดขึ้น และชักขายตนะก็ย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเป็น 
ปัญจโวการภูมิ. 

[๓๑๐] จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นในภูมิใด มนายตนะย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า มนายตนะย่อมเกิดขึ้นในภูมิใด จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้น. 

มนายตนะย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอรูปภูมิ แต่จักขายตนะจะเกิดขึ้นในภูมินั้น 
ก็หาไม่ มนายตนะย่อมเกิดขึ้น และจักขายตนะก็ย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัญจโวการภูมิ. 

[๓๑๑] จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นในภูมิใด ธัมมายตนะย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า ชัมมายตนะย่อมเกิดขึ้นในภูมิใด ชักขายตนะย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้น. 

ชัมมายตนะย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอสัญญสัตตภูมิ เป็นอรูปภูมิ แต่จักขายตนะ 
จะเกิดขึ้นในภูมินั้นก็หาไม่ ชัมมายตนะย่อมเกิดขึ้น และจักขายตนะก็ย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้น 
ซึ่งเป็นปัญจโวการภูมิ. 

[๓๑๒] ฆานายตนะย่อมเกิดขึ้นในภูมิใด รูปายตนะย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 114 

หรือว่า รูปายตนะย่อมเกิดขึ้นในภูมิใด ฆานายตนะย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้น. 

รูปายตนะย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นรูปาวจรภูมิ แต่ฆานายตนะจะเกิดขึ้นในภูมินั้น 
ก็หาไม , รูปายตนะย่อมเกิดขึ้น และฆานายตนะก็ย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นกามาวจรภูมิ 
(พึงทราบว่า ฆานายตนะย่อมเกิดขึ้นในที่ใด มนายตนะและธัมมายตนะย่อมเกิดขึ้นในที่นั้น 
เป็นเช่นเดียวกัน ไม่มีความต่างกัน มีความสังเขปในวาระต่อไป). 

[๓๑๓] ฆานายตนะย่อมเกิดขึ้นในภูมิใด ชัมมายตนะย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้น 
หรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า ชัมมายตนะย่อมเกิดขึ้นในภูมิใด ฆานายตนะย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้น. 

ชัมมายตนะย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แต่ฆานายตนะจะ 
เกิดขึ้นในภูมินั้นก็หาไม่ ธัมมายตนะย่อมเกิดขึ้น และฆานายตนะก็ย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเป็น 
กามาวจรภูมิ. 

[๓๑๔] รูปายตนะย่อมเกิดขึ้นในภูมิใด มนายตนะย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ? 

รูปายตนะย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอสัญญสัตตภูมิ แต่มนายตนะจะเกิดขึ้นในภูมิ 
นันก็หาไม , รูปายตนะย่อมเกิดขึน และมนายตนะก็ย่อมเกิดขึนในภูมินัน ซึ่งเป็นปัญจโวการภูมิ. 

หรือว่า มนายตนะย่อมเกิดขึ้นในภูมิใด รูปายตนะย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้น. 

มนายตนะย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอรูปภูมิ แต่รูปายตนะจะเกิดขึ้นในภูมินั้นก็ 
หาไม่ มนายตนะย่อมเกิดขึ้น และรูปายตนะก็ย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัญจโวการภูมิ. 

[๓๑๕] รูปายตนะย่อมเกิดขึ้นในภูมิใด ชัมมายตนะย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า ธัมมายตนะย่อมเกิดขึ้นในภูมิใด รูปายตนะย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้น. 

ชัมมายตนะย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอรูปภูมิ แต่รูปายตนะจะเกิดขึ้นในภูมินั้นก็ 
หาไม่ ธัมมายตนะย่อมเกิดขึ้น และรูปายตนะก็ย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัญจโวการภูมิ เป็น 
อสัญญสัตตภูมิ. 

[๓๑๖] มนายตนะย่อมเกิดขึ้นในภูมิใด ชัมมายตนะย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 115 

หรือว่า ธมมายตนะย่อมเกิดขึ้นในภูมิใด มนายตนะย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้น. 

ธัมมายตนะย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอสัญญสัตตภูมิ แต่มนายตนะจะเกิดขึ้นใน 
ภูมินั้นก็หาไม่ ธัมมายตนะย่อมเกิดขึ้น และมนายตนะก็ย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นจตุโวการภูมิ 
ปัญจโวการภูมิ. 

[๓๑๗] จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด โสตายตนะย่อมเกิดขึ้นแก , 

สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น คือสัตว์ซึ่งมีจักขุ แต่ไม่มีโสตะ ที่ 
กำลังเกิดอยู่ แต่โสตายตนะจะเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ จักขายตนะย่อมเกิดขึ้น 
และโสตายตนะก็ย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น คือสัตว์ซึ่งมีจักขุ มีโสตะ ที่กำลังเกิดอยู่. 

หรือว่า โสตายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด ชักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์ 
นั้นในภูมินั้น. 

โสตายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น คือสัตว์ซึ่งมีโสตะ แต่ไม , มีจักขุ 
ที่กำลังเกิดอยู่ แต่จักขายตนะจะเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม , โสตายตนะย่อม 
เกิดขึ้นและจักขายตนะ ก็ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น คือสัตว์ซึ่งมีโสตะ มีจักขุ ที่กำลัง 
เกิดอยู่ (อายตนะที่ย่อไว้แล้วเป็นเช่นเดียวกัน). 

[๓๑๘] มนายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด ธัมมายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ 
นั้นในภูมินั้นหรือ? 

ถกแล้ว. 

... 1 ^. 01 ^ 1 ^ 10 , 0 , 

หรือว่า ชัมมายตนะย่อมเกิดขึนแก , สัตว์ใดในภูมิใด มนายตนะย่อมเกิดขึนแก'สัตว์ 

นั้นในภูมินั้น. 

ชัมมายตนะย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น คือสัตว์ซึ่งไม , มีจิตที่กำลังเกิดอยู่ แต่ 
มนายตนะจะเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม , ธัมมายตนะย่อมเกิดขึ้น และมนายตนะ 
ก็ย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น คือสัตว์ซึ่งมีจิตที่กำลังเกิดอยู่. 

[๓๑๙] ชักขายตนะย่อมไม , เกิดขึ้นแก , สัตว์ใด โสตายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ 
นั้นหรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 116 

จักขายตนะย่อมไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งไม่มีจักขุ มีแต่โสตะ ที่กำลังเกิดอยู่ แต่ 
โสตายตนะจะไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นก็หาไม , ชักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้น และโสตายตนะก็ 
ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น คือสัตว์ที่กำลังจุติอยู่ทั้งหมด สัตว์ซึ่งไม่มีจักษุ ไม่มีโสตะที่ 
กำลังเกิดอยู่. 

หรือว่า โสตายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ 
นั้น. 

โสตายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งไม่มีโสตะ แต่มีจักขุที่กำลังเกิดอยู่ แต่ 
จักขายตนะจะไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นก็หาไม , โสตายตนะย่อมไม่เกิดขึ้น และจักขายตนะก็ 
ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น คือสัตว์ที่กำลังจุติอยู่ทั้งหมด สัตว์ซึ่งไม่มีโสตะ ไม่มีจักขุที่ 
กำลังเกิดอยู่. 

[๓๒๐] จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ 
นั้นหรือ? 

จักขายตนะย่อมไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งไม่มีจักขุ แต่มีฆานะที่กำลังเกิดอยู่ แต่ 
ฆานายตนะจะไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้น และฆานายตนะก็ 
ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น คือสัตว์ที่กำลังจุติอยู่ทั้งหมด สัตว์ซึ่งไม่มีจักขุ ไม่มีฆานะที่ 
กำลังเกิดขึ้นอยู่. 

หรือว่า ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด ชักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ 
นั้น. 

ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งไม่มีฆานะ แต่มีจักขุที่กำลังเกิดอยู่ แต่ 
ชักขายตนะจะไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นก็หาไม , ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้น และจักขายตนะก็ 
ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น คือสัตว์ที่กำลังจุติอยู่ทั้งหมด สัตว์ซึ่งไม่มีฆานะ ไม่มีจักขุที่ 
กำลังเกิดอยู่. 

[๓๒๑] ชักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด รูปายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ 
นั้นหรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 117 

จักขายตนะย่อมไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งไม่มีจักขุ แต่มีรูปที่กำลังเกิดอยู่ แต่ 
รูปายตนะจะไม , เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้น และรูปายตนะก็ย่อม 
ไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น คือสัตว์ที่กำลังจุติอยู่ทั้งหมด สัตว์ซึ่งไม , มีรูปที่กำลังเกิดอยู่. 

หรือว่า รูปายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใด ชักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น. 

ถกแล้ว. 

^ ^ 10 , 3 , 

[๓๒๒] จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึนแก , สัตว์ใด มนายตนะย่อมไม่เกิดขึนแก่สัตว์ 

นั้นหรือ? 

จักขายตนะย่อมไม , เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ซึ่งไม่มีจักขุ มีจิตที่กำลังเกิดอยู่ แต่มนายตนะ 
จะไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้น และมนายตนะก็ย่อมไม่เกิดขึ้น 
แก , สัตว์เหล่านั้น คือสัตว์ที่กำลังจุติอยู่ทั้งหมด สัตว์ที่ไม , มีชิตที่กำลังเกิดอยู่. 

หรือว่า มนายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น. 

ถกแล้ว. 

[๓๒๓] จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึนแก่สัตว์ใด ธัมมายตนะย่อมไม่เกิดขึนแก'สัตว์ 
นั้นหรือ? 

จักขายตนะย่อมไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งไม่มีจักขุที่กำลังเกิดอยู่ แต่ธัมมายตนะ 
จะไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ ชักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้น และธัมมายตนะก็ย่อมไม , เกิด 
ขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด. 

หรือว่า ธัมมายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด ชักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก , 

สัตว์นั้น. 

ถกแล้ว. 

^ 040 * 10 ,, 

[๓๒๔] ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึนแก่สัตว์ใด รูปายตนะย่อมไม่เกิดขึนแก , สัตว์ 

นั้นหรือ? 

ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งไม่มีฆานะ แต่มีรูปที่กำลังเกิดอยู่ แต่ 
รูปายตนะจะไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ ฆานายตนะย่อมไม , เกิดขึ้น และรูปายตนะก็ย่อม 
ไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด ซึ่งไม , มีรูปที่กำลังเกิดอยู่. 



พระอภิธรรมปิฎกเล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค๑ - หน้าที่ 118 

หรือว่า รูปายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น. 

ถกแล้ว. 

^ ^ 10 , 0 , 

[๓๒๕] ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึนแก , สัตว์ใด มนายตนะย่อมไม่เกิดขึนแก่สัตว์ 

นั้นหรือ? 

ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งไม่มีฆานะ แต่มจิตที่กำลังเกิดอยู่ แต่ 
มนายตนะจะไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้น และมนายตนะก็ย่อม 
ไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด ซึ่งไม , มีจิต กำลังเกิดอยู่. 

หรือว่า มนายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใด ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น. 

ถกแล้ว. 

[๓๒๖] ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึนแก , สัตว์ใด ธัมมายตนะย่อมไม่เกิดขึนแก่สัตว์ 
นั้นหรือ? 

ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งไม่มีฆานะที่กำลังเกิดอยู่ แต่ธัมมายตนะ 
จะไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้น และธัมมายตนะก็ย่อมไม่เกิดขึ้น 
แก , สัตว์เหล่านั้น ที่กำลังจุติอยู่ทั้งหมด. 

หรือว่า ธัมมายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่ 
สัตว์นั้น. 

ถูกแล้ว. 

[๓๒๗] รูปายตนะย่อมไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด มนายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น 
หรือ? 

รูปายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งไม่มีรูปที่กำลังเกิดอยู่ แต่มนายตนะจะไม , 

เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ รูปายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นและมนายตนะ ก็ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ 
เหล่านั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด. 

หรือว่า มนายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใด รูปายตนะย่อมไม , เกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น. 

มนายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งไม่มีจิตที่กำลังเกิดอยู่ แต่รูปายตนะจะไม , 

เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ มนายตนะย่อมไม่เกิดขึ้น และรูปายตนะก็ย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ 
เหล่านั้น ที่กำลังจุติอยู่ทั้งหมด. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 119 

[๓๒๘] รูปายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด ธัมมายตนะย่อมไม , เกิดขึ้นแก , สัตว์ 
นั้นหรือ? 

รูปายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ซึ่งไม่มีรูปที่กำลังเกิดอยู่ แต่ธมมายตนะจะ 
ไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม , รูปายตนะย่อมไม , เกิดขึ้นและชัมมายตนะก็ย่อมไม่เกิดขึ้นแก , 
สัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด. 

หรือว่า ธัมมายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด รูปายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น. 

ถกแล้ว. 

[๓๒๙] มนายตนะย่อมไม่เกิดขึนแก , สัตว์ใด ธัมมายตนะย่อมไม่เกิดขึนแก่สัตว์ 
นั้นหรือ? 

มนายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งไม่มีจิตที่กำลังเกิดอยู่ แต่ธัมมายตนะจะ 
ไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ มนายตนะย่อมไม่เกิดขึ้น และชัมมายตนะก็ย่อมไม , เกิดขึ้นแก่ 
สัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด. 

หรือว่า ชัมมายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด มนายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น. 

ถูกแล้ว. 

[๓๓๐] จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมิใด โสตายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมิ 
นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า โสตายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมิใด จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมินั้น. 

ถูกแล้ว. 

[๓๓๑] ชักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมิใด ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมิ 
นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมิใด จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมินั้น. 

ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นรูปาวจรภูมิ แต่จักขายตนะจะไม , เกิดขึ้นใน 
ภูมินั้นก็หาไม่ ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้น และชักขายตนะก็ย่อมไม , เกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเป็น 
อสัฌฌสัตตภมิ ซึ่งเป็นอรปภมิ. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 120 

[๓๓๒] ชักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมิใด รูปายตนะย่อมไม , เกิดขึ้นในภูมินั้น 
หรือ? 

ชักขายตนะย่อมไม , เกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอสัญญสัตตภูมิ แต่รูปายตนะจะไม , เกิดขึ้น 
ในภูมินั้นก็หาไม่ ชักขายตนะย่อมไม , เกิดขึ้น และรูปายตนะก็ย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเป็น 
อรูปภูมิ. 

หรือว่า รูปายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมิใด ชักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมินั้น. 

ถูกแล้ว. 

[๓๓๓] ชักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมิใด มนายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมินั้น 
หรือ? 

ชักขายตนะย่อมไม , เกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอรูปภูมิ แต่มนายตนะจะไม่เกิดขึ้นในภูมิ 
นั้นก็หาไม , ชักขายตนะย่อมไม , เกิดขึ้น และมนายตนะก็ย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเป็น 
อสัญญสัตตภูมิ. 

หรือว่า มนายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมิใด ชักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมินั้น. 

ถูกแล้ว. 

[๓๓๔] ชักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมิใด ธัมมายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมิ 
นั้นหรือ? 

ย่อมเกิดขึ้น. 

หรือว่า ชัมมายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมิใด ชักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมินั้น. 

ไม่มี. 

[๓๓๕] ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมิใด รูปายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมินั้น 
หรือ? 

ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นรูปาวจรภูมิ แต่รูปายตนะไม่เกิดขึ้นใน 
ภูมินั้นก็หาไม่ ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้น และรูปายตนะก็ย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเป็น 
อรูปภูมิ. 

หรือว่า รูปายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมิใด ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมินั้น. 

ถูกแล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 121 

[๓๓๖] ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมิใด มนายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมินั้น 
หรือ? 

ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แต่มนายตนะ 
จะไม่เกิดขึ้นในภูมินั้นก็หาไม , ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้น และมนายตนะก็ย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมิ 
นั้น ซึ่งเป็นอสัญญสัตตภูมิ. 

หรือว่า มนายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมิใด ฆานายตนะย่อมไม , เกิดขึ้นในภูมินั้น. 

ถูกแล้ว. 

[๓๓๗] ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมิใด ธัมมายตนะย่อมไม , เกิดขึ้นในภูมินั้น 
หรือ? 

ย่อมเกิดขึ้น. 

หรือว่า ชัมมายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมิใด ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมินั้น. 

ไม่มี. 

[๓๓๘] รูปายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมิใด มนายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมินั้น 
หรือ? 

ย่อมเกิดขึ้น. 

หรือว่า มนายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมิใด รูปายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมินั้น. 

ย่อมเกิดขึ้น. 

[๓๓๙] รูปายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมิใด ธัมมายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมินั้น 
หรือ? 

ย่อมเกิดขึ้น. 

หรือว่า ธัมมายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมิใด รูปายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมินั้น. 

ไม่มี. 

[๓๔๐] มนายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมิใด ธัมมายตนะย่อมไม , เกิดขึ้นในภูมินั้น 
หรือ? 

ย่อมเกิดขึ้น. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 122 

หรือว่า ธัมมายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมิใด มนายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมินั้น. 


[๓๔๑] จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด ในภูมิใด โสตายตนะย่อมไม่เกิด 
ขึ้นแก่สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

จักขายตนะย่อมไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น คือสัตว์ซึ่งไม่มีจักขุ แต่มีโสตะที่ 
กำลังเกิดอยู่ แต่โสตายตนะจะไม , เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม , ชักขายตนะย่อมไม่ 
เกิดขึ้น และโสตายตนะก็ย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น คือสัตว์ทั้งหมดที่กำลังจุติอยู่ สัตว์ 


ซึ่งไม่มีจักขุ ไม่มีโสตะ ที่กำลังเกิดอยู่. 

หรือว่า โสตายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด ในภูมิใด จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้น 
แก , สัตว์นั้นในภูมินั้น. 


โสตายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งไม่มีโสตะ แต่มีจักขุที่กำลังเกิด 


อยู่ แต่จักขายตนะจะไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม , โสตายตนะย่อมไม่เกิดขึ้น และ 
จักขายตนะก็ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น คือสัตว์ทั้งหมดที่กำลังจุติอยู่ สัตว์ซึ่งไม , มี 


โสตะ ไม่มีจักขุ ที่กำลังเกิดอยู่. 

[๓๔๒] มนายตนะย่อมไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด ในภูมิใด ชัมมายตนะย่อมไม่เกิด 
ขึ้นแก , สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

มนายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งไม่มีจิตที่กำลังเกิดอยู่ แต่ธัมมาย 
ตนะจะไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ มนายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นและชัมมายตนะก็ 
ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด. 

หรือว่า ชัมมายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใด ในภูมิใด มนายตนะย่อมไม , เกิด 
ขึ้นแก่สัตว์นั้นในภูมินั้น. 


ถูกแล้ว. 

[๓๔๓] ชักขายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด โสตายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก , 
สัตว์นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 123 

หรือว่า โสตายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใด ชักขายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์นั้น. 

ถูกแล้ว. 

[๓๔๔] ชักขายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด ฆานายตนะ ฯลฯ รูปายตนะ 
มนายตนะ ธัมมายตนะ เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า ธัมมายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใด ชักขายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ 
นั้นหรือ. 

ถูกแล้ว. 

[๓๔๕] ฆานายตนะ ฯลฯ รูปายตนะ มนายตนะ เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด 
ธัมมายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า ธัมมายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด มนายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์นั้น. 

ถูกแล้ว. 

[๓๔๖] ชักขายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วในภูมิใด ฯลฯ (อายตนะมีประมาณเท่าใด พึงเพิ่ม 
คำว่า ย่อมเกิดขึ้น เคยเกิดขึ้นแล้วเช่นเดียวกันในกาลทั้งปวง คือที่เป็นปัจจุบันบ้าง อดีตบ้าง 
อนาคตบ้าง อดีตกับปัจจุบันบ้าง อนาคตกับปัจจุบันบ้าง อนาคตกับอดีตบ้าง.) 

[๓๔๗] ชักขายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใด ในภูมิใด โสตายตนะเคยเกิดขึ้น 
แล้วแก , สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า โสตายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใด ในภูมิใด ชักขายตนะเคยเกิดขึ้นแล้ว 
แก , สัตว์นั้นในภูมินั้น. 

ถูกแล้ว. 

[๓๔๘] ชักขายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด ในภูมิใด ฆานายตนะเคยเกิดขึ้น 
แล้วแก , สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 124 

จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นรูปาวจรสัตว์ แต่ฆานาย 
ตนะได้เกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแล้ว และฆานายตนะ 
ก็เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นกามาวจรสัตว์. 

หรือว่า ฆานายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด ในภูมิใด จักขายตนะเคยเกิดขึ้น 
แล้วแก่สัตว์นั้นในภูมินั้น. 

ถูกแล้ว. 

[๓๔๙] จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด ในภูมิใด รูปายตนะเคยเกิดขึ้น 
แล้วแก , สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า รูปายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด ในภูมิใด จักขายตนะเคยเกิดขึ้น 
แล้วแก , สัตว์นั้นในภูมินั้น. 

รูปปายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ แต่จักขายตนะ 
จะได้เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม , รูปายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วและจักขายตนะ 
ก็เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ์ ๕. 

[๓๕๐] จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใด ในภูมิใด มนายตนะเคยเกิดขึ้นแล้ว 
แก่สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า มนายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด ในภูมิใด จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่ 
สัตว์นั้นในภูมินั้น. 

มนายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ แต่จักขายตนะจะ 
ได้เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ มนายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วและจับขายตนะ 
ก็ได้เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ์ ๕. 

[๓๕๑] จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใด ในภูมิใด ธัมมายตนะเคยเกิด 
ขึ้นแล้วแก , สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 125 

หรือว่า ธัมมายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด ในภูมิใด จักขายตนะเคยเกิดขึ้น 
แล้วแก , สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ. 

ชัมมายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ ซึ่งเป็น 
อรูปสัตว์. 

แต่จักขายตนะจะได้เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ ธัมมายตนะเคย 
เกิดขึ้นแล้ว และจักขายตนะก็ได้เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นซึ่งมีขันธ์ห้า. 

[๓๕๒] ฆานายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด ในภูมิใด รูปายตนะเคยเกิดขึ้น 
แล้วแก , สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า รูปายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด ในภูมิใด ฆานายตนะเคยเกิดขึ้นแล้ว 
แก , สัตว์นั้นในภูมินั้น. 

รูปายตนะได้เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นรูปาวจรสัตว์ แต่ฆานาย 
ตนะจะได้เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ รูปายตนะเคยเกิดขึ้นแล้ว และ 
ฆานายตนะก็ได้เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น ซึ่งเป็นกามาวจรสัตว์. 

[๓๕๓] ฆานายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด ในภูมิใด มนายตนะเคยเกิดขึ้น 
แล้วแก , สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า มนายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด ในภูมิใด ฆานายตนะเคยเกิดขึ้นแล้ว 
แก , สัตว์นั้นในภูมินั้น. 

ขัมมายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นรูปาวจรสัตว์ อรูปาวจรสัตว์ 
แต่ฆานายตนะจะได้เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ มนายตนะเคยเกิดขึ้นแล้ว 
และฆานายตนะก็ได้เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นนามาวจรสัตว์. 

[๓๕๔] ฆานายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใด ในภูมิใด ขัมมายตนะเคยเกิดขึ้น 
แล้วแก , สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 126 

หรือว่า ธัมมายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด ในภูมิใด ฆานายตนะเคยเกิดขึ้น 
แล้วแก , สัตว์นั้นในภูมินั้น. 

ธัมมายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นรูปาวจรสัตว์ อรูปาวจรสัตว์ 
แต่ฆานายตนะจะได้เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ ธัมมายตนะเคยเกิดขึ้นแล้ว 
และฆานายตนะก็ได้เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นกามาวจรสัตว์. 

[๓๕๕] รูปายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด ในภูมิใด มนายตนะเคยเกิดขึ้นแล้ว 
แก , สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

รูปายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ แต่มนายตนะ 
จะได้เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม , รูปายตนะได้เคยเกิดขึ้นแล้ว และมนาย 
ตนะก็ได้เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ์ ๕. 

หรือว่า มนายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด ในภูมิใด รูปายตนะเคยเกิดขึ้นแล้ว 
แก , สัตว์นั้นในภูมินั้น. 

มนายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ แต่รูปายตนะ 
จะได้เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ มนายตนะเคยเกิดขึ้นแล้ว และรูปายตนะ 
ก็ได้เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ์ ๕. 

[๓๕๖] รูปายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใด ในภูมิใด ธัมมายตนะเคยเกิดขึ้น 
แล้วแก , สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า ขัมมายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใด ในภูมิใด รูปายตนะเคยเกิดขึ้นแล้ว 
แก , สัตว์นั้นในภูมินั้น? 

ขัมมายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ แต่รูปายตนะ 
จะได้เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ ขัมมายตนะเคยเกิดขึ้นแล้ว และรูปายตนะ 
ก็ได้เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ์ ๕ ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์. 

[๓๕๗] มนายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใด ในภูมิใด ขัมมายตนะเคยเกิดขึ้น 
แล้วแก , สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 127 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า ธัมมายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด ในภูมิใด มนายตนะเคยเกิดขึ้นแล้ว 
แก , สัตว์นั้นในภูมินั้น. 

ธัมมายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ แต่มนายตนะ 
จะได้เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ ธัมมายตนะเคยเกิดขึ้นแล้ว และมนายตนะ 
ก็ได้เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมิ ซึ่งมีขันธ์ ๔ ซึ่งมีขันธ์ ๕. 

[๓๕๘] ชักขายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด โสตายตนะไม , เคยเกิดขึ้นแล้ว 
แก , สัตว์นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า โสตายตนะไม , เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใด ชักขายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้ว 
แก , สัตว์นั้น. 

ไม่มี. 

[๓๕๙] มนายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด ธัมมายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้ว 
แก , สัตว์นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า ขัมมายตนะไม , เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใด มนายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้ว 
แก , สัตว์นั้น. 

ไม่มี. 

[๓๖๐] ชักขายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วในภูมิใด. 

[๓๖๑] ชักขายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด ในภูมิใด โสตายตนะไม่เคย 
เกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า โสตายตนะไม , เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด ในภูมิใด ชักขายตนะไม่เคย 
เกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์นั้นในภูมินั้น. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 128 

ถูกแล้ว. 

[๓๖๒] จักขายตนะ ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด ในภูมิใด ฆานายตนะไม่ 
เคยเกิดขึ้นแก , สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า ฆานายตนะ ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใด ในภูมิใด จักขายตนะไม่เคย 
เกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์นั้นในภูมินั้น. 

ฆานายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นรูปาวจรสัตว์ แต่ 
จักขายตนะไม , เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม , ฆานายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้ว 
และจักขายตนะก็ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นสัตว์ชั้นสุทธาวาส ซึ่งเป็น 
อสัญญสัตว์ ซึ่งเป็นอรูปสัตว์. 

[๓๖๓] จักขายตนะไม , เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด ในภูมิใด รูปายตนะไม่เคย 
เกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

จักขายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้ว แก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ แต่ 
รูปายตนะจะไม , เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ จักขายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้ว 
และรูปายตนะก็ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นสัตว์ชั้นสุทธาวาส ซึ่งเป็น 
อรูปสัตว์. 

หรือว่า รูปายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด ในภูมิใด จักขายตนะไม่เคย 
เกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์นั้นในภูมินั้น. 

ถูกแล้ว. 

[๓๖๔] จักขายตนะไม , เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด ในภูมิใด มนายตนะไม่เคย 
เกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

จักขายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ แต่มนายตนะ 
จะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ จักขายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ 
เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นสัตว์ชั้นสุทธาวาส ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 129 

หรือว่า มนายตนะ ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใดในภูมิใด จักขายตนะไม่เคย 
เกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์นั้นในภูมินั้น. 

ถูกแล้ว. 

[๓๖๕] จักขายตนะ ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใดในภูมิใด ชัมมายตนะไม , เคย 
เกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

จักขายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ ซึ่งเป็น 
อรูปสัตว์ แต่ธัมมายตนะจะไม่เกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ จักขายตนะไม่ 
เคยเกิดขึ้นแล้ว และธัมมายตนะก็ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นสัตว์ชั้น 
สุทธาวาส. 

หรือว่า ธัมมายตนะ ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใด ในภูมิใด จักขายตนะไม่เคย 
เกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์นั้นในภูมินั้น. 

ถูกแล้ว. 

[๓๖๖] ฆานายตนะ ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใดในภูมิใด รูปายตนะไม่เคย 
เกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

ฆานายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นรูปาวจรสัตว์ แต่รูปาย 
ตนะจะไม่เคยเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม , ฆานายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้ว และรูปาย 
ตนะก็ไม , เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นสัตว์ชั้นสุทธาวาส ซึ่งเป็นอรูปสัตว์. 

หรือว่า รูปายตนะ ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใดในภูมิใด ฆานายตนะไม่เคย 
เกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์นั้นในภูมินั้น. 

ถูกแล้ว. 

[๓๖๗] ฆานายตนะ ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใดในภูมิใด มนายตนะไม่เคย 
เกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

ฆานายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นรูปาวจรสัตว์ อรูปาวจร 
สัตว์ แต่มนายตนะจะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม , ฆานายตนะไม่เคย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 130 

เกิดขึ้นแล้ว และมนายตนะก็ไม , เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นสัตว์ชั้น 
สุทธาวาส ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์. 

หรือว่า มนายตนะ ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใดในภูมิใด ฆานายตนะไม่เคย 
เกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์นั้นในภูมินั้น. 

ถูกแล้ว. 

[๓๖๘] ฆานายตนะ ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใดในภูมิใด ธัมมายตนะไม่เคย 
เกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

ฆานายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นรูปาวจรสัตว์ อรูปาวจร 
สัตว์ แต่ธัมมายตนะจะไม , เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม , ฆานายตนะไม่เคย 
เกิดขึ้นแล้ว และธัมมายตนะก็ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นสัตว์ชั้น 
สุทธาวาส. 

หรือว่า ธัมมายตนะ ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใดในภูมิใด ฆานายตนะไม , เคย 
เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์นั้นในภูมินั้น. 

ถูกแล้ว. 

[๓๖๙] รูปายตนะ ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใดในภูมิใด มนายตนะไม่เคย 
เกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

รูปายตนะไม , เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ แต่มนายตนะ 
จะไม่เคยเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ รูปายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้ว และมนายตนะ 
ก็ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นสัตว์ชั้นสุทธาวาส. 

หรือว่า มนายตนะ ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใดในภูมิใด รูปายตนะไม่เคย 
เกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์นั้นในภูมินั้น. 

มนายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ แต่ 
รูปายตนะจะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ มนายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้ว 
และรูปายตนะก็ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นสัตว์ชั้นสุทธาวาส. 

[๓๗๐] รูปายตนะ ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใดในภูมิใด ธัมมายตนะไม่เคย 
เกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 131 

รูปายตนะไม , เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ แต่ธัมมายตนะ 
จะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม , รูปายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้ว และ 
ธัมมายตนะก็ไม , เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นสัตว์ชั้นสุทธาวาส. 

หรือว่า ธัมมายตนะ ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใดในภูมิใด รูปายตนะไม่เคย 
เกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์นั้นในภูมินั้น. 

ถูกแล้ว. 

[๓๗๑] มนายตนะ ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใดในภูมิใด ธัมมายตนะไม่เคย 
เกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

มนายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ แต่ 
ธัมมายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ มนายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้ว 
และธัมมายตนะก็ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นสัตว์ชั้นสุทธาวาส. 

หรือว่า ธัมมายตนะ ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใดในภูมิใด มนายตนะไม่เคย 
เกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์นั้นในภูมินั้น. 

ถูกแล้ว. 

[๓๗๒] จักขายตนะจักเกิดขึ้นแก , สัตว์ใด โสตายตนะจักเกิดขึ้นแก , สัตว์นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า โสตายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด จักขายตนะจักเกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น. 

ถูกแล้ว. 

[๓๗๓] จักขายตนะชักเกิดขึ้นแก , สัตว์ใด ฆานายตนะจักเกิดขึ้นแก , สัตว์นั้นหรือ? 

สัตว์เหล่าใดเข้าถึงรูปาวจรภูมิแล้วชักปรินิพพาน จักขายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น 
แต่ฆานายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ จักขายตนะจักเกิดขึ้น และฆานายตนะก็จัก 
เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นนอกนี้. 

หรือว่า ฆานายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด จักขายตนะชักเกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น. 

ถูกแล้ว. 

[๓๗๔] จักขายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด รูปายตนะชักเกิดขึ้นแก , สัตว์นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 132 

หรือว่า รูปายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด จักขายตนะจักเกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น. 

ถูกแล้ว. 

(จักขายตนะชักเกิดขึ้นแก , สัตว์ใด มนายตนะและธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นเป็น 
เช่นเดียวกัน วาระเหล่านี้เหมือนกันทั้งสองวาระ) 

[๓๗๕] จักขายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด ชัมมายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า ชัมมายตนะจักเกิดขึ้นแก , สัตว์ใด จักขายตนะชักเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น. 

สัตว์เหล่าใดเข้าถึงอรูปภูมิแล้วชักปรินิพพาน ชัมมายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น 
แต่จักขายตนะชักเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นก็หาไม , ธัมมายตนะชักเกิดขึ้น และจักขายตนะก็จัก 
เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น นอกนี้. 

[๓๗๖] ฆานายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด รูปายตนะชักเกิดขึ้นแก , สัตว์นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า รูปายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด ฆานายตนะจักเกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น. 

สัตว์เหล่าใดเข้าถึงรูปาวจรภูมิแล้วชักปรินิพพาน รูปายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น 
แต่ฆานายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม , รูปายตนะจักเกิดขึ้น และฆานายตนะก็จักเกิดขึ้น 
แก , สัตว์เหล่านั้น นอกนี้. 

[๓๗๗] ฆานายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด มนายตนะ ฯลฯ ชัมมายตนะชักเกิดขึ้น 
แก , สัตว์นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า ชัมมายตนะจักเกิดขึ้นแก , สัตว์ใด ฆานายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น. 

สัตว์เหล่าใดเข้าถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แล้วจักปรินิพพาน ชัมมายตนะจักเกิดขึ้น 
แก , สัตว์เหล่านั้น แต่ฆานายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ ชัมมายตนะจักเกิดขึ้น และ 
ฆานายตนะก็จักเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น นอกนี้. 

[๓๗๘] รูปายตนะชักเกิดขึ้นแก , สัตว์ใด มนายตนะ ฯลฯ ชัมมายตนะจักเกิดขึ้น 
แก , สัตว์นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 133 

หรือว่า ธมมายตนะจักเกิดขึ้นแก , สัตว์ใด รูปายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น. 

สัตว์เหล่าใดเข้าถึงอรูปภูมิแล้วชักปรินิพพาน ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น 
แต่รูปายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ ธัมมายตนะชักเกิดขึ้น และรูปายตนะก็จักเกิดขึ้น 
แก , สัตว์เหล่านั้น นอกนี้. 

[๓๗๙] มนายตนะจักเกิดขึ้นแก , สัตว์ใด ธัมมายตนะชักเกิดขึ้นแก , สัตว์นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า ชัมมายตนะจักเกิดขึ้นแก , สัตว์ใด มนายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น. 

ถูกแล้ว. 

[๓๘๐] จักขายตนะจักเกิดขึ้นในภูมิใด. 

[๓๘๑] จักขายตนะจักเกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด โสตายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ 
นั้นในภูมินั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า โสตายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด จักขายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น 

1 "! 

ณภูมินิ'น. 

ถูกแล้ว. 

[๓๘๒] ชักขายตนะจักเกิดขึนแก'สัตว์ใดในภูมิใด ฆานายตนะจักเกิดขึนแก่สัตว์ 
นั้นในภูมินั้นหรือ? 

จักขายตนะชักเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นรูปาวจรสัตว์แต่ฆานายตนะ 
จักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ จักขายตนะจักเกิดขึ้น และฆานายตนะก็จักเกิดขึ้น 
แก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นกามาวจรสัตว์. 

หรือว่า ฆานายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด จักขายตนะจักเกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น 

111 '2 
ฌภูมน'น. 

ถูกแล้ว. 

[๓๘๓] จักขายตนะชักเกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด รูปายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น 
ในภูมินั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 134 

หรือว่า รูปายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด จักขายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น 
ในภูมินั้น. 

รูปายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ แต่จักขายตนะ 
จักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ รูปายตนะชักเกิดขึ้น และจักขายตนะก็จักเกิดขึ้น 
แก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ์ ๕. 

[๓๘๔] จักขายตนะชักเกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด มนายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น 
ในภูมินั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า มนายตนะจักเกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด จักขายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น 
ณภูมีนน. 

มนายตนะชักเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอรูปสัตว์แต่จักขายตนะ 
จักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ มนายตนะชักเกิดขึ้น และจักขายตนะก็จักเกิดขึ้น 
แก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ์๕. 

[๓๘๕] จักขายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ 
นั้นในภูมินั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า ธัมมายตนะชักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด จักขายตนะจักเกิดขึ้นแก , สัตว์ 
นั้นในภูมินั้น. 

ธัมมายตนะชักเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ 
แต่จักขายตนะจักเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ ธัมมายตนะชักเกิดขึ้นและจักขายตนะ 
ก็จักเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ์๕. 

[๓๘๖] ฆานายตนะจักเกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด รูปายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น 
ในภูมินั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า รปายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภมิใด ฆานายตนะจักเกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 135 

รูปายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นรูปาวจรสัตว์แต่ฆานายตนะ 
จักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม , รูปายตนะชักเกิดขึ้น และฆานายตนะก็จักเกิดขึ้นแก่ 
สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นกามาวจรสัตว์. 

[๓๘๗] ฆานายตนะจักเกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด มนายตนะ ฯลฯ ธ'มมายตนะ 
ชักเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 


ถกแล้ว. 

... ^^ 10 , 0 ,^ 10 ,, 

หรือว่า ธัมมายตนะจักเกิดฃึนแก , สัตว์ใดในภูมิใด ฆานายตนะจักเกิดขึนแก่สัตว์ 

นั้นในภูมินั้น. 

ธัมมายตนะชักเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นรูปาวจรสัตว์ อรูปาวจรสัตว์ 
แต่ฆานายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นในภูมินั้นก็หาไม่ ธัมมายตนะจักเกิดขึ้น และฆานายตนะก็ 
จักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นกามาวจรสัตว์. 

[๓๘๘] รูปายตนะจักเกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด มนายตนะชักเกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น 
ในภูมินั้นหรือ? 

รูปายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ แต่มนายตนะ 
จักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม , รูปายตนะชักเกิดขึ้น และมนายตนะก็จะเกิดขึ้นแก , 
สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ์ ๕. 

หรือว่า มนายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด รูปายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น 
ในภูมินั้น. 

มนายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ แต่รูปายตนะชักเกิดขึ้น 
แก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ มนายตนะชักเกิดขึ้น และรูปายตนะก็จักเกิดขึ้นแก , สัตว์ 
เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ์ ๕. 

[๓๘๙] รูปายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด ธัมมายตนะชักเกิดขึ้นแก่สัตว์ 
นั้นในภูมินั้นหรือ? 


ถูกแล้ว. 

หรือว่า ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภมิใด รปายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 136 

ขัมมายตนะชักเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ แต่รูปายตนะ 
จักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ ชัมมายตนะจักเกิดขึ้น และรูปายตนะก็จักเกิดขึ้น 
แก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ์ ๕ ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์. 

[๓๙๐] มนายตนะจักเกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น 
ในภูมินั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า ขัมมายตนะจักเกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด มนายตนะชักเกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น 
ฌภูมีนน. 

ธัมมายตนะชักเกิดขึ้นแก , สัตว์นั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์แต่มนายตนะจักเกิดขึ้น 
แก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ ขัมมายตนะชักเกิดขึ้น และมนายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ 
เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ์๔ ซึ่งมีขันธ์๕. 

[๓๙๑] จักขายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด โสตายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น 
หรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า โสตายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใด ชักขายตนะชักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น. 

ถูกแล้ว. 

[๓๙๒] จักขายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด ฆานายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น 
หรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า ฆานายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใด จักขายตนะชักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น. 

สัตว์เหล่าใดเข้าถึงรูปาวจรภูมิแล้วจักปรินิพพาน ฆานายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ 
เหล่านั้น แต่จักขายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ ฆานายตนะชักไม่เกิดขึ้น และ 
จักขายตนะก็จักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งเกิดในภพครั้งสุดท้าย ซึ่งเข้าถึงอรูปภูมิแล้ว 
จักปรินิพพาน. 

[๓๙๓] จักขายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใด รูปายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น 
หรือ? 

ถูกแล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 137 

หรือว่า รูปายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใด ชักขายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น. 

ถูกแล้ว. 

[๓๙๔] จักขายตนะชักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใด มนายตนะ ฯลฯ ธ'มมายตนะจัก 
ไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นหรือ? 

สัตว์เหล่าใดเข้าถึงอรูปภูมิแล้วชักปรินิพพาน จักขายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น 
แต่ธัมมายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ จักขายตนะจักไม่เกิดขึ้น และธมมายตนะ 
ก็ชักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งเกิดในภพครั้งสุดท้าย. 

หรือว่า ธัมมายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด จักขายตนะชักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น. 

ถูกแล้ว. 

[๓๙๕] ฆานายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใด รูปายตนะจักไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น 
หรือ? 

สัตว์เหล่าใดเข้าถึงรูปาวจรภูมิแล้วชักปรินิพพาน ฆานายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่า 
นั้น แต่รูปายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม , ฆานายตนะจักไม , เกิดขึ้นและรูปายตนะก็ 
จักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งเกิดในภพครั้งสุดท้าย ซึ่งเข้าถึงอรูปภูมิแล้วจักปรินิพพาน. 

หรือว่า รูปายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใด ฆานายตนะชักไม , เกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น. 

ถูกแล้ว. 

[๓๙๖] ฆานายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด มนายตนะ ฯลฯ ธัมมายตนะ จักไม , 

เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นหรือ? 

สัตว์เหล่าใดเข้าถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แล้วจักปรินิพพาน ฆานายตนะจักไม่เกิดขึ้น 
แก , สัตว์เหล่านั้น แต่ธัมมายตนะชักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นก็หาไม , ฆานายตนะจักไม่เกิดขึ้น 

และธัมมายตนะก็จักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งเกิดในภพครั้งสุดท้าย. 

รั้ 1 "' นั้^ 3 , 

หรือว่า ธัมมายตนะชักไม , เกิดขึนแก่สัตว์ใด ฆานายตนะจักไม่เกิดขึนแก'สัตว์ 

นั้น. 

ถูกแล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 138 

[๓๙๗] รูปายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด มนายตนะ ฯลฯ ธ'มมายตนะจักไม่เกิด 
ขึ้นแก่สัตว์นั้นหรือ? 

สัตว์เหล่าใดเข้าถึงอรูปภูมิแล้วจักปรินิพพาน รูปายตนะจักไม , เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น 
แต่ชัมมายตนะชักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ รูปายตนะจักไม่เกิดขึ้น และธมมายตนะ 
ก็จักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ซึ่งเกิดในภพครั้งสุดท้าย. 

หรือว่า ธัมมายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด รูปายตนะชักไม , เกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น? 

ถูกแล้ว. 

[๓๙๘] มนายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด ธัมมายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น 
หรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า ธัมมายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด มนายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น. 

ถูกแล้ว. 

[๓๙๙] จักขายตนะจักไม่เกิดขึ้นในภูมิใด. 

[๔๐๐] จักขายตนะ จักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด โสตายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก , 

สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า โสตายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด จักขายตนะจักไม่เกิดขึ้น 
แก , สัตว์นั้นในภูมินั้น. 

ถูกแล้ว. 

[๔๐๑] จักขายตนะ จักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด ฆานายตนะจักไม่เกิดขึ้น 
แก , สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า ฆานายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด ชักขายตนะจักไม่เกิดขึ้น 
แก , สัตว์นั้นในภูมินั้น. 

ฆานายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นรูปาวจรสัตว์ แต่จักขายตนะ 
จักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม , ฆานายตนะจักไม , เกิดขึ้น และจักขายตนะก็จักไม่ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 139 

เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเกิดในภพครั้งสุดท้าย ในปัญจโวการภูมิ ซึ่งเป็นอสัญญ 
สัตว์ ซึ่งเป็นอรูปสัตว์. 

[๔๐๒] จักขายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด รูปายตนะชักไม่เกิดขึ้นแก่ 
สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

จักขายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ แต่รูปายตนะ 
จักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม , จักขายตนะชักไม่เกิดขึ้น และรูปายตนะก็จักไม่ 
เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเกิดในภพครั้งสุดท้าย ในปัญจโวการภูมิ ซึ่งเป็นอรูปสัตว์. 

หรือว่า รูปายตนะชักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด จักขายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก , 

สัตว์นั้นในภูมินั้น. 

ถูกแล้ว. 

[๔๐๓] จักขายตนะ จักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด มนายตนะชักไม , เกิดขึ้นแก่ 
สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

จักขายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ แต่มนายตนะจัก 
ไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ จักขายตนะจักไม่เกิดขึ้นและมนายตนะก็จักไม , เกิดขึ้น 
แก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นป้จฉิมภวิกสัตว์ ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์. 

หรือว่า มนายตนะชักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด จักขายตนะจักไม่เกิดขึ้น 
แก , สัตว์นั้นในภูมินั้น? 

ถูกแล้ว. 

[๔๐๔] จักขายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด ชัมมายตนะจักไม่เกิดขึ้น 
แก , สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

จักขายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ 
แต่ธัมมายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ จักขายตนะจักไม่เกิดขึ้น และธมมายตนะ 
ก็จักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์. 

หรือว่า ชัมมายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด จักขายตนะชักไม่เกิดขึ้นแก่ 
สัตว์นั้นในภูมินั้น. 

ถูกแล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 140 

[๔๐๕] ฆานายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด รูปายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่ 
สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

ฆานายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นรูปาวจรสัตว์ แต่รูปายตนะ 
จักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม , ฆานายตนะจักไม , เกิดขึ้น และรูปายตนะก็จักไม , 
เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ในป้ญจโวการภูมิ ซึ่งเป็นอรูปสัตว์. 

หรือว่า รูปายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด ฆานายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่ 
สัตว์นั้นในภูมินั้น. 

ถูกแล้ว. 

[๔๐๖] ฆานายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด มนายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่ 
สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

ฆานายตนะ จักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นรูปาวจรสัตว์ อรูปาวจรสัตว์ 
แต่มนายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม , ฆานายตนะจักไม่เกิดขึ้น และ 
มนายตนะก็จักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์. 

หรือว่า มนายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด ฆานายตนะจักไม , เกิดขึ้นแก่ 
สัตว์นั้นในภูมินั้น. 

ถูกแล้ว. 

[๔๐๗] ฆานายตนะ จักไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด ธัมมายตนะชักไม , เกิดขึ้น 
แก , สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

ฆานายตนะ จักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นรูปาวจรสัตว์ อรูปาวจรสัตว์ 
แต่ธัมมายตนะชักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม , ฆานายตนะชักไม , เกิดขึ้น และ 
ชัมมายตนะก็จักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์. 

หรือว่า ธัมมายตนะชักไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด ฆานายตนะจักไม่เกิดขึ้น 
แก , สัตว์นั้นในภูมินั้น. 

ถูกแล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 141 

[๔๐๘] รูปายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด มนายตนะจักไม , เกิดขึ้นแก่ 
สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

รูปายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ แต่มนายตนะจักไม่ 
เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม , รูปายตนะจักไม่เกิดขึ้น และมนายตนะก็จักไม , เกิดขึ้น 
แก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์. 

หรือว่า มนายตนะชักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด รูปายตนะจักไม , เกิดขึ้นแก , 

สัตว์นั้นในภูมินั้น. 

มนายตนะชักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ แต่รูปายตนะ 
จักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม , มนายตนะจักไม่เกิดขึ้น และรูปายตนะก็จักไม่ 
เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์. 

[๔๐๙] รูปายตนะชักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด ธัมมายตนะชักไม่เกิดขึ้นแก่ 
สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

รูปายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ แต่ธัมมายตนะชัก 
ไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ รูปายตนะจักไม่เกิดขึ้น และธัมมายตนะก็จักไม่ 
เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์. 

หรือว่า ธัมมายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด รูปายตนะชักไม , เกิดขึ้นแก่ 
สัตว์นั้นในภูมินั้น? 

ถูกแล้ว. 

[๔๑๐] มนายตนะ จักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด ชัมมายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก , 

สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

มนายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ แต่ธัมมายตนะ 
จักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม , มนายตนะจักไม่เกิดขึ้นและธัมมายตนะก็ชักไม่ 
เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์. 

หรือว่า ชัมมายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด มนายตนะชักไม , เกิดขึ้นแก่ 
สัตว์นั้นในภูมินั้น. 

ถูกแล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 142 

[๔๑๑] จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์ใด โสตายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์นั้น 
หรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า โสตายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใด จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ 
นั้น? 

โสตายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้น คือสัตว์ทั้งหมดที่กำลังจุติอยู่ สัตว์ไม่มีจักษุ 
ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ แต่ชักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ โสตายตนะเคยเกิดขึ้นแล้ว 
และชักขายตนะก็ย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีจักษุ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่. 

[๔๑๒] ชักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด ฆานายตนะ ฯลฯ รูปายตนะ มนายตนะ 
ธัมมายตนะ เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า ธัมมายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใด จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น. 

ธัมมายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้น คือสัตว์ทั้งหมดที่กำลังจุติอยู่ สัตว์ไม่มีจักขุ 
ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ แต่ชักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ ธัมมายตนะเคยเกิดขึ้นแล้ว 
และชักขายตนะก็ย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีจักขุ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่. 

[๔๑๓] ฆานายตนะย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์ใด รูปายตนะ ฯลฯ มนายตนะ ธ'มมายตนะ 
เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า ธัมมายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด ฆานายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น. 

ธัมมายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้น คือสัตว์ทั้งหมดที่กำลังจุติอยู่ ซึ่งเป็นสัตว์ 
ไม่มีฆานะ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ แต่ฆานายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ ธ'มมายตนะ 
เคยเกิดขึ้นแล้ว และฆานายตนะก็ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีฆานะ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่. 

[๔๑๔] รูปายตนะย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์ใด มนายตนะ ฯลฯ ธ'มมายตนะเคย 
เกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 143 

หรือว่า ธัมมายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด รูปายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น. 

ธัมมายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้น คือสัตว์ทั้งหมดที่กำลังจุติอยู่ ซึ่งเป็น 
อรูปสัตว์ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ แต่รูปายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม , ธัมมายตนะเคย 
เกิดขึ้นแล้ว และรูปายตนะก็ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งเป็นสัตว์มีรูป ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่. 
[๔๑๕] มนายตนะย่อมเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใด ชัมมายตนะเคยเกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น 


หรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า ชัมมายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด มนายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น. 

ธัมมายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้น คือสัตว์ทั้งหมดที่กำลังจุติอยู่ ซึ่งไม่มีจิต 
ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ แต่มนายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ ธัมมายตนะเคยเกิดขึ้นแล้ว 
และมนายตนะก็ย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ซึ่งเป็นสัตว์มีจิต ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่. 

[๔๑๖] จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นในภูมิใด. 

[๔๑๗] จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด โสตายตนะเคยเกิดขึ้นแล้ว 
แก , สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงชั้นสุทธาวาส แต่ 
โสตายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ จักขายตนะย่อมเกิดขึ้น และ 


โสตายตนะก็เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีจักขุ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ นอกนี้. 

หรือว่า โสตายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใดในภูมิใด จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก , 

สัตว์นั้นในภูมินั้น. 

โสตายตนะเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติจากปัญจโวการภูมิ สัตว์ที่ 
ไม , มีจักขุ ที่กำลังเข้าถึงกามาวจรภูมิ แต่จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม , 
โสตายตนะเคยเกิดขึ้นแล้ว และชักขายตนะ ก็ย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีจักขุ 
ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่. 

[๔๑๘] จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด ฆานายตนะเคยเกิดขึ้นแล้ว 
แก , สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 144 

จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงรูปาวจรภูมิ แต่ 
ฆานายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ จักขายตนะย่อมเกิดขึ้น และ 
ฆานายตนะก็เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีจักษุ ที่กำลังเข้าถึงกามาวจรภูมิ. 

หรือว่า ฆานายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใดในภูมิใด ชักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก , 

สัตว์นั้นในภูมินั้น. 

ฆานายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติจากกามาวจรภูมิ ซึ่ง 
ไม , มีจักขุ ที่กำลังเข้าถึงกามาวจรภูมิ แต่จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม , 
ฆานายตนะเคยเกิดขึ้นแล้ว และชักขายตนะ ก็ย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีจักขุ 
ที่กำลังเข้าถึงกามาวจรภูมิ. 

[๔๑๙] จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด รูปายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก , 

สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงชั้นสุทธาวาส แต่ 
รูปายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม , ชักขายตนะย่อมเกิดขึ้น และ 
รูปายตนะก็เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีจักขุ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ นอกนี้. 

หรือว่า รูปายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใดในภูมิใด ชักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก , 

สัตว์นั้นในภูมินั้น. 

รูปายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติจากปัญจโวการภูมิ ซึ่ง 
ไม , มีจักขุ ที่กำลังเข้าถึงกามาวจรภูมิ ที่เป็นอสัญญสัตว์ แต่ชักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์ 
เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม , รูปายตนะเคยเกิดขึ้นแล้ว และจักขายตนะก็ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ 
เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีจักขุ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่. 

[๔๒๐] จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด มนายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่ 
สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงชั้นสุทธาวาส แต่ 
มนายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ จักขายตนะย่อมเกิดขึ้น และ 
มนายตนะก็เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีจักขุ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ นอกนี้. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 145 

หรือว่า มนายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใดในภูมิใด จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก , 

สัตว์นั้นในภูมินั้น. 

มนายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติจากปัญจโวการภูมิ ซึ่ง 
ไม , มีจักขุ ที่กำลังเข้าถึงกามาวจรภูมิ ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ แต่จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น 
ในภูมินั้นก็หาไม่ มนายตนะเคยเกิดขึ้นแล้ว และจักขายตนะก็ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นใน 
ภูมินั้น ซึ่งมีจักขุ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่. 

[๔๒๑] ชักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด ธัมมายตนะเคยเกิดขึ้นแล้ว 
แก , สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงชั้นสุทธาวาส แต่ 
ธัมมายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ จักขายตนะย่อมเกิดขึ้น และ 
ธัมมายตนะก็เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีจักขุ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ นอกนี้. 

หรือว่า ธัมมายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใดในภูมิใด จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก , 

สัตว์นั้นในภูมินั้น. 

ธัมมายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น คือสัตว์นั้งหมดที่กำลังจุติอยู่ ซึ่ง 
ไม , มีจักขุ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ แต่ชักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ 
ธัมมายตนะเคยเกิดขึ้นแล้ว และจักขายตนะ ก็ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีจักขุ 
ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่. 

[๔๒๒] ฆานายตนะย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด รูปายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก , 

สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 


ถูกแล้ว. 

หรือว่า รูปายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใดในภูมิใด ฆานายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่ 
สัตว์นั้นในภูมินั้น. 

รูปายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติจากกามาวจรภูมิ ซึ่ง 
ไม่มีฆานะ ที่กำลังเข้าถึงชั้นกามาวจรภมิ ซึ่งเป็นรปาวจรสัตว์ แต่ฆานายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 146 

เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม , รูปายตนะเคยเกิดขึ้นแล้ว และฆานายตนะก็ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ 
เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีฆานะ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่. 

[๔๒๓] ฆานายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด มนายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่ 
สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 


ถูกแล้ว. 

หรือว่า มนายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใดในภูมิใด ฆานายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่ 
สัตว์นั้นในภูมินั้น. 


มนายตนะเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติจากกามาวจรภูมิ ซึ่งไม่มี 


ฆานะ ที่กำลังเข้าถึงกามาวจรภูมิ ซึ่งเป็นรูปาวจรสัตว์ ซึ่งเป็นอรูปาวจรสัตว์ แต่ฆานายตนะ 
ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ มนายตนะเคยเกิดขึ้นแล้ว และฆานายตนะก็ย่อม 
เกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีฆานะ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่. 

[๔๒๔] ฆานายตนะย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด ธัมมายตนะเคยเกิดขึ้นแล้ว 
แก , สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 


ถูกแล้ว. 

หรือว่า ธัมมายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใดในภูมิใด ฆานายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่ 
สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น. 


ธัมมายตนะเคยเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น คือสัตว์ทั้งหมดที่กำลังจุติอยู่ ซึ่งไม่มี 
ฆานะ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ แต่ฆานายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ ธัมมายตนะ 
เคยเกิดขึ้นแล้ว และฆานายตนะก็ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีฆานะ ที่กำลัง 
เกิดขึ้นอยู่. 

[๔๒๕] รูปายตนะย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด มนายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก , 

สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

รูปายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงชั้นสุทธาวาส ที่กำลังเข้า 
ถึงอสัญญสัตตภูมิ แต่มนายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม , รูปายตนะย่อม 
เกิดขึ้น และมนายตนะก็เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงปัญจโวการภูมิ 
นอกนี้. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 147 

หรือว่า มนายตนะ เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใดในภูมิใด รูปายตนะย่อมเกิดขึ้นแก , 

สัตว์นั้นในภูมินั้น. 

มนายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติจากปัญจโวการภูมิ ซึ่ง 
เป็นอรูปสัตว์ แต่รูปายตนะย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ มนายตนะเคยเกิดขึ้น 
แล้ว และรูปายตนะก็ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงปัญจโวการภูมิ. 

[๔๒๖] รูปายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด ธัมมายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่ 
สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

รูปายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงชั้นสุทธาวาส แต่ 
ธัมมายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ รูปายตนะย่อมเกิดขึ้น และ 
ธัมมายตนะก็เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีรูป ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ นอกนี้. 

หรือว่า ธัมมายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใดในภูมิใด รูปายตนะย่อมเกิดขึ้นแล้ว 
แก , สัตว์นั้นในภูมินั้น. 

ธัมมายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด ซึ่งไม่มี 
รูป ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ แต่รูปายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ ธมมายตนะ 
เคยเกิดขึ้นแล้ว และรูปายตนะก็ย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีรูป ที่กำลังเกิดอยู่. 

[๔๒๗] มนายตนะย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด ธัมมายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่ 


สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

มนายตนะย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงชั้นสุทธาวาส แต่ 
ธัมมายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ มนายตนะย่อมเกิดขึ้น และ 
ธัมมายตนะก็เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีจิต ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ นอกนี้. 

หรือว่า ธ'มมายตนะ เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใดในภูมิใด มนายตนะย่อมเกิดขึ้น 
แก , สัตว์นั้นในภูมินั้น. 

ธัมมายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด ซึ่งไม , มีจิต 
ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ แต่มนายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ ธ'มมายตนะเคย 
เกิดขึ้นแล้ว และมนายตนะ ก็ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีจิต ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 148 

[๔๒๘] ชักขายตนะย่อมไม , เกิดขึ้นแก , สัตว์ใด โสตายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก , 

สัตว์นั้นหรือ? 

เคยเกิดขึ้นแล้ว. 

หรือว่า โสตายตนะไม , เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด ชักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่ 
สัตว์นั้น. 

ไม่มี. 

[๔๒๙] ชักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด ฆานายตนะ ฯลฯ รูปายตนะ 
มนายตนะ ธัมมายตนะ ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์นั้นหรือ? 

เคยเกิดขึ้นแล้ว. 

หรือว่า ธัมมายตนะไม , เกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด ชักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ 
นั้น. 

ไม่มี. 

[๔๓๐] ฆานายตนะ ฯลฯ รูปายตนะ มนายตนะ ย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใด 
ชัมมายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์นั้นหรือ? 

เคยเกิดขึ้นแล้ว. 

หรือว่า ธัมมายตนะไม , เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใด มนายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ 
นั้น. 

ไม่มี. 

[๔๓๑] ชักขายตนะ ย่อมไม , เกิดขึ้นในภูมิใด. 

[๔๓๒] ชักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด โสตายตนะไม , เคยเกิดขึ้น 
แล้วแก , สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

ชักขายตนะย่อมไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติจากปัญจโวการภูมิ ซึ่ง 
ไม่มีจักขุ ที่กำลังเข้าถึงกามาวจรภูมิ แต่โสตายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็ 
หาไม่ ชักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้น และโสตายตนะก็ไม , เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น 
ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในชั้นสุทธาวาส ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ ซึ่งเป็นอรูปสัตว์. 

หรือว่า โสตายตนะไม , เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใดในภูมิใด ชักขายตนะย่อมไม , 

เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นในภูมินั้น. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 149 

โสตายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงชั้นสุทธาวาส 
แต่จักขายตนะย่อมไม , เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ โสตายตนะไม , เคยเกิดขึ้นแล้ว 
และจักขายตนะ ก็ย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจ ะปรินิพพานอยู่ในชั้นสุทธาวาส 
ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ ซึ่งเป็นอรูปสัตว์. 

[๔๓๓] จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด ฆานายตนะไม , เคยเกิดขึ้น 
แล้วแก , สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

จักขายตนะย่อมไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติจากกามาวจรภูมิ ซึ่ง 
ไม่มีจักขุ ที่กำลังเข้าถึงกามาวจรภูมิ แต่ฆานายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น 
ก็หาไม่ จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้น และฆานายตนะก็ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่ง 
กำลังจุติจากรูปาวจรภูมิ ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ ซึ่งเป็นอรูปสัตว์. 

หรือว่า ฆานายตนะไม , เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใด ในภูมิใด จักขายตนะไม , เคย 
เกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์นั้นในภูมินั้น? 

ฆานายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงรูปาวจรภูมิ 
แต่ชักขายตนะย่อมไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ ฆานายตนะไม , เคยเกิดขึ้นแล้ว 
และชักขายตนะก็ย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติจากรูปาวจรภูมิ ซึ่งเป็น 
อสัญญสัตว์ ซึ่งเป็นอรูปสัตว์. 

[๔๓๔] ชักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด รูปายตนะไม่เคยเกิดขึ้น 
แล้วแก'สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

จักขายตนะย่อมไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติจากปัญจโวการภูมิ 
ซึ่งไม่มีจักขุ ที่กำลังเข้าถึงกามาวจรภูมิ ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ แต่รูปายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก , 
สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ จักขายตนะย่อมไม , เกิดขึ้น และรูปายตนะก็ไม่เคยเกิดขึ้นแล้ว 
แก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในชั้นสุทธาวาส ซึ่งเป็นอรูปสัตว์. 

หรือว่า รูปายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด ในภูมิใด ชักขายตนะย่อมไม่ 
เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นในภูมินั้น. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 150 

รูปายตนะไม , เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงชั้นสุทธาวาส 
แต่จักขายตนะย่อมไม , เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ รูปายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้ว 
และจักขายตนะ ก็ย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจ ะปรินิพพานอยู่ในชั้นสุทธาวาส 


ซึ่งเป็นอรูปสัตว์. 

[๔๓๕] จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด มนายตนะไม่เคยเกิดขึ้น 
แล้วแก , สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

จักขายตนะย่อมไม , เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติจากป้ญจโวการภูมิ 
ซึ่งไม่มีจักขุ ที่กำลังเข้าถึงกามาวจรภูมิ ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ แต่มนายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่ 
สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ ชักขายตนะย่อมไม , เกิดขึ้นและมนายตนะก็ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่ 
สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในชั้นสุทธาวาส ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์. 

หรือว่า มนายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด ในภูมิใด จักขายตนะย่อมไม่ 
เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นในภูมินั้น. 

มนายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงชั้นสุทธาวาส 


แต่ชักขายตนะย่อมไม , เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ มนายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้ว 


และชักขายตนะ ก็ย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจ ะปรินิพพานอยู่ในชั้นสุทธาวาส 


ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์. 

[๔๓๖] จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด ธัมมายตนะไม่เคยเกิดขึ้น 
แล้วแก , สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

จักขายตนะย่อมไม , เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด ซึ่งไม่มีจักขุ 
ที่กำลังเกิดอยู่ แต่ธัมมายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ จักขายตนะ 
ย่อมไม่เกิดขึ้นและธัมมายตนะก็ไม , เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพาน 
อยู่ในชั้นสุทธาวาส. 

หรือว่า ธัมมายตนะไม , เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใด ในภูมิใด จักขายตนะย่อมไม่ 
เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นในภูมินั้น. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 151 

ธัมมายตนะไม , เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงชั้นสุทธาวาส 
แต่จักขายตนะย่อมไม , เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ ธัมมายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้ว 
และชักขายตนะ ก็ย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจ ะปรินิพพานอยู่ในชั้นสุทธาวาส. 

[๔๓๗] ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด รูปายตนะไม่เคยเกิดขึ้น 
แล้วแก , สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติจากกามาวจรภูมิ ซึ่ง 
ไม่มีฆานะ ที่กำลังเข้าถึงกามาวจรภูมิ ซึ่งเป็นรูปาวจรสัตว์แต่รูปายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก , 
สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม , ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นและรูปายตนะก็ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก , 
สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งอยู่ในชั้นสุทธาวาส ซึ่งเป็นอรูปสัตว์. 

หรือว่า รูปายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด ในภูมิใด ฆานายตนะย่อมไม่ 
เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นในภูมินั้น. 

ถูกแล้ว. 

[๔๓๘] ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด มนายตนะไม่เคยเกิดขึ้น 
แล้วแก , สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

ฆานายตนะย่อมไม่เคยเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติจากกามาวจรภูมิ 
ซึ่งไม่มีฆานะ ที่กำลังเข้าถึงกามาวจรภูมิ ซึ่งเป็นรูปาวจรสัตว์ อรูปาวจรสัตว์ แต่มนายตนะ 
ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม , ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นและมนายตนะ 
ก็ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งอยู่ในชั้นสุทธาวาส ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์. 

หรือว่า มนายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใด ในภูมิใด ฆานายตนะย่อมไม่ 
เกิดขึ้นแก , สัตว์นั้นในภูมินั้น. 

ถูกแล้ว. 

[๔๓๙] ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด ธัมมายตนะไม , เคยเกิดขึ้น 
แล้วแก่สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น คือสัตว์ทั้งหมดที่กำลังจุติอยู่ ซึ่ง 
ไม่มีฆานะ ที่กำลังเกิดขึ้นอย่ แต่ธัมมายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภมินั้นก็หาไม่ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 152 

ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นและธัมมายตนะก็ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งอยู่ 
ในชั้นสุทธาวาส. 

หรือว่า ธัมมายตนะไม , เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใด ในภูมิใด ฆานายตนะย่อม 
ไม่เกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์นั้นในภูมินั้น. 

ถูกแล้ว. 

[๔๔๐] รูปายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด มนายตนะไม่เคยเกิดขึ้น 
แล้วแก , สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

รูปายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติจากปัญจโวการภูมิ ซึ่ง 
เป็นอรูปสัตว์ แต่มนายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม , รูปายตนะย่อม 
ไม่เกิดขึ้นและมนายตนะก็ไม , เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ 
ในชั้นสุทธาวาส ซึ่งกำลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิ. 

หรือว่า มนายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใดในภูมิใด รูปายตนะไม่เคยเกิดขึ้น 
แล้วแก่สัตว์นั้นในภูมินั้น. 

มนายตนะไม , เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงชั้นสุทธาวาส 
ซึ่งกำลังเข้าถึงอสัญญสัตตภูมิ แต่รูปายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ 
มนายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้ว และรูปายตนะก็ย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะ 
ปรินิพพานอยู่ในชั้นสุทธาวาส ซึ่งกำลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิ. 

[๔๔๑] รูปายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด ธัมมายตนะไม่เคยเกิดขึ้น 
แล้วแก , สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

รูปายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่นั้งหมด ซึ่งไม่มีรูป 
ที่กำลังเกิดอยู่ แต่ธัมมายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม , รูปายตนะ 
ย่อมไม่เกิดขึ้นและธัมมายตนะก็ไม , เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพาน 
อยู่ในชั้นสุทธาวาส. 

หรือว่า ธัมมายตนะไม , เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใดในภูมิใด รูปายตนะย่อมไม่ 
เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นในภูมินั้น. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 153 

ธัมมายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงชั้นสุทธาวาส 
แต่รูปายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ ธัมมายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้ว และ 
รูปายตนะก็ย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในชั้นสุทธาวาส. 

[๔๔๒] มนายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด ธัมมายตนะไม่เคยเกิดขึ้น 
แล้วแก , สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

มนายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด ซึ่งไม่มีจิต 
ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ แต่ธัมมายตนะย่อมไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ มนายตนะ 
ย่อมไม่เกิดขึ้น และธัมมายตนะก็ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพาน 
อยู่ในชั้นสุทธาวาส. 

หรือว่า ธัมมายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใดในภูมิใด มนายตนะย่อมไม่ 
เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นในภูมินั้น. 

ธัมมายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงชั้นสุทธาวาส 
แต่มนายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ ธัมมายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้ว แล5 
มนายตนะ ก็ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจ ะปรินิพพานอยู่ในชั้นสุทธาวาส. 

[๔๔๓] จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์ใด โสตายตนะชักเกิดขึ้นแก , สัตว์นั้นหรือ? 

จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ที่กำลังเข้าถึงปัญจโวการ 
ภูมิ และแก , สัตว์เหล่านั้นซึ่งเข้าถึงอรูปภูมิแล้วชักปรินิพพานที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ แต่โสตายตนะ 
ชักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ ชักขายตนะย่อมเกิดขึ้น และโสตายตนะก็ชักเกิดขึ้นแก , สัตว์ 
เหล่านั้น ซึ่งมีจักขุ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ นอกนี้. 

หรือว่า โสตายตนะชักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด ชักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น. 

โสตายตนะชักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด ซึ่งไม่มีจักขุ ที่กำลังเกิดขึ้น 
อยู่ แต่ชักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม , โสตายตนะชักเกิดขึ้น และชักขายตนะ 
ก็ย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีจักขุที่กำลังเกิดขึ้นอยู่. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 154 

[๔๔๔] จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์ใด ฆานาตนะจักเกิดขึ้นแก , สัตว์นั้นหรือ? 

จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งเป็นป้จฉิมภวิกสัตว์ที่กำลังเข้าถึงปัญจโวการ 
ภูมิ และแก , สัตว์เหล่านั้นซึ่งเข้าถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แล้วจักปรินิพพาน ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ 
แต่ฆานายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นและฆานายตนะก็จัก 
เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีจักขุ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ นอกนี้. 

หรือว่า ฆานายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น. 

ฆานายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด ซึ่งไม่มีจักขุ แต่ 
จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ ฆานายตนะจักเกิดขึ้น และจักขายตนะย่อมไม่ 
เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นซึ่งมีจักขุ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่. 

[๔๔๕] จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์ใด รูปายตนะจักเกิดขึ้นแก , สัตว์นั้นหรือ? 

จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ที่กำลังเข้าถึงปัญจโวการ 
ภูมิ และแก , สัตว์เหล่านั้นซึ่งเข้าถึงอรูปภูมิ แล้วจักปรินิพพาน ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ แต่รูปายตนะ 
จักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ ชักขายตนะย่อมเกิดขึ้น และรูปายตนะก็จักเกิดขึ้นแก , สัตว์ 
เหล่านั้น ซึ่งมีจักขุ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ นอกนี้. 

หรือว่า รูปายตนะชักเกิดขึ้นแก , สัตว์ใด จักขายตนะชักเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น. 

รูปายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด ซึ่งไม่มีจักขุ ที่กำลัง 
เกิดขึ้นอยู่ แต่ชักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นก็หาไม , รูปายตนะชักเกิดขึ้นและจักขายตน 
ก็ย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีจักขุ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่. 

[๔๔๖] จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด มนายตนะจักเกิดขึ้นแก , สัตว์นั้นหรือ? 

จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ที่กำลังเข้าถึงปัญจโวการ 
ภูมิ แต่มนายตนะชักเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นก็หาไม , ชักขายตนะย่อมเกิดขึ้น และมนายตนะก็ 
จักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีจักขุ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ นอกนี้. 

หรือว่า มนายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น. 

มนายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด ซึ่งไม่มีจักขุที่กำลังเกิดขึ้น 
อยู่ แต่จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ มนายตนะจักเกิดขึ้น และจักขายตนะ 
ก็ย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีจักขุ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 155 

[๔๔๗] จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์ใด ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นหรือ? 

จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ที่กำลังเข้าถึงปัญจโวการ 
ภูมิ แต่ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ จักขายตนะย่อมเกิดขึ้น และธมมายตนะ 
ก็ชักเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีจักขุ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ นอกนี้. 

หรือว่า ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแก , สัตว์ใด จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น. 

ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด ซึ่งไม่มีจักขุ ที่กำลัง 
เกิดขึ้นอยู่ แต่จักขายตนะก็ย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ ธัมมายตนะจักเกิดขึ้น และ 
จักขายตนะก็ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีจักขุ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่. 

[๔๔๘] ฆานายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด รูปายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นหรือ? 

ฆานายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ที่กำลังเข้าถึงกามาวจรภูมิ 
และแก่สัตว์เหล่านั้น ผู้เข้าถึงอรูปาวจรภูมิแล้วชักปรินิพพาน ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ แต่รูปายตนะชัก 
เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม , ฆานายตนะย่อมเกิดขึ้น และรูปายตนะก็จักเกิดขึ้นแก , สัตว์ 
เหล่านั้น ซึ่งมีฆานะ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ นอกนี้. 

หรือว่า รูปายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด ฆานายตนะจักเกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น. 

รูปายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด ซึ่งไม่มีฆานะ ที่กำลังเกิดขึ้น 
อยู่ แต่ฆานายตนะย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นก็หาไม , รูปายตนะจักเกิดขึ้น และฆานายตนะ 
ก็ย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีฆานะ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่. 

[๔๔๙] ฆานายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด มนายตนะจักเกิดขึ้นแก , สัตว์นั้นหรือ? 

ฆานายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ที่กำลังเข้าถึงกามาวจรภูมิ 
แต่มนายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ ฆานายตนะย่อมเกิดขึ้น และมนายตนะก็จัก 
เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีฆานะ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ นอกนี้. 

หรือว่า มนายตนะชักเกิดขึ้นแก , สัตว์ใด ฆานายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น. 

มนายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด ซึ่งไม่มีฆานะ ที่กำลัง 
เกิดขึ้นอยู่ แต่ฆานายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม , มนายตนะจักเกิดขึ้น และ 
ฆานายตนะก็ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีฆานะ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 156 

[๔๕๐] ฆานายตนะย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์ใด ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นหรือ? 

ฆานายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ที่กำลังเข้าถึงกามาวจร 
ภูมิ แต่ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ ฆานายตนะย่อมเกิดขึ้น และธมมายตน 
ก็จักเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีฆานะ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ นอกนี้. 

หรือว่า ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด ฆานายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น. 

ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด ซึ่งไม่มีฆานะ ที่กำลัง 
เกิดขึ้นอยู่ แต่ฆานายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม , ธัมมายตนะจักเกิดขึ้น และ 
ฆานายตนะก็ย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีฆานะที่กำลังเกิดขึ้นอยู่. 

[๔๕๑] รูปายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด มนายตนะจักเกิดขึ้นแก , สัตว์นั้นหรือ? 

รูปายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ที่กำลังเข้าถึงปัญจโวการ 
ภูมิ แต่มนายตนะชักเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นก็หาไม , รูปายตนะย่อมเกิดขึ้น และมนายตนะก็ 
จักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีรูป ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ นอกนี้. 

หรือว่า มนายตนะชักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด รูปายตนะย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น. 

มนายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด ซึ่งไม่มีรูปที่กำลังเกิดขึ้น 
อยู่ แต่รูปายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ มนายตนะจักเกิดขึ้น และรูปายตนะก็ 
ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีรูปที่กำลังเกิดขึ้นอยู่. 

[๔๕๒] รูปายตนะย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์ใด ธัมมายตนะชักเกิดขึ้นแก , สัตว์นั้นหรือ? 

รูปายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ที่กำลังเข้าถึงปัญจโวการ 
ภูมิ แต่ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ รูปายตนะย่อมเกิดขึ้น และธ'มมายตนะ 
ก็จักเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นซึ่งมีรูป ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ นอกนี้. 

หรือว่า ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแก , สัตว์ใด รูปายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น. 

ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด ซึ่งไม่มีรูป ที่กำลังเกิดอยู่ 
แต่รูปายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ ธัมมายตนะชักเกิดขึ้น และรูปายตนะก็ย่อม 
เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีรูปที่กำลังเกิดขึ้นอยู่. 

[๔๕๓] มนายตนะย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์ใด ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นหรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 157 

มนายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ แต่ 
ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ มนายตนะย่อมเกิดขึ้น และธัมมายตนะก็จักเกิดขึ้น 
แก , สัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีจิต ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่นอกนี้. 

หรือว่า ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแก , สัตว์ใด มนายตนะย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น? 

ธัมมายตนะชักเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด ซึ่งไม , มีจิต ที่กำลังเกิดอยู่ 
แต่มนายตนะย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นและมนายตนะก็ย่อมเกิด 
ขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีจิต ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่. 

[๔๕๔] จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นในภูมิใด ฯลฯ 

[๔๕๕] จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด โสตายตนะจักเกิดขึ้นแก , สัตว์ 
นั้น ในภูมินั้นหรือ? 

จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ที่กำลังเข้าถึง 
ปัญจโวการภูมิ แต่โสตายตนะชักเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ จักขายตนะย่อมเกิด 
ขึ้นและโสตายตนะก็จักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีจักขุที่กำลังเกิดอยู่ นอกนี้. 

หรือว่า โสตายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์ 
นั้น ในภูมินั้น. 

โสตายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติจากปัญจโวการภูมิ ซึ่งไม่มี 
จักขุ ที่กำลังเข้าถึงกามาวาจรภูมิ แต่ชักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ 
โสตายตนะจักเกิดขึ้น และจักขายตนะก็ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีจักขุที่กำลัง 
เกิดขึ้นอย่. 

[๔๕๖] จักขายตนะย่อมเกิดขึนแก่สัตว์ใดในภูมิใด ฆานายตนะจักเกิดขึนแก'สัตว์ 
นั้น ในภูมินั้นหรือ? 

จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ที่กำลังเข้าถึง 
กามาวจรภูมิ ที่กำลังเข้าถึงรูปาวจรภูมิ แต่ฆานายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ 
จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นและฆานายตนะก็จักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีจักขุที่กำลังเข้า 
ถึงกามาวจรภูมิ นอกนี้. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 158 

หรือว่า ฆานายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด ชักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์ 
นั้น ในภูมินั้น. 

ฆานายตนะจักเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติจากกามาวจรภูมิ ซึ่งไม่มีจักขุ 
ที่กำลังเข้าถึงกามาวจรภูมิ แต่จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ ฆานายตน 
จักเกิดขึ้น และจักขายตนะก็ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีจักขุ ที่กำลังเข้าถึง 


กามาวจรฏม. 


1 ^ 0 ,^ 10 , 0 , 

[๔๕๗] ชักขายตนะย่อมเกิดขึนแก , สัตว์ใดในภูมิใด รูปายตนะจักเกิดขึนแก่สัตว์ 

นั้น ในภูมินั้นหรือ? 

จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ที่กำลังเข้าถึง 
ปัญจโวการภูมิ แต่รูปายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ จักขายตนะย่อมเกิดขึ้น 
และรูปายตายนะก็จักเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีจักขุที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ นอกนี้. 

หรือว่า รูปายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น 
ในภูมินั้น. 

รูปายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติจากปัญจโวการภูมิ ซึ่งไม่มี 
จักขุ ที่กำลังเข้าถึงกามาวจรภูมิ ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ แต่ชักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น 
ในภูมินั้นก็หาไม่ รูปายตนะจักเกิดขึ้นและจักขายตนะก็ย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่ง 
มีจักขุ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่. 

[๔๕๘] ชักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด มนายตนะชักเกิดขึ้นแก , สัตว์ 
นั้น ในภูมินั้นหรือ? 

จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ที่กำลังเข้าถึง 
ปัญจโวการภูมิ แต่มนายตนะชักเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ จักขายตนะย่อมเกิดขึ้น 
และมนายตนะก็จักเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีจักขุ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ นอกนี้. 

หรือว่า มนายตนะชักเกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ 
นั้น ในภูมินั้น. 

มนายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภมินั้น ซึ่งกำลังจติจากปัฌจโวการภมิ ซึ่งไม่มี 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 159 

จักขุ ที่กำลังเข้าถึงกามาวจรภูมิ ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ แต่จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นใน 
ภูมินั้นก็หาไม , มนายตนะชักเกิดขึ้นและจักขายตนะก็ย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมี 
จักขุ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่. 

[๔๕๙] จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ 
นั้น ในภูมินั้นหรือ? 

จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น เป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ที่กำลังเข้าถึงซึ่ง 
ปัญจโวการภูมิ แต่ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ จักขายตนะย่อมเกิดขึ้น 
และชัมมายตนะก็จักเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีจักขุ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ นอกนี้. 

หรือว่า ชัมมายตนะจักเกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์ 
นั้น ในภูมินั้น. 

ชัมมายตนะชักเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด ซึ่งไม่มีจักขุ 
ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ แต่จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม , ธัมมายตนะจัก 
เกิดขึ้น และจักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีจักขุที่กำลังเกิดขึ้นอยู่. 

[๔๖๐] ฆานายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด รูปายตนะจักเกิดขึ้นแก , สัตว์ 
นั้น ในภูมินั้นหรือ? 

ฆานายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ที่กำลังเข้าถึง 
กามาวจรภูมิ แต่รูปายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม , ฆานายตนะย่อมเกิดขึ้น 
และรูปายตนะก็จักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีฆานะ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ นอกนี้. 

หรือว่า รูปายตนะชักเกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด ฆานายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ 
นั้น ในภูมินั้น. 

รูปายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่จากกามาวจรภูมิ ซึ่งไม่มี 
ฆานะ ที่กำลังเข้าถึงกามาวจรภูมิ ซึ่งเป็นรูปาวจรสัตว์แต่ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ 
เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม , รูปายตนะจักเกิดขึ้น และฆานายตนะก็ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น 
ในภูมินั้น ซึ่'! 


ซ็งมีฆานะทีกำลังเกิดขึนอย่. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 160 

[๔๖๑] ฆานายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด มนายตนะจักเกิดขึ้นแก , สัตว์ 
นั้น ในภูมินั้นหรือ? 

ฆานายตนะย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ที่กำลังเข้า 
ถึงกามาวจรภูมิ แต่ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ ฆานายตนะย่อมเกิด 
ขึ้น และมนายตนะก็จักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีฆานะที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ นอกนี้. 

หรือว่า มนายตนะชักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด ฆานายตนะย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์ 
นั้นในภูมินั้น. 

มนายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติจากกามาวจรภูมิ ซึ่งไม , มี 
ฆานะ ที่กำลังเข้าถึงกามาวจรภูมิ ซึ่งเป็นรูปาวจรสัตว์ ซึ่งเป็นอรูปาวจรสัตว์ แต่ฆานายตนะ 
ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ มนายตนะชักเกิดขึ้น และฆานายตนะก็ย่อม 
เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีฆานะ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่. 

[๔๖๒] ฆานายตนะย่อมเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใดในภูมิใด ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแก , 

สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

ฆานายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ที่กำลังเข้าถึง 
กามาวจรภูมิ แต่ธัมมายตนะชักเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม , ฆานายตนะย่อมเกิดขึ้น 
และธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีฆานะที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ นอกนี้. 

หรือว่า ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด ฆานายตนะย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์ 
นั้น ในภูมินั้น. 

ธัมมายตนะชักเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด ซึ่งไม่มีฆานะ 
ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ แต่ฆานายตนะย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ ธ'มมายตนะจัก 
เกิดขึ้น และมนายตนะก็ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีฆานะที่กำลังเกิดขึ้นอยู่. 

[๔๖๓] รูปายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด มนายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น 
ในภูมินั้นหรือ? 

รูปายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ที่กำลังเข้าถึง 
ปัฌจโวการภมิ ที่กำลังเข้าถึงอสัณฌสัตตภมิ แต่มนายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นใน 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 161 

ภูมินั้นก็หาไม , รูปายตนะย่อมเกิดขึ้น และมนายตนะก็จักเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่ง 
กำลังเข้าถึงปัญจโวการภูมิ นอกนี้. 

หรือว่า มนายตนะชักเกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด รูปายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น 
ในภูมินั้น. 

มนายตนะ ชักเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติจากปีญจโวการภูมิ ซึ่งเป็น 
อรูปสัตว์ แต่รูปายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม , มนายตนะชักเกิดขึ้น และ 
รูปายตนะก็ย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงปัญจโวการภูมิ. 

[๔๖๔] รูปายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด ธัมมายตนะชักเกิดขึ้นแก่สัตว์ 
นั้นในภูมินั้นหรือ? 

รูปายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ที่กำลังเข้าถึง 
ปัญจโวการภูมิ แต่ธัมมายตนะชักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม , รูปายตนะย่อมเกิดขึ้น 
และธัมมายตนะก็ชักเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีรูป ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ นอกนี้. 

หรือว่า ธัมมายตนะชักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด รูปายตนะย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์ 
นั้นในภูมินั้น. 

ชัมมายตนะชักเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด ซึ่งไม่มีรูป ที่ 
กำลังเกิดขึ้นอยู่ แต่รูปายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ ธ'มมายตนะชัก 
เกิดขึ้น และรูปายตนะก็ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีรูป ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่. 

[๔๖๕] มนายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด ธัมมายตนะชักเกิดขึ้นแก่สัตว์ 
นั้นในภูมินั้นหรือ? 

มนายตนะ ย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ 
แต่ธัมมายตนะชักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ มนายตนะย่อมเกิดขึ้น และ 
ธัมมายตนะก็ชักเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีจิต ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ นอกนี้. 

หรือว่า ธัมมายตนะชักเกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด มนายตนะย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์ 


นั่นในภูมินั่น. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 162 

ธมมายตนะชักเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด ซึ่งไม่มีจิต ที่ 
กำลังเกิดขึ้นอยู่ แต่มนายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ ธัมมายตนะจัก 
เกิดขึ้น และมนายตนะ ก็ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีจิต ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่. 

[๔๖๖] ชักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด โสตายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ 
นั้นหรือ? 

จักขายตนะย่อมไม , เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด ซึ่งไม่มีจักขุ ที่กำลัง 
เกิดขึ้นอยู่ แต่โสตายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้น และ 
โสตายตนะก็จักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในปัญจโวการภูมิ ซึ่งเป็น 
ปัจฉิมภวิกสัตว์ในอรูปภูมิ และแก่สัตว์เหล่านั้นซึ่งเข้าถึงอรูปภูมิแล้วจักปรินิพพาน ที่กำลังจุติอยู่. 

หรือว่า โสตายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใด จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น. 

โสตายตนะชักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ที่กำลังเข้าถึง 
ปัญจโวการภูมิ และแก , สัตว์เหล่านั้น ซึ่งเข้าถึงอรูปภูมิแล้วจักปรินิพพาน ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ 
แต่ชักขายตนะย่อมไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม , โสตายตนะชักไม่เกิดขึ้น และชักขายตนะ 
ก็ย่อมไม , เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในปัญจโวการภูมิ ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ 
ในอรูปภูมิ และแก , สัตว์เหล่านั้น ซึ่งเข้าถึงอรูปภูมิ แล้วจักปรินิพพาน ที่กำลังจุติอยู่. 

[๔๖๗] ชักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใด ฆานายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น 
หรือ? 

จักขายตนะย่อมไม , เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด ซึ่งไม่มีจักขุ ที่กำลัง 
เกิดขึ้นอยู่ แต่ฆานายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้น และ 
ฆานายตนะก็จักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในปัญจโวการภูมิ ซึ่งเป็น 
ปัจฉิมภวิกสัตว์ ในอรูปภูมิ และแก , สัตว์เหล่านั้น ซึ่งเข้าถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แล้วจัก 
ปรินิพพาน ที่กำลังจุติอยู่. 

หรือว่า ฆานายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใด จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น. 

ฆานายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ที่กำลังเข้าถึง 
ปัญจโวการภูมิ และแก , สัตว์เหล่านั้น ซึ่งเข้าถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แล้วชักปรินิพพาน 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 163 

ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ แต่ชักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นก็หาไม , ฆานายตนะชักไม , เกิดขึ้น 
และชักขายตนะก็ย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในปัญจโวการภูมิ ซึ่งเป็น 
ปัจฉิมภวิกสัตว์ ในอรูปภูมิ และแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งเข้าถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แล้วจัก 
ปรินิพพาน ที่กำลังจุติอยู่. 

[๔๖๘] ชักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใด รูปายตนะชักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น 
หรือ? 

ชักขายตนะย่อมไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด ซึ่งไม่มีจักขุ ที่กำลัง 
เกิดขึ้นอยู่ แต่รูปายตนะชักไม , เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ ชักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้น และ 
รูปายตนะก็ชักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในปัญจโวการภูมิ ซึ่งเป็น 
ปัจฉิมภวิกสัตว์ ในอรูปภูมิ และแก , สัตว์เหล่านั้น ซึ่งเข้าถึงอรูปภูมิแล้วชักปรินิพพาน ที่กำลัง 
จุติอยู่. 

หรือว่า รูปายตนะชักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใด ชักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น. 

รูปายตนะชักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ที่กำลังเข้าถึงปัญจโว 
การภูมิและแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งเข้าถึงอรูปภูมิ แล้วจักปรินิพพาน ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ แต่ชักขายตนะ 
ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ รูปายตนะชักไม่เกิดขึ้น และชักขายตนะก็ย่อมไม่เกิดขึ้น 
แก , สัตว์เหล่านั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในปัญจโวการภูมิ ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ในอรูปภูมิ และ 
แก , สัตว์เหล่านั้น ซึ่งเข้าถึงอรูปภูมิ แล้วชักปรินิพพาน ที่กำลังจุติอยู่. 

[๔๖๙] ชักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด มนายตนะชักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น 
หรือ? 

ชักขายตนะย่อมไม , เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด ซึ่งไม่มีจักขุ ที่กำลัง 
เกิดขึ้นอยู่ แต่มนายตนะชักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ ชักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้น และ 
มนายตนะก็ชักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในปัญจโวการภูมิ ซึ่งเป็น 
ปัจฉิมภวิกสัตว์ ในอรูปภูมิ. 

หรือว่า มนายตนะชักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใด ชักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น. 

มนายตนะชักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ที่กำลังเข้าถึงปัญจโว- 
การภูมิ แต่ชักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ มนายตนะชักไม่เกิดขึ้น และ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 164 
จักขายตนะก็ย่อมไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในปัญจโวการภูมิ ซึ่งเป็น 
ปัจฉิมภวิกสัตว์ ในอรูปภูมิ. 

[๔๗๐] จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใด ชัมมายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น 
หรือ? 

จักขายตนะย่อมไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด ซึ่งไม่มีจักขุ ที่กำลัง 
เกิดขึ้นอยู่ แต่ธัมมายตนะจักไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ จักขายตนะย่อมไม , เกิดขึ้น และ 
ธัมมายตนะก็จักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในปัญจโวการภูมิ ซึ่งเป็น 
ปัจฉิมภวิกสัตว์ ในอรูปภูมิ. 

หรือว่า ชัมมายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น. 

ชัมมายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ที่กำลังเข้าถึง 
ปัญจโวการภูมิ แต่ชักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม , ธัมมายตนะชักไม่เกิดขึ้น 
และชักขายตนะก็ย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในปัญจโวการภูมิ ซึ่งเป็น 
ปัจฉิมภวิกสัตว์ ในอรูปภูมิ. 

[๔๗๑] ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใด รูปายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น 
หรือ? 

ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด ซึ่งไม่มีฆานะ ที่ 
กำลังเกิดขึ้นอยู่ แต่รูปายตนะจักไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม , ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้น 
และรูปายตนะก็ชักไม , เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในกามาวจรภูมิ ซึ่งเป็น 
ปัจฉิมภวิกสัตว์ ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ และแก , สัตว์เหล่านั้น ผู้เข้าถึงอรูปภูมิแล้วจัก 
ปรินิพพาน ที่กำลังจุติอยู่. 

หรือว่า รูปายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใด ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น. 

รูปายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ที่กำลังเข้าถึงกามาวจรภูมิ 
และแก่สัตว์เหล่านั้น ผู้เข้าถึงอรูปภูมิแล้วจักปรินิพพาน ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ แต่ฆานายตนะย่อม 
ไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม , รูปายตนะจักไม่เกิดขึ้น และฆานายตนะก็ย่อมไม , เกิดขึ้นแก่ 
สัตว์เหล่านั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในกามาวจรภูมิ ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ในรูปาวจรภูมิ ใน 
อรูปาวจรภูมิ และแก , สัตว์เหล่านั้น ผู้เข้าถึงแล้วชักปรินิพพาน ที่กำลังจุติอยู่. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 165 

[๔๗๒] ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด มนายตนะ ฯลฯ ธมมายตนะ 
จักไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นหรือ? 

ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด ซึ่งไม่มีฆานะ 
ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ แต่ธัมมายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม , ฆานายตนะย่อมไม , เกิดขึ้น 
และธัมมายตนะก็จักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในกามาวจรภูมิ ซึ่งเป็น 
ปัจฉิมภวิกสัตว์ ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ. 

หรือว่า ธัมมายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น. 

ธัมมายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ที่กำลังเข้าถึงกามาวจร 
ภูมิ แต่ฆานายตนะ ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม , ธัมมายตนะจักไม , เกิดขึ้น และ 
ฆานายตนะก็ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในกามาวจรภูมิ ซึ่งเป็นปัจฉิม 
ภวิกสัตว์ ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ. 

[๔๗๓] รูปายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด มนายตนะ ฯลฯ ธมมายตนะ จักไม่ 
เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นหรือ? 

รูปายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด ซึ่งไม่มีรูป ที่กำลัง 
เกิดขึ้นอยู่ แต่ธัมมายตนะจักไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม , รูปายตนะย่อมไม่เกิดขึ้น และ 
ธัมมายตนะก็จักไม่เกิดขึ้นแก่เหล่าสัตว์นั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในปัญจโวการภูมิ ซึ่งเป็นปัจฉิม 
ภวิกสัตว์ ในอรูปภูมิ. 

หรือว่า ธัมมายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด รูปายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น. 

ธัมมายตนะชักไม , เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ที่กำลังเข้าถึงปัญจโว 
การภูมิ แต่รูปายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม , ธัมมายตนะชักไม่เกิดขึ้น และ 
รูปายตนะก็ย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในปัญจโวการภูมิ ซึ่งเป็นปัจฉิม 
ภวิกสัตว์ ในอรูปภูมิ. 

[๔๗๔] มนายตนะย่อมไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด ธัมมายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น 
หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 166 

มนายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด ซึ่งไม , มีจิต ที่กำลัง 
เข้าถึงอยู่ แต่ธัมมายตนะจักไม , เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ มนายตนะย่อมไม่เกิดขึ้น และ 
ชัมมายตนะก็จักไม่เกิดขึนแก่สัตว์เหล่านัน ซึงจะปรินิพพานอยู่. 

หรือว่า ธัมมายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด มนายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น. 

ธัมมายตนะชักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ 
แต่มนายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ ธัมมายตนะชักไม่เกิดขึ้น และมนายตนะ 
ก็ย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่. 

[๔๗๕] ชักขายตนะย่อมไม , เกิดขึ้นในภูมิใด. 

[๔๗๖] จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด โสตายตนะจักไม่เกิดขึ้น 
แก , สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่จากป้ญจโวการภูมิ 
ซึ่งไม่มีจักขุ ที่กำลังเข้าถึงกามาวจรภูมิ แต่โสตายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นก็หาไม , 

จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้น และโสตายตนะก็จักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะ 
ปรินิพพานอยู่ในปัญจโวการภูมิ ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ ซึ่งเป็นอรูปสัตว์. 

หรือว่า โสตายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้น 
แก , สัตว์นั้นในภูมินั้น. 

โสตายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ที่กำลังเข้าถึง 
ปัญจโวการภูมิ แต่ชักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ โสตายตนะจักไม่ 
เกิดขึ้น และจักขายตนะ ก็ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจ ะปรินิพพานอยู่ในปัญจ 


โวการภูมิ ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ ซึ่งเป็นอรูปสัตว์. 

[๔๗๗] จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด ฆานายตนะจักไม่เกิดขึ้น 
แก , สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

จักขายตนะย่อมไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติจากกามาวจรภูมิ ซึ่ง 
ไม่มีจักขุ ที่กำลังเข้าถึงกามาวจรภูมิ แต่ฆานายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 167 

จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้น และฆานายตนะก็จักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะ 
ปรินิพพานอยู่ในกามาวจรภูมิ ซึ่งกำลังจุติจากรูปาวจรภูมิ ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ ซึ่งเป็นอรูปสัตว์. 

หรือว่า ฆานายตนะจักไม , เกิดขึ้นแก , สัตว์ใด ชักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น 
ในภูมินั้น. 

ฆานายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ที่กำลังเข้าถึง 
กามาวจรภูมิ ที่กำลังเข้าถึงรูปาวจรภูมิ แต่จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น 
ก็หาไม , ฆานายตนะชักไม , เกิดขึ้นและจักขายตนะ ก็ย่อมไม่เกิดแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะ 


ปรินิพพานอยู่ในกามาวจรภูมิ ซึ่งกำลังจุติจากรูปาวจรภูมิ ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ ซึ่งเป็นอรูปสัตว์. 

[๔๗๘] ชักขายตนะย่อมไม , เกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด รูปายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่ 
สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

จักขายตนะย่อมไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติจากปัญจโวการภูมิ 
ซึ่งไม่มีจักขุ ที่กำลังเข้าถึงกามาวจรภูมิ ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ แต่รูปายตนะชักไม , เกิดขึ้นแก , สัตว์ 
เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม , ชักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้น และรูปายตนะก็จักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ 
เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในปัญจโวการภูมิ ซึ่งเป็นอรูปสัตว์. 

หรือว่า รูปายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้น 
แก , สัตว์นั้นในภูมินั้น. 

รูปายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ที่กำลังเข้าถึง 
ปัญจโวการภูมิ แต่จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม , รูปายตนะชักไม่ 
เกิดขึ้น และจักขายตนะ ก็ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจ ะปรินิพพานอยู่ใน 


ปัญจโวการภูมิ ซึ่งเป็นอรูปสัตว์. 

[๔๗๙] ชักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด มนายตนะชักไม่เกิดขึ้น 
แก , สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

จักขายตนะย่อมไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติจากปัญจโวการภูมิ 
ซึ่งไม่มีจักขุ ที่กำลังเข้าถึงกามาวจรภูมิ ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ แต่มนายตนะชักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 168 

เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม , จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้น และมนายตนะก็จักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ 
เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในปัญจโวการภูมิ ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ในอรูปภูมิ 
ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์. 

หรือว่า มนายตนะชักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้น 
แก , สัตว์นั้นในภูมินั้น. 

มนายตนะชักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ที่กำลังเข้าถึง 
ปัญจโวการภูมิ แต่ชักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ มนายตนะจัก 
ไม่เกิดขึ้น และจักขายตนะ ก็ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจ ะปรินิพพานอยู่ใน 


ปัญจโวการภูมิ ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ 1 ในอรูปภูมิ ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์. 

[๔๘๐] จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด ธัมมายตนะจักไม่เกิดขึ้น 
แก , สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

จักขายตนะย่อมไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด ซึ่งไม่มีจักขุ 
ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ แต่ธัมมายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ จักขายตนะ 
ย่อมไม่เกิดขึ้น และธัมมายตนะก็จักไม , เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ใน 


ปัญจโวการภูมิ ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ในอรูปภูมิ. 

หรือว่า ธัมมายตนะจักไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด ชักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้น 
แก , สัตว์นั้นในภูมินั้น. 


ธัมมายตนะชักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ที่กำลัง 


เข้าถึงปัญจโวการภูมิ แต่ชักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ ธ'มมายตนะ 


ชักไม่เกิดขึ้น และจักขายตนะก็ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ 


ในปัญจโวการภูมิ ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ในอรูปภูมิ. 

[๔๘๑] ฆานายตนะย่อมไม , เกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด รูปายตนะย่อมไม่เกิดขึ้น 
แก , สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติจากกามาวจรภูมิ ซึ่ง 
ไม่มีฆานะ ที่กำลังเข้าถึงกามาวจรภูมิ ซึ่งเป็นรูปาวจรสัตว์แต่รูปายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 169 

เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม , ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้น และรูปายตนะก็จักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ 
เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในกามาวจรภูมิ ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ในรูปาวจรภูมิ 
ซึ่งเป็นอรูปสัตว์. 

หรือว่า รูปายตนะชักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้น 
แก , สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ. 

รูปายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ที่กำลังเข้าถึง 
กามาวจรภูมิ แต่ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม , รูปายตนะจักไม , 

เกิดขึ้น และฆานายตนะ ก็ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจ ะปรินิพพานอยู่ใน 
กามาวจรภูมิ ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ในรูปาวจรภูมิ ซึ่งเป็นอรูปสัตว์. 

[๔๘๒] ฆานายตนะจักไม , เกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด มนายตนะจักไม่เกิดขึ้น 
แก , สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติจากกามาวจรภูมิ ซึ่ง 
ไม่มีฆานะ ที่กำลังเข้าถึงกามาวจรภูมิ ซึ่งเป็นรูปาวจรสัตว์อรูปาวจรสัตว์ แต่มนายตนะจักไม่ 
เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นและมนายตนะก็จักไม่เกิดขึ้น 
แก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในกามาวจรภูมิ ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ในรูปาวจร 
ภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์. 

หรือว่า มนายตนะชักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้น 
แก , สัตว์นั้นในภูมินั้น. 

มนายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ที่กำลังเข้าถึง 
กามาวจรภูมิ แต่ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม , มนายตนะจักไม่ 
เกิดขึ้น และฆานายตนะ ก็ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจ ะปรินิพพานอยู่ในกามา 
วจรภูมิ ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์. 

[๔๘๓] ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด ชัมมายตนะชักไม่เกิดขึ้น 
แก , สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 170 

ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด ซึ่งไม่มีฆานะ 
ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ แต่ธัมมายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม , ฆานายตนะ 
ย่อมไม่เกิดขึ้น และธัมมายตนะก็ชักไม , เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ใน 
กามาวจรภูมิ ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ. 

หรือว่า ชัมมายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้น 
แก , สัตว์นั้นในภูมินั้น. 

ธัมมายตนะจักไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ที่กำลังเข้าถึง 
กามาวจรภูมิ แต่ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม , ธ'มมายตนะชักไม , 

เกิดขึ้น และฆานายตนะ ก็ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจ ะปรินิพพานอยู่ใน 
กามาวจรภูมิ ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ. 

[๔๘๔] รูปายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด มนายตนะชักไม่เกิดขึ้น 
แก , สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

รูปายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่จากปัญจโวการภูมิ 
ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ แต่มนายตนะชักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม , รูปายตนะย่อม 
ไม่เกิดขึ้น และมนายตนะก็ชักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ใน 
ปัญจโวการภูมิ ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ 1 ในอรูปภูมิ ซึ่งกำลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิ. 

หรือว่า มนายตนะชักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด รูปายตนะย่อมไม่เกิดขึ้น 
แก , สัตว์นั้นในภูมินั้น. 

มนายตนะชักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ที่กำลังเข้าถึง 
ปัญจโวการภูมิ ซึ่งกำลังเข้าถึงอสัญญสัตตภูมิ แต่รูปายตนะย่อมไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น 
ในภูมินั้นก็หาไม่ มนายตนะชักไม่เกิดขึ้น และรูปายตนะก็ย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น 
ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในปัญจโวการภูมิ ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ในอรูปภูมิ ซึ่งกำลังจุติจาก 
อสัญญสัตตภูมิ. 

[๔๘๕] รูปายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด ธัมมายตนะชักไม่เกิดขึ้น 
แก , สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 171 

รูปายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด ซึ่งไม่มีรูป 
ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ แต่ธัมมายตนะจักไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ รูปายตนะย่อม 
ไม , เกิดขึ้น และธัมมายตนะก็จักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ใน 
ปัญจโวการภูมิ ซึ่งเป็นป้จฉิมภวิกสัตว์'ในอรูปภูมิ. 

หรือว่า ธัมมายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด รูปายตนะย่อมไม , เกิดขึ้น 
แก , สัตว์นั้นในภูมินั้น. 

ชัมมายตนะชักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ที่กำลัง 
เข้าถึงป้ญจโวการภูมิ แต่รูปายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม , ธ'มมายตนะ 
จักไม่เกิดขึ้น และรูปายตนะก็ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ใน 
ปัญจโวการภูมิ ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ในอรูปภูมิ. 

[๔๘๖] มนายตนะย่อมไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด ธัมมายตนะจักไม่เกิดขึ้น 
แก , สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

มนายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด ซึ่งไม่มีจิต 
ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ แต่ธัมมายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ มนายตนะย่อม 
ไม , เกิดขึ้น และธัมมายตนะก็จักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่. 

หรือว่า ธัมมายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด มนายตนะย่อมไม , เกิดขึ้น 
แก , สัตว์นั้นในภูมินั้น. 

ธัมมายตนะจักไม , เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ที่กำลัง 
เกิดขึ้นอยู่ แต่มนายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ ธัมมายตนะชักไม , เกิดขึ้น 
และมนายตนะก็ย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่. 

[๔๘๗] จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด โสตายตนะชักเกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น 


หรือ? 

จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ และสัตว์ซึ่งเข้าถึง 
อรูปภูมิแล้วจักปรินิพพาน แต่โสตายตนะจักเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ จักขายตนะเคย 
เกิดขึ้นแล้ว และโสตายตนะก็จักเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น นอกนี้. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 172 

หรือว่า โสตายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์นั้น. 

ถูกแล้ว. 

[๔๘๘] ชักขายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด ฆานายตนะจักเกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น 
หรือ? 

จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์และสัตว์ซึ่งเข้าถึง 
รูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แล้วชักปรินิพพาน แต่ฆานายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ 
จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแล้ว และฆานายตนะก็จักขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น นอกนี้. 

หรือว่า ฆานายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์นั้น. 

ถูกแล้ว. 

[๔๘๙] จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใด รูปายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น 
หรือ? 

จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์และสัตว์ซึ่งเข้าถึง 
อรูปภูมิแล้วจักปรินิพพาน แต่รูปายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ จักขายตนะเคยเกิดขึ้น 
แล้ว และรูปายตนะก็จักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น นอกนี้. 

หรือว่า รูปายตนะชักเกิดขึ้นแก , สัตว์ใด จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์นั้น. 

ถูกแล้ว. 

[๔๙๐] ชักขายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใด มนายตนะ ฯลฯ ธัมมายตนะ 
จักเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นหรือ? 

จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ แต่ธัมมายตนะจัก 
เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นก็หาไม , จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแล้ว และธมมายตนะ ก็จักเกิดขึ้นแก , สัตว์ 
เหล่านั้น นอกนี้. 

หรือว่า ชัมมายตนะจักเกิดขึ้นแก , สัตว์ใด จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์นั้น. 

ถูกแล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 173 

[๔๙๑] ฆานายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใด รูปายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น 
หรือ? 

ฆานายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ และสัตว์ซึ่งเข้าถึง 
อรูปภูมิแล้วจักปรินิพพาน แต่รูปายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ ฆานายตนะเคยเกิดขึ้น 
แล้วและรูปายตนะก็ชักเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น นอกนี้. 

หรือว่า รูปายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด ฆานายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์นั้น. 

ถูกแล้ว. 

[๔๙๒] ฆานายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใด มนายตนะ ฯลฯ ธ'มมายตนะ 
จักเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นหรือ? 

ฆานายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ แต่ธัมมายตนะ 
จักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม , ฆานายตนะเคยเกิดขึ้นแล้ว และธัมมายตนะก็ชักเกิดขึ้นแก่ 
สัตว์เหล่านั้น นอกนี้. 

หรือว่า ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแก , สัตว์ใด ฆานายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์นั้น. 

ถูกแล้ว. 

[๔๙๓] รูปายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใด มนายตนะ ฯลฯ ธัมมายตนะ จัก 
เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นหรือ? 

รูปายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ แต่ธัมมายตนะ 
จักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม , รูปายตนะเคยเกิดขึ้นแล้ว และธัมมายตนะก็ชักเกิดขึ้นแก่สัตว์ 
เหล่านั้น นอกนี้. 

หรือว่า ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแก , สัตว์ใด รูปายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์นั้น? 

ถูกแล้ว. 

[๔๙๔] มนายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด ธัมมายตนะชักเกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น 
หรือ? 

มนายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ แต่ธัมมายตนะ 
จักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ มนายตนะเคยเกิดขึ้นแล้ว และธัมมายตนะก็จักเกิดขึ้นแก , สัตว์ 
เหล่านั้น นอกนี้. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 174 

หรือว่า ธมมายตนะจักเกิดขึ้นแก , สัตว์ใด มนายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์นั้น. 

ถูกแล้ว. 

[๔๙๕] จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วในภูมิใด. 

[๔๙๖] จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใดในภูมิใด โสตายตนะจักเกิดขึ้น 
แก , สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

จักขายตนะ เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ 1 ในปัญจ 
โวการภูมิ แต่โสตายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม , จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแล้ว 
และโสตายตนะก็จักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ์ ๕ นอกนี้. 

หรือว่า โสตายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแล้ว 
แก , สัตว์นั้นในภูมินั้น. 

ถูกแล้ว. 

[๔๙๗] จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใดในภูมิใด ฆานายตนะจักเกิดขึ้น 
แก , สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ในกามา 
วจรภูมิซึ่งเป็นรูปาวจรสัตว์ แต่ฆานายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ จักขายตนะ 
เคยเกิดขึ้นแล้ว และฆานายตนะก็จักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นกามาวจรสัตว์ 
นอกนี้. 

หรือว่า ฆานายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด. 

ถูกแล้ว. 

[๔๙๘] จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใดในภูมิใด รูปายตนะจักเกิดขึ้น 
แก , สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

จักขายตนะ เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ 1 ในปัญจ 
โวการภูมิ แต่รูปายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแล้ว 
และรูปายตนะก็จักเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ์ ๕ นอกนี้. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 175 

หรือว่า รูปายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น 
ในภูมินั้น. 

รูปายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ แต่จักขายตนะ 
เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม , รูปายตนะจักเกิดขึ้นและจักขายตนะก็เคยเกิดขึ้น 
แล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ์ ๕. 

[๔๙๙] จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใดในภูมิใด มนายตนะชักเกิดขึ้น 
แก , สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

จักขายตนะ เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ 1 ในปัญจโว 
การภูมิ แต่มนายตนะชักเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแล้ว 
และมนายตนะก็จักเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ์ ๕ นอกนี้. 

หรือว่า มนายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก , 

สัตว์นั้นในภูมินั้น. 

มนายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ แต่จักขายตนะเคย 
เกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ มนายตนะจักเกิดขึ้น และชักขายตนะก็เคยเกิดขึ้น 
แล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ์ ๕. 

[๕๐๐] จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใดในภูมิใด ธัมมายตนะจักเกิดขึ้น 
แก , สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

จักขายตนะ เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ 1 ในปัญจ 
โวการภูมิ แต่ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแล้ว 
และธัมมายตนะก็จักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ์ ๕ นอกนี้. 

หรือว่า ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแล้ว 
แก , สัตว์นั้นในภูมินั้น. 

ธัมมายตนะชักเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ 
แต่จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ ธัมมายตนะจักเกิดขึ้น และ 
จักขายตนะ ก็เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ์ ๕. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 176 

[๕๐๑] ฆานายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใดในภูมิใด รูปายตนะจักเกิดขึ้น 
แก , สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

ฆานายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ใน 
กามาวจรภูมิ แต่รูปายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ ฆานายตนะเคยเกิดขึ้นแล้ว 
และรูปายตนะก็จักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นกามาวจรสัตว์นอกนี้. 

หรือว่า รูปายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด ฆานายตนะเคยเกิดขึ้นแล้ว 
แก , สัตว์นั้นในภูมินั้น. 

รูปายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นรูปาวจรสัตว์แต่ฆานายตนะ 
เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม , รูปายตนะจักเกิดขึ้น และฆานายตนะก็เคย 
เกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นกามาวจรสัตว์. 

[๕๐๒] ฆานายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใดในภูมิใด มนายตนะ ฯลฯ ธมมา 
ยตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

ฆานายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ใน 
กามาวจรภูมิ แต่ธัมมายตนะชักเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ ฆานายตนะเคยเกิดขึ้น 
แล้วและธัมมายตนะก็จักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นกามาวจรสัตว์ นอกนี้. 

หรือว่า ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด ฆานายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก , 

สัตว์นั้นในภูมินั้น. 

ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นรูปาวจรสัตว์ อรูปาวจรสัตว์ 
แต่ฆานายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นและ 
ฆานายตนะก็เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นกามาวจรสัตว์. 

[๕๐๓] รูปายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใดในภูมิใด มนายตนะจักเกิดขึ้นแก่ 
สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

รูปายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ใน 
ปัญจโวการภูมิ ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ แต่มนายตนะจักเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ 
รูปายตนะเคยเกิดขึ้นแล้ว และมนายตนะก็จักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ์ ๕ 
นอกนี้. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 177 

หรือว่า มนายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด รูปายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ 
นั้นในภูมินั้น. 

มนายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ แต่รูปายตนะเคย 
เกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ มนายตนะจักเกิดขึ้น และรูปายตนะก็เคยเกิดขึ้น 
แล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่จากปัญจโวการภูมิ. 

[๕๐๔] รูปายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใดในภูมิใด ธัมมายตนะชักเกิดขึ้นแก่ 
สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

รูปายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ใน 
ปัญจโวการภูมิ แต่ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม , รูปายตนะเคยเกิดขึ้น 
แล้ว และธัมมายตนะก็จักเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ์ ๕ ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ 
นอกนี้. 

หรือว่า ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด รูปายตนะเคยเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น 
ในภูมินั้น. 

ขัมมายตนะชักเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ แต่รูปายตนะเคย 
เกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ ขัมมายตนะจักเกิดขึ้น และรูปายตนะก็เคยเกิดขึ้น 
แล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ์ ๕ ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์. 

[๕๐๕] มนายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใดในภูมิใด ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแก่ 
สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

มนายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ แต่ 
ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ มนายตนะเคยเกิดขึ้นแล้ว และ 
ขัมมายตนะก็จักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ์ ๔ มีขันธ์ ๕ นอกนี้. 

หรือว่า ธัมมายตนะชักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด มนายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่ 
สัตว์นั้นในภูมินั้น. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 178 

ขัมมายตนะชักเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ แต่มนายตนะเคย 
เกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ ธัมมายตนะชักเกิดขึ้น และมนายตนะก็เคยเกิดขึ้น 
แล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ์ ๔ มีขันธ์ ๕. 

[๕๐๖] จักขายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด โสตายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ 
นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า โสตายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใด จักขายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ 
นั้น. 

เคยเกิดขึ้นแล้ว. 

[๕๐๗] จักขายตนะไม , เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด ฆานายตนะ ฯลฯ รูปายตนะ 
มนายตนะ ขัมมายตนะ จักไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า ธัมมายตนะจักไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด จักขายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่ 
สัตว์นั้น. 

เคยเกิดขึ้นแล้ว. 

[๕๐๘] ฆานายตนะ ฯลฯ รูปายตนะ มนายตนะ ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใด 
ขัมมายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า ธัมมายตนะชักไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด มนายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ 
นั้น. 

เคยเกิดขึ้นแล้ว. 

[๕๐๙] ชักขายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วในภูมิใด ฯลฯ. 

[๕๑๐] ชักขายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใดในภูมิใด โสตายตนะจักไม , 

เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 179 

หรือว่า โสตายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด ชักขายตนะไม่เคยเกิดขึ้น 
แล้วแก , สัตว์นั้นในภูมินั้น. 

โสตายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ 1 ในปัญจโว 
การภูมิ แต่ชักขายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ โสตายตนะจักไม่ 
เกิดขึ้น และจักขายตนะก็ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งอยู่ในชั้นสุทธาวาส 
ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ ซึ่งเป็นอรูปสัตว์. 

[๕๑๑] ชักขายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใดในภูมิใด ฆานายตนะชักไม , 

เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า ฆานายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด ชักขายตนะไม , เคยเกิดขึ้น 
แล้วแก , สัตว์นั้นในภูมินั้น. 

ฆานายตนะ จักไม่เคยเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ 1 ในกามา 
วจรภูมิ ซึ่งเป็นรูปาวจรสัตว์ แต่ชักขายตนะไม , เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม , 
ฆานายตนะจักไม่เกิดขึ้น และจักขายตนะก็ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งอยู่ 
ในชั้นสุทธาวาส ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ ซึ่งเป็นอรูปสัตว์. 

[๕๑๒] ชักขายตนะไม , เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใดในภูมิใด รูปายตนะจักไม่เกิดขึ้น 
เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

จักขายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ แต่ 
รูปายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ จักขายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้ว และ 
รูปายตนะก็จักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งอยู่ในชั้นสุทธาวาส ซึ่งเป็นอรูปสัตว์. 

หรือว่า รูปายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด จักขายตนะไม , เคยเกิดขึ้นแล้ว 
แก , สัตว์นั้นในภูมินั้น. 

รูปายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ 1 ในปัญจโวการภูมิ 
แต่จักขายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม , รูปายตนะจักไม่เกิดขึ้น และ 
จักขายตนะก็ไม่เคยเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งอยู่ในชั้นสุทธาวาส ซึ่งเป็นอรูปสัตว์. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 180 

[๕๑๓] ชักขายตนะไม , เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใดในภูมิใด มนายตนะชักไม่เกิดขึ้น 
แก , สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

ชักขายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ แต่ 
มนายตนะชักไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ ชักขายตนะไม , เคยเกิดขึ้นแล้ว และ 
มนายตนะก็ขักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งอยู่ในชั้นสุทธาวาส ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ 
ในอรูปภูมิ ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์. 

หรือว่า มนายตนะชักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด ชักขายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้ว 
แก , สัตว์นั้นในภูมินั้น. 

มนายตนะชักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์'ในปัญจโว 
การภูมิ แต่ชักขายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ มนายตนะชักไม , 

เกิดขึ้น และชักขายตนะก็ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งอยู่ในชั้นสุทธาวาส 
ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ในอรูปภูมิ ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์. 

[๕๑๔] ชักขายตนะไม , เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใดในภูมิใด ธัมมายตนะชักไม่ 
เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

ชักขายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ ซึ่งเป็น 
อรูปสัตว์ แต่ธัมมายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ จักขายตนะไม่เคย 
เกิดขึ้นแล้ว และธ'มมายตนะ ก็จักไม , เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งอยู่ในชั้นสุทธาวาส 
ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ในอรูปภูมิ. 

หรือว่า ธัมมายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด จักขายตนะไม , เคยเกิดขึ้น 
แล้วแก , สัตว์นั้นในภูมินั้น. 

ธัมมายตนะชักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ในปัญจโว 
การภูมิ แต่ชักขายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ ธัมมายตนะชักไม่ 
เกิดขึ้น และชักขายตนะก็ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งอยู่ในชั้นสุทธาวาส 
ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ในอรูปภูมิ. 

[๕๑๕] ฆานายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใดในภูมิใด รูปายตนะชักไม่เกิดขึ้น 
แก , สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 181 

ฆานายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นรูปาวจรสัตว์ แต่ 
รูปายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม , ฆานายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้ว และ 
รูปายตนะก็จักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ในรูปาวจรภูมิ 
ซึ่งเป็นอรูปสัตว์. 

หรือว่า รูปายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด ฆานายตนะไม่เกิดขึ้นแล้ว 
แก , สัตว์นั้นในภูมินั้น. 

รูปายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ในกามาวจรภูมิ 
แต่ฆานายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ รูปายตนะชักไม่เกิดขึ้นและ 
ฆานายตนะก็ไม , เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ในรูปาวจรภูมิ 
ซึ่งเป็นอรูปสัตว์. 

[๕๑๖] ฆานายตนะไม , เคยเกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด มนายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่ 
สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

ฆานายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก , เหล่าสัตว์นั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นรูปาวจรสัตว์ อรูปาวจร 
สัตว์แต่มนายตนะจักไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ ฆานายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้ว 
และมนายตนะก็จักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ในรูปาวจรภูมิ 
อรูปาวจรภูมิ ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์. 

หรือว่า มนายตนะชักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด ฆานายตนะไม่เคยเกิดขึ้น 
แล้วแก , สัตว์นั้นในภูมินั้น. 

มนายตนะ จักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ในกามาวจร 
ภูมิ แต่ฆานายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ มนายตนะชักไม , เกิดขึ้น 
และฆานายตนะก็ไม , เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ใน 
รูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์. 

[๕๑๗] ฆานายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใดในภูมิใด ชัมมายตนะจักไม่ 
เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

ฆานายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นรูปาวจรสัตว์ อรูปาวจร 
สัตว์ แต่ธัมมายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ ฆานายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 182 

และธัมมายตนะก็จักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ในรูปาวจรภูมิ 
อรูปาวจรภูมิ. 

หรือว่า ธัมมายตนะจักไม , เกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใดในภูมิใด ฆานายตนะไม่เคย 
เกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์นั้นในภูมินั้น. 

ธัมมายตนะจักไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ในกามาวจรภูมิ 
แต่ฆานายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ ธัมมายตนะจักไม่เกิดขึ้นและ 
ฆานายตนะก็ไม , เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ในรูปาวจรภูมิ 
อรูปาวจรภูมิ. 

[๕๑๘] รูปายตนะไม่เกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใดในภูมิใด มนายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก , 

สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

รูปายตนะไม , เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ แต่มนายตนะ 
จักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม , รูปายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้ว และมนายตนะ 
ก็ชักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งอยู่ในชั้นสุทธาวาส ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ใน 
อรูปภูมิ. 

หรือว่า มนายตนะชักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด รูปายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้ว 
แก , สัตว์นั้นในภูมินั้น. 

มนายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ในปัญจ 
โวการภูมิ ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ แต่รูปายตนะไม , เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม , 
มนายตนะจักไม , เกิดขึ้นและรูปายตนะก็ไม , เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งอยู่ใน 
ชั้นสุทธาวาส ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ในอรูปภูมิ. 

[๕๑๙] รูปายตนะไม , เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใดในภูมิใด ธัมมายตนะจักไม่เกิด 
ขึ้นแก่สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

รูปายตนะไม , เกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ แต่ธัมมายตนะ 
จักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม , รูปายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้ว และธ'มมายตนะก็ 
จักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งอยู่ในชั้นสุทธาวาส ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ใน 
อรูปภูมิ. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 183 

หรือว่า ธัมมายตนะจักไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด รูปายตนะไม , เคยเกิดขึ้นแล้ว 
แก , สัตว์นั้นในภูมินั้น. 

ชัมมายตนะชักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ในปัญจ 
โวการภูมิ แต่รูปายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ ธัมมายตนะจักไม่ 
เกิดขึ้น และรูปายตนะก็ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งอยู่ในชั้นสุทธาวาส 
ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ในอรูปภูมิ. 

[๕๒๐] มนายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใดในภูมิใด ธัมมายตนะจักไม่เกิดขึ้น 
แก , สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

มนายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ แต่ 
ธัมมายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ มนายตนะไม , เคยเกิดขึ้นแล้ว และ 
ธัมมายตนะ ก็จักไม , เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งอยู่ในชั้นสุทธาวาส. 

หรือว่า ธัมมายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด มนายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้ว 
แก , สัตว์นั้นในภูมินั้น. 

ธัมมายตนะชักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ แต่มนายตนะ 
ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ ธัมมายตนะจักไม่เกิดขึ้น และมนายตนะก็ 
ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งอยู่ในชั้นสุทธาวาส. 

อุปาทวาร จบ. 

นิโรธวาร 

[๕๒๑] จักขายตนะของสัตว์ใดย่อมดับไป โสตายตนะของสัตว์นั้นย่อมดับไปหรือ? 

จักขายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีจักขุ ไม่มีโสตะ ที่กำลังจุติอยู่ย่อมดับไป และ 
โสตายตนะของสัตว์เหล่านั้น ย่อมดับไปก็หาไม , ชักขายตนะของสัตว์เหล่านั้นซึ่งมีจักขุ มีโสตะ 
ที่กำลังจุติอยู่ ย่อมดับไป และโสตายตนะก็ย่อมดับไป. 

หรือว่า โสตายตนะของสัตว์ใดย่อมดับไป จักขายตนะของสัตว์นั้นย่อมดับไป. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 184 

โสตายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีโสตะ ไม่มีจักขุ ที่กำลังจุติอยู่ย่อมดับไป แต่ชักขายตนะ 
ของสัตว์เหล่านั้นย่อมดับไปก็หาไม , โสตายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีโสตะ มีจักขุ ที่กำลัง 
จุติอยู่ย่อมดับไป และจักขายตนะก็ย่อมดับไป. 

[๕๒๒] ชักขายตนะของสัตว์ใดย่อมดับไป ฆานายตนะของสัตว์นั้นย่อมดับไป 
หรือ? 

จักขายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีจักขุ ไม่มีฆานะ ที่กำลังจุติอยู่ย่อมดับไป แต่ 
ฆานายตนะของสัตว์เหล่านั้นย่อมดับไปก็หาไม่ จักขายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีจักขุ มีฆานะ 
ที่กำลังจุติอยู่ย่อมดับไป และฆานายตนะก็ย่อมดับไป. 

หรือว่า ฆานายตนะของสัตว์ใดย่อมดับไป จักขายตนะของสัตว์นั้นย่อมดับไป. 

ฆานายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีฆานะ ไม่มีจักขุ ที่กำลังจุติอยู่ย่อมดับไป แต่ 
จักขายตนะของสัตว์เหล่านั้นย่อมดับไปก็หาไม่ ฆานายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีฆานะ มีจักขุ 
ที่กำลังจุติอยู่ย่อมดับไป. 

[๕๒๓] จักขายตนะของสัตว์ใดย่อมดับไป รูปายตนะของสัตว์นั้นย่อมดับไปหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า รูปายตนะของสัตว์ใดย่อมดับไป จักขายตนะของสัตว์นั้นย่อมดับไป. 

รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีรูป ไม่มีจักขุ ที่กำลังจุติอยู่ ย่อมดับไป แต่ชักขายตนะ 
ของสัตว์เหล่านั้นย่อมดับไปก็หาไม , รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีจักขุ ที่กำลังจุติอยู่ ย่อม 
ดับไป และจักขายตนะก็ย่อมดับไป. 

[๕๒๔] จักขายตนะของสัตว์ใดย่อมดับไป มนายตนะของสัตว์นั้นย่อมดับไปหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า มนายตนะของสัตว์ใดย่อมดับไป จักขายตนะของสัตว์นั้นย่อมดับไป. 

มนายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีจิต ไม่มีจักขุ ที่กำลังจุติอยู่ย่อมดับไป แต่ชักขายตนะ 
ของสัตว์เหล่านั้นย่อมดับไปก็หาไม่ มนายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีจักขุ ที่กำลังจุติอยู่ย่อม 
ดับไป และจักขายตนะก็ย่อมดับไป. 

[๕๒๕] ชักขายตนะของสัตว์ใดย่อมดับไป ธัมมายตนะของสัตว์นั้นย่อมดับไปหรือ? 

ถูกแล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 185 

หรือว่า ธมมายตนะของสัตว์ใดย่อมดับไป จักขายตนะของสัตว์นั้นย่อมดับไป. 

ชัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้นซึ่งไม่มีจักขุ ที่กำลังจุติอยู่ ย่อมดับไป แต่จักขายตนะ 
ของสัตว์เหล่านั้นย่อมดับไปก็หาไม่ ธัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีจักขุ ที่กำลังจุติอยู่ ย่อม 
ดับไป และจักขายตนะก็ย่อมดับไป. 

[๕๒๖] ฆานายตนะของสัตว์ใดย่อมดับไป รูปายตนะของสัตว์นั้นย่อมดับไปหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า รูปายตนะของสัตว์ใดย่อมดับไป ฆานายตนะของสัตว์นั้นย่อมดับไป. 

รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้นซึ่งมีรูป ไม่มีฆานะ ที่กำลังจุติอยู่ ย่อมดับไป แต่ฆานายตนะ 
ของสัตว์เหล่านั้นย่อมดับไปก็หาไม , รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้นซึ่งมีฆานะ ที่กำลังจุติอยู่ 
ย่อมดับไป และฆานายตนะก็ย่อมดับไป. 

[๕๒๗] ฆานายตนะของสัตว์ใดย่อมดับไป มนายตนะของสัตว์นั้นย่อมดับไป 
หรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า มนายตนะของสัตว์ใดย่อมดับไป ฆานายตนะของสัตว์นั้นย่อมดับไป. 

มนายตนะของสัตว์เหล่านั้นซึ่งมีจิต ไม , มีฆานะ ที่กำลังจุติอยู่ ย่อมดับไป แต่ฆานายตนะ 
ของสัตว์เหล่านันย่อมดับไปก็หาไม่ มนายตนะของสัตว์เหล่านันซึ่งมีฆานะ ที่กำลังจุติอยู่ 
ย่อมดับไป และฆานายตนะก็ย่อมดับไป. 

[๕๒๘] ฆานายตนะของสัตว์ใดย่อมดับไป ธัมมายตนะของสัตว์นั้นย่อมดับไป 
หรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า ธัมมายตนะของสัตว์ใดย่อมดับไป จักขายตนะของสัตว์นั้นย่อมดับไป. 

ชัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้นซึ่งไม่มีฆานะ ที่กำลังจุติอยู่ ย่อมดับไป แต่ฆานายตนะ 
ของสัตว์เหล่านั้นย่อมดับไปก็หาไม่ ชัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีฆานะ ที่กำลังจุติอยู่ ย่อม 
ดับไป และฆานายตนะก็ย่อมดับไป. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 186 

[๕๒๙] รูปายตนะของสัตว์ใดย่อมดับไป มนายตนะของสัตว์นั้นย่อมดับไปหรือ? 

รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้นซึ่งมีรูป ไม่มีจิต ที่กำลังจุติอยู่ ย่อมดับไป แต่มนายตนะ 
ของสัตว์เหล่านั้นย่อมดับไปก็หาไม , รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีรูป มีจิต ที่กำลังจุติอยู่ 
ย่อมดับไป และมานายตนะก็ย่อมดับไป. 

หรือว่า มนายตนะของสัตว์ใดย่อมดับไป รูปายตนะของสัตว์นั้นย่อมดับไป. 

มนายตนะของสัตว์เหล่านั้นซึ่งไม่มีรูป ที่กำลังจุติอยู่ ย่อมดับไป แต่รูปายตนะของ 
สัตว์เหล่านั้นย่อมดับไปก็หาไม , มนายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีรูป มีจิต ที่กำลังจุติอยู่ ย่อม 
ดับไป และรูปายตนะก็ย่อมดับไป. 

[๕๓๐] รูปายตนะของสัตว์ใดย่อมดับไป ธัมมายตนะของสัตว์นั้นย่อมดับไป. 

หรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า ธัมมายตนะของสัตว์ใดย่อมดับไป รูปายตนะของสัตว์นั้นย่อมดับไป. 

ธัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้นซึ่งไม่มีรูป ที่กำลังจุติอยู่ ย่อมดับไป แต่รูปายตนะของ 
สัตว์เหล่านั้นย่อมดับไปก็หาไม , ธัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีรูป ที่กำลังจุติอยู่ ย่อมดับ 
ไป และรูปายตนะก็ย่อมดับไป. 

[๕๓๑] มนายตนะของสัตว์ใดย่อมดับไป ธัมมายตนะของสัตว์นั้นย่อมดับไป 
หรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า ธ'มมายตนะของสัตว์ใดย่อมดับไป มนายตนะของสัตว์นั้นย่อมดับไป. 

ธ'มมายตนะของสัตว์เหล่านั้นซึ่งไม่มีจิต ที่กำลังจุติอยู่ ย่อมดับไป แต่มนายตนะของสัตว์ 
เหล่านั้นย่อมดับไปก็หาไม่ ธ'มมายตนะของสัตว์เหล่านั้นซึ่งมีจิต ที่กำลังจุติอยู่ ย่อมดับไป และ 
มนายตนะก็ย่อมดับไป. 

[๕๓๒] ชักขายตนะในภูมิใดย่อมดับไป. 

(ในอุปาทวาร ก็ดี นิโรธวาร ก็ดี อุปาทนิโรธวาร ก็ดี คำว่า ในภูมิใด เป็นเช่นเดียว 
กันในบททั้งปวง) 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 187 

[๕๓๓] ชักขายตนะของสัตว์ใดในภูมิใดย่อมดับไป โสตายตนะของสัตว์นั้นใน 
ภูมินั้นย่อมดับไปหรือ? 

ฯลฯ ฆานายตนะ รูปายตนะ มนายตนะ ธัมมายตนะ ย่อมดับไปหรือ? 

(พึงขยายคำว่า ของสัตว์ใดในภูมิใด ให้พิสดารเช่นเดียวกัน) 

[๕๓๔] ชักขายตนะของสัตว์ใดย่อมไม่ดับไป โสตายตนะของสัตว์นั้นย่อมไม่ดับ 
ไปหรือ? 

ชักขายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีจักขุ มีโสตะ ที่คำลังจุติอยู่ย่อมไม่ดับไป แต่ 
โสตายตนะของสัตว์เหล่านั้นย่อมไม่ดับไปก็หาไม่ ชักขายตนะของสัตว์เหล่านั้น ที่กำลังเกิด 
ขึ้นอยู่ทั้งหมด ซึ่งไม่มีจักขุ ไม่มีโสตะ ที่คำลังจุติอยู่ ย่อมไม่ดับไป และโสตายตนะก็ย่อมไม่ 
ดับไป. 

หรือว่า โสตายตนะของสัตว์ใดย่อมไม่ดับไป ชักขายตนะของสัตว์นั้นย่อมไม่ดับ 
ไป. 

โสตายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งไม่มีโสตะ มีจักขุ ที่กำลังจุติอยู่ ย่อมไม่ดับไป แต่ 
ชักขายตนะของสัตว์เหล่านั้นย่อมไม่ดับไปก็หาไม , โสตายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังเกิดขึ้น 
อยู่ทั้งหมด ซึ่งไม่มีโสตะ ไม่มีจักขุ ที่กำลังจุติอยู่ ย่อมไม่ดับไป และชักขายตนะก็ย่อมไม่ดับไป. 

[๕๓๕] ชักขายตนะของสัตว์ใดย่อมไม่ดับไป ฆานายตนะของสัตว์นั้นย่อมไม่ดับ 
ไปหรือ? 

ชักขายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งไม , มีจักขุ มีฆานะ ที่กำลังจุติอยู่ ย่อมไม่ดับไป แต่ 
ฆานายตนะของสัตว์เหล่านั้นย่อมไม , ดับไปก็หาไม่ ชักขายตนะของสัตว์เหล่านั้นซึ่งกำลังเกิดขึ้น 
อยู่ทั้งหมด ซึ่งไม่มีจักขุ ไม่มีฆานะ ที่กำลังจุติอยู่ ย่อมไม่ดับไป และฆานายตนะก็ย่อมไม่ 
ดับไป. 

หรือว่า ฆานายตนะของสัตว์ใดย่อมไม่ดับไป ชักขายตนะของสัตว์นั้นย่อมไม่ดับ 
ไป. 

ฆานายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งไม่มีฆานะ มีจักขุ ที่กำลังจุติอยู่ ย่อมไม่ดับไป แต่ 
ชักขายตนะของสัตว์เหล่านั้นย่อมไม่ดับไปก็หาไม , ฆานายตนะของสัตว์เหล่านั้นซึ่งกำลังเกิดขึ้น 
อยู่ทั้งหมด ซึ่งไม่มีฆานะ ไม่มีจักขุ ที่กำลังจุติอยู่ ย่อมไม่ดับไป และชักขายตนะก็ย่อมไม่ดับไป. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 188 

[๕๓๖] จักขายตนะของสัตว์ใดย่อมไม่ดับไป รูปายตนะของสัตว์นั้นย่อมไม่ดับ 
ไปหรือ? 

ชักขายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งไม , มีจักขุ มีรูป ที่กำลังจุติอยู่ ย่อมไม่ดับไป แต่ 
รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้นย่อมไม , ดับไปก็หาไม่ ชักขายตนะของสัตว์เหล่านั้นทั้งหมด ซึ่งกำลัง 
เกิดขึ้นอยู่ ซึ่งไม , มีรูป ที่กำลังจุติอยู่ ย่อมไม่ดับไป และรูปายตนะก็ย่อมไม่ดับไป. 

หรือว่า รูปายตนะของสัตว์ใดย่อมไม่ดับไป ชักขายตนะของสัตว์นั้นย่อมไม่ดับไป. 

ถูกแล้ว 

[๕๓๗] ชักขายตนะของสัตว์ใดย่อมไม่ดับไป มนายตนะของสัตว์นั้นย่อมไม , ดับ 
ไปหรือ? 

ชักขายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งไม , มีจักขุ มีจิต ที่กำลังจุติอยู่ ย่อมไม่ดับไป แต่ 
มนายตนะของสัตว์เหล่านั้นย่อมไม่ดับไปก็หาไม่ ชักขายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังเกิดขึ้น 
อยู่ทั้งหมด ซึ่งไม่มีจิต ที่กำลังจุติอยู่ ย่อมไม่ดับไป และมนายตนะก็ย่อมไม่ดับไป 

หรือว่า มนายตนะของสัตว์ใดย่อมไม , ดับไป ชักขายตนะของสัตว์นั้นย่อมไม่ดับ 
ไป. 

ถูกแล้ว 

[๕๓๘] ชักขายตนะของสัตว์ใดย่อมไม่ดับไป ธัมมายตนะของสัตว์นั้นย่อมไม่ดับ 
ไปหรือ? 

ชักขายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งไม , มีจักขุ ที่กำลังจุติอยู่ ย่อมไม , ดับไป แต่ธัมมายตนะ 
ของสัตว์เหล่านั้นย่อมไม่ดับไปก็หาไม , ชักขายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังเกิดขึ้นอยู่ 
ทั้งหมด ย่อมไม่ดับไป. 

หรือว่า ธัมมายตนะของสัตว์ใดย่อมไม่ดับไป ชักขายตนะของสัตว์นั้นย่อมไม่ดับ 
ไป. 

ถูกแล้ว. 

[๕๓๙] ฆานายตนะของสัตว์ใดย่อมไม่ดับไป รูปายตนะของสัตว์นั้นย่อมไม่ดับ 
ไปหรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 189 

ฆานายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งไม่มีฆานะ มีรูป ที่กำลังจุติอยู่ ย่อมไม่ดับไป แต่ 
รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้นย่อมไม , ดับไปก็หาไม , ฆานายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังเกิดขึ้น 
อยู่ทั้งหมด ซึ่งไม่มีรูป ที่กำลังจุติอยู่ ย่อมไม่ดับไป และรูปายตนะก็ย่อมไม , ดับไป. 

หรือว่า รูปายตนะของสัตว์ใดย่อมไม่ดับไป ฆานายตนะของสัตว์นั้นย่อมไม่ 
ดับไป. 

ถูกแล้ว. 

[๕๔๐] ฆานายตนะของสัตว์ใดย่อมไม่ดับไป มนายตนะของสัตว์นั้นย่อมไม , ดับ 
ไปหรือ? 

ฆานายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งไม่มีฆานะ มีจิต ที่กำลังจุติอยู่ ย่อมไม่ดับไป แต่ 
มนายตนะของสัตว์เหล่านั้นย่อมไม่ดับไปก็หาไม่ ฆานายตนะของสัตว์เหล่านั้น ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ 
ทั้งหมด ซึ่งไม่มีชิต ที่กำลังจุติอยู่ ย่อมไม , ดับไป และมนายตนะก็ย่อมไม่ดับไป. 

หรือว่า มนายตนะของสัตว์ใดย่อมไม , ดับไป ฆานายตนะของสัตว์นั้นย่อมไม่ดับไป. 

ถูกแล้ว. 

[๕๔๑] ฆานายตนะของสัตว์ใดย่อมไม่ดับไป ธัมมายตนะของสัตว์นั้นย่อมไม่ดับ 
ไปหรือ? 

ฆานายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งไม่มีฆานะ ที่กำลังจุติอยู่ ย่อมไม , ดับไป แต่ธัมมายตนะ 
ของสัตว์เหล่านั้น ย่อมไม , ดับไปก็หาไม , ฆานายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังเกิดขึ้นอยู่ทั้งหมด 
ย่อมไม่ดับไป และธัมมายตนะก็ย่อมไม่ดับไป. 

หรือว่า ชัมมายตนะของสัตว์ใดย่อมไม่ดับไป ฆานายตนะของสัตว์นั้นย่อมไม่ 
ดับไป. 

ถูกแล้ว. 

[๕๔๒] รูปายตนะของสัตว์ใดย่อมไม่ดับไป มนายตนะของสัตว์นั้นย่อมไม่ดับไป 
หรือ? 

รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งไม่มีรูป ที่กำลังจุติอยู่ ย่อมไม่ดับไป แต่มนายตนะ 
ของสัตว์เหล่านั้นย่อมไม่ดับไปก็หาไม , รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังเกิดขึ้นอยู่ทั้งหมด 
ย่อมไม่ดับไป และมนายตนะก็ย่อมไม่ดับไป. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 190 

หรือว่า มนายตนะของสัตว์ใดย่อมไม , ดับไป รูปายตนะของสัตว์นั้นย่อมไม , ดับไป. 

มนายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งไม่มีจิต ที่กำลังจุติอยู่ ย่อมไม่ดับไป แต่รูปายตนะ 
ของสัตว์เหล่านั้นย่อมไม่ดับไปก็หาไม , มนายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังเกิดขึ้นอยู่ทั้งหมด 
ย่อมไม่ดับไป และรูปายตนะก็ย่อมไม่ดับไป. 

[๕๔๓] รูปายตนะของสัตว์ใดย่อมไม่ดับไป ธัมมายตนะของสัตว์นั้นย่อมไม , ดับ 
ไปหรือ? 

รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ ที่กำลังจุติอยู่ ย่อมไม่ดับไป แต่ธมมา 
ยตนะของสัตว์เหล่านั้นย่อมไม่ดับไปก็หาไม , รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้นทั้งหมด ซึ่งกำลังเกิดขึ้น 
อยู่ ย่อมไม , ดับไป และธัมมายตนะก็ย่อมดับไป. 

หรือว่า ธัมมายตนะของสัตว์ใดย่อมไม่ดับไป รูปายตนะของสัตว์นั้นย่อมไม่ดับไป. 

ถูกแล้ว. 

[๕๔๔] มนายตนะของสัตว์ใดย่อมไม่ดับไป ธัมมายตนะของสัตว์นั้นย่อมไม่ดับ 
ไปหรือ? 

มนายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งไม่มีซิต ที่กำลังจุติอยู่ ย่อมไม่ดับไป แต่ธัมมายตนะ 
ของสัตว์เหล่านั้นย่อมไม่ดับไปก็หาไม , มนายตนะของสัตว์เหล่านั้นทั้งหมด ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ 
ย่อมไม่ดับไป และธัมมายตนะก็ย่อมไม่ดับไป. 

หรือว่า ธัมมายตนะของสัตว์ใดย่อมไม่ดับไป มนายตนะของสัตว์นั้นย่อมไม่ดับไป. 

ถูกแล้ว. 

[๕๔๕] จักขายตนะในภูมิใด ย่อมไม่ดับไป. 

[๕๔๖] จักขายตนะในภูมิใดของสัตว์ใด ย่อมไม่ดับไป. 

กำว่า ของสัตว์ 1 ใดก็ดี ในภูมิใดของสัตว์ใดก็ดี เป็นเช่นเดียวกัน. 

[๕๔๗] จักขายตนะของสัตว์ใด เคยดับไปแล้ว โสตายตนะของสัตว์นั้น เคยดับ 
ไปแล้วหรือ? 

ถูกแล้ว. 

อดีตปุจฉาในอุปาทวารก็ดี ในนิโรธวารก็ดี ในอุปาทนิโวธวารก็ดี แม้อนุโลมและ 
ปัจจนียะ ก็เช่นเดียวกัน. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 191 

[๕๔๘] จักขายตนะของสัตว์ใดจักดับไป โสตายตนะของสัตว์นั้นจักดับไปหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า โสตายตนะของสัตว์ใดชักดับไป จักขายตนะของสัตว์นั้นจักดับไป. 

ถูกแล้ว. 

[๕๔๙] จักขายตนะของสัตว์ใดชักดับไป ฆานายตนะของสัตว์นั้นจักดับไปหรือ? 

จักขายตนะของสัตว์นั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ที่กำลังเข้าถึงรูปาวจรภูมิ และของ 
เหล่านั้น ซึ่งเข้าถึงรูปาวจรภูมิแล้ว ชักปรินิพพาน ที่กำลังจุติอยู่ ชักดับไป แต่ฆานายตนะของ 
สัตว์เหล่านั้น จักดับไปก็หาไม่ จักขายตนะของสัตว์เหล่านั้น นอกนี้ จักดับไป และฆานายตนะ 
ก็ชักดับไป. 

หรือว่า ฆานายตนะของสัตว์ใดจักดับไป จักขายตนะของสัตว์นั้นชักดับไป. 

ถูกแล้ว. 

[๕๕๐] จักขายตนะของสัตว์ใดจักดับไป รูปายตนะของสัตว์นั้นจักดับไปหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า รูปายตนะของสัตว์ใดจักดับไป จักขายตนะของสัตว์นั้นชักดับไป. 

ถูกแล้ว 

[๕๕๑] จักขายตนะของสัตว์ใดจักดับไป มนายตนะ ฯลฯ ชัมมายตนะของสัตว์ 
นั้นจักดับไปหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า ธัมมายตนะของสัตว์ใดจักดับไป ชักขายตนะของสัตว์นั้นจักดับไป. 

ธัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ที่กำลังเข้าถึงอรูปภูมิ และของ 
สัตว์เหล่านั้น ซึ่งเข้าถึงอรูปภูมิแล้วชักปรินิพพาน ที่กำลังจุติอยู่ ชักดับไป แต่ชักขายตนะของ 
สัตว์เหล่านั้นจักดับไปก็หาไม่ ธัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้น นอกนี้ จักดับไป และจักขายตนะ 
ก็ชักดับไป. 

[๕๕๒] ฆานายตนะของสัตว์ใดชักดับไป รูปายตนะของสัตว์นั้นจักดับไปหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า รูปายตนะของสัตว์ใดจักดับไป ฆานายตนะของสัตว์นั้นจักดับไป. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 192 

รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ที่กำลังเข้าถึงรูปาวจรภูมิ และของ 
สัตว์เหล่านั้น ซึ่งเข้าถึงรูปาวจรภูมิแล้ว จักปรินิพพาน ที่กำลังจุติอยู่ จักดับไป แต่ฆานายตนะ 
ของสัตว์เหล่านั้นชักดับไปก็หาไม , รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้น นอกนี้ ชักดับไป และฆานายตน 
ก็จักดับไป. 

[๕๕๓] ฆานายตนะของสัตว์ใดจักดับไป มนายตนะ ฯลฯ ธัมมายตนะของสัตว์ 
นั้นชักดับไปหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า ชัมมายตนะของสัตว์ใดชักดับไป ฆานายตนะของสัตว์นั้นจักดับไป. 

ธัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ที่กำลังเข้าถึงรูปาวจรภูมิ 
อรูปาวจรภูมิ และของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งเข้าถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แล้วจักปรินิพพาน 
ที่กำลังจุติอยู่ จักดับไป แต่ฆานายตนะของสัตว์เหล่านั้นชักดับไปก็หาไม่ ชัมมายตนะของสัตว์ 
เหล่านั้น นอกนี้ จักดับไป และฆานายตนะก็ชักดับไป. 

[๕๕๔] รูปายตนะของสัตว์ใดจักดับไป มนายตนะ ฯลฯ ธัมมายตนะของสัตว์นั้น 
ชักดับไปหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า ธัมมายตนะของสัตว์ใดชักดับไป รูปายตนะของสัตว์นั้นชักดับไป. 

ชัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ที่กำลังเข้าถึงอรูปภูมิ และของ 
สัตว์เหล่านั้น ซึ่งเข้าถึงอรูปภูมิ แล้วจักปรินิพพาน ที่กำลังจุติอยู่ ชักดับไป แต่รูปายตนะของ 
สัตว์เหล่านั้นชักดับไปก็หาไม่ ธัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้นนอกนี้ชักดับไป และรูปายตนะ 
ก็ชักดับไป. 

[๕๕๕] มนายตนะของสัตว์ใดชักดับไป ธัมมายตนะของสัตว์นั้นชักดับไปหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า ชัมมายตนะของสัตว์ใดชักดับไป มนายตนะของสัตว์นั้นชักดับไป. 

ถูกแล้ว. 

[๕๕๖] ชักขายตนะในภูมิใดชักดับไป. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 193 

[๕๕๗] จักขายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด จักดับไป โสตายตนะของสัตว์นั้นในภูมิ 
นั้น ชักดับไปหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า โสตายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด จักดับไป จักขายตนะของสัตว์นั้นในภูมิ 
นั้น ชักดับไป. 

ถูกแล้ว. 

[๕๕๘] ชักขายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด จักดับไป ฆานายตนะของสัตว์นั้นในภูมิ 
นั้น ชักดับไปหรือ ...? 

ของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งเป็นรูปาวจรสัตว์ ฯลฯ กามาวจรสัตว์..- ฯ ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ ฯลฯ 
ซึ่งมีขันธ์ ๕ ฯ -.. ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ ฯลฯ ซึ่งมีขันธ์ ๕ ฯ -.. ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์อรูปสัตว์ฯลฯ 
ซึ่งมีขันธ์ ๕. 

[๕๕๙] ฆานายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด ชักดับไป รูปายตนะของสัตว์นั้นในภูมิ 
นั้น ชักดับไปหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า รูปายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด ชักดับไป ฆานายตนะของสัตว์นั้นในภูมิ 
นั้น ชักดับไป. 

ของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งเป็นรูปาวจรสัตว์ ฯลฯ กามาวจรสัตว์ฯ ...ซึ่งเป็นรูปาวจรสัตว์ 
อรูปาวจรสัตว์ฯลฯ กามาวจรสัตว์. 

[๕๖๐] รูปายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด ชักดับไป มนายตนะของสัตว์นั้นในภูมิ 
นั้น ชักดับไปหรือ? 

ของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ฯลฯ ซึ่งมีขันธ์ ๕ ฯ -.. ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ฯลฯ 
ซึ่งมีขันธ์ ๕ ฯ -.. ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ ฯลฯ ซึ่งมีขันธ์ ๕ ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์. 

[๕๖๑] มนายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด ชักดับไป ธัมมายตนะของสัตว์นั้นใน 
ภูมินั้น ชักดับไปหรือ? 

ถูกแล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 194 

หรือว่า ธ'มมายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด จักดับไป มนายตนะของสัตว์นั้นในภูมิ 
นั้น ชักดับไป. 

ชัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ ฯลฯ ซึ่งมีขันธ์ ๔ ซึ่งมี 
ขันธ์ ๕ จักดับไป และมนายตนะก็จักดับไป. 

สมเด็จพระผู้มีพระภาคทรงขยายอนาคตไว้ในอุปาทวาร ซึ่งประกอบด้วยคำว่า ยสฺส 
(แก , สัตว์ใด) และ ยตฺถ (ในภูมิใด) ฉันใด แม้ในนิโรธวาร พึงขายให้พิสดาร ฉันนั้น. 

[๕๖๒] ชักขายตนะของสัตว์ใด จักไม่ดับไป โสตายตนะของสัตว์นั้น จักไม่ดับ 
ไปหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า โสตายตนะของสัตว์ใด ชักไม่ดับไป จักขายตนะของสัตว์นั้น ชักไม่ดับ 
ไป. 

ถูกแล้ว. 

[๕๖๓] จักขายตนะของสัตว์ใด จักไม่ดับไป ฆานายตนะของสัตว์นั้น ชักไม่ดับ 
หรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า ฆานายตนะของสัตว์ใด ชักไม่ดับไป จักขายตนะของสัตว์นั้น จักไม่ดับไป. 

ฆานายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ที่กำลังเข้าถึงรูปาวจรภูมิ และ 
ของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งเข้าถึงรูปาวจรภูมิแล้วชักปรินิพพาน ที่กำลังจุติอยู่ จักไม่ดับไป แต่ 
จักขายตนะของสัตว์เหล่านั้น จักไม่ดับไปก็หาไม่ ฆานายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งจะปรินิพพาน 
อยู่ในปัญจโวการภูมิ ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ในอรูปภูมิ และของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งเข้าถึง 
อรูปภูมิแล้ว จักปรินิพพาน ที่กำลังจุติอยู่ ชักไม่ดับไป และจักขายตนะก็จักไม่ดับไป. 

[๕๖๔] ชักขายตนะของสัตว์ใด จักไม่ดับไป รูปายตนะของสัตว์นั้น ชักไม , ดับ 
ไปหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า รูปายตนะของสัตว์ใด จักไม่ดับไป จักขายตนะของสัตว์นั้น จักไม่ดับไป. 

ถูกแล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 195 

[๕๖๕] จักขายตนะของสัตว์ใด จักไม่ดับไป มนายตนะ ฯลฯ ธมมายตนะของ 
สัตว์นั้น จักไม , ดับไปหรือ? 

จักขายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ที่กำลังเข้าถึงอรูปภูมิ และของ 
สัตว์เหล่านั้น ซึ่งเข้าถึงอรูปภูมิแล้ว จักปรินิพพาน ที่กำลังจุติอยู่ แต่ธัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้น 
จักไม่ดับไปก็หาไม่ จักขายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งปรินิพพานอยู่ จักไม่ดับไป และธมมายตนะ 
ก็ชักไม่ดับไป. 

หรือว่า ธัมมายตนะของสัตว์ใด จักไม่ดับไป จักขายตนะของสัตว์นั้น จักไม่ดับ 
ไป. 

ถูกแล้ว. 

[๕๖๖] ฆานายตนะของสัตว์ใด จักไม่ดับไป รูปายตนะของสัตว์นั้น ชักไม่ดับ 
ไปหรือ? 

ฆานายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ที่กำลังเข้าถึงรูปาวจรภูมิ และ 
ของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งเข้าถึงรูปาวจรภูมิ แล้วชักปรินิพพาน ที่กำลังจุติอยู่ จักไม , ดับไป แต่ 
รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้น จักไม่ดับไปก็หาไม , ฆานายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งจะปรินิพพาน 
ในปัญจโวการภูมิ ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ในอรูปภูมิ และของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งเข้าถึงอรูปภูมิ 
แล้วชักปรินิพพาน ที่กำลังจุติอยู่ ชักไม , ดับไป และรูปายตนะก็จักไม่ดับไป. 

หรือว่า รูปายตนะของสัตว์ใด จักไม่ดับไป ฆานายตนะของสัตว์นั้น ชักไม่ดับไป. 

ถูกแล้ว. 

[๕๖๗] ฆานายตนะของสัตว์ใดชักไม่ดับไป มนายตนะ ฯลฯ ธ'มมายตนะของ 
สัตว์นั้น จักไม , ดับไปหรือ? 

ฆานายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ที่กำลังเข้าถึงรูปาวจรภูมิ อรูปา 
วจรภูมิ และของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งเข้าถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แล้วชักปรินิพพาน ที่กำลัง 
จุติอยู่ ชักไม่ดับไป แต่ธัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้นจักไม่ดับก็หาไม่ ฆานายตนะของสัตว์ 
เหล่านั้น ซึ่งปรินิพพานอยู่ ชักไม่ดับไป และธ'มมายตนะก็จักไม , ดับไป. 

หรือว่า ธัมมายตนะของสัตว์ใดชักไม่ดับไป ฆานายตนะของสัตว์นั้นจักไม่ดับไป. 

ถูกแล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 196 

[๕๖๘] รูปายตนะของสัตว์ใดจักไม , ดับไป มนายตนะ ฯลฯ ธัมมายตนะของสัตว์ 
นั้น ชักไม่ดับไปหรือ? 

รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ที่กำลังเข้าถึงอรูปภูมิ และของ 
สัตว์เหล่านั้น ซึ่งเข้าถึงอรูปภูมิ แล้วชักปรินิพพาน ที่กำลังจุติอยู่ แต่ธมมายตนะของสัตว์ 
เหล่านั้นชักไม , ดับไปก็หาไม , รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งปรินิพพานอยู่ ชักไม่ดับไป เ 
ธ'มมายตนะก็ชักไม่ดับไป. 

หรือว่า ธัมมายตนะของสัตว์ใด ชักไม่ดับไป รูปายตนะของสัตว์นั้น ชักไม่ดับ 
ไป. 

ถูกแล้ว. 

[๕๖๙] มนายตนะของสัตว์ใด ชักไม่ดับไป ธัมมายตนะของสัตว์นั้น ชักไม่ดับ 
ไปหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า ธัมมายตนะของสัตว์ใด ชักไม่ดับไป มนายตนะของสัตว์นั้น ชักไม่ดับไป. 

ถูกแล้ว. 

[๕๗๐] ชักขายตนะในภูมิใด ชักไม่ดับไป. 

[๕๗๑] ชักขายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด ชักไม , ดับไป โสตายตนะของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น ชักไม่ดับไปหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า โสตายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด ชักไม่ดับไป ชักขายตนะของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น ชักไม่ดับไป. 

ถูกแล้ว. 

[๕๗๒] ชักขายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด ชักไม่ดับไป ฆานายตนะของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น ชักไม่ดับไปหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า ฆานายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด ชักไม , ดับไป ชักขายตนะของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น ชักไม่ดับไป. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 197 

ฆานายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นรูปาวจรสัตว์ จักไม่ดับไป แต่ชักขายตนะ 
ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นจักไม , ดับไปก็หาไม่ ฆานายตน ะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะ 
ปรินิพพานอยู่ในปัญจโวการภูมิ ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ จักไม่ดับไป และ 
ชักขายตนะก็จักไม่ดับไป. 

[๕๗๓] จักขายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด จักไม่ดับไป รูปายตนะของสัตว์นั้นใน 
ภูมินั้น จักไม่ดับไปหรือ? 

จักขายตนะ ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ ชักไม่ดับไป แต่รูปายตนะ 
ของสัตว์นั้นในภูมินั้น จักไม่ดับไปก็หาไม , ชักขายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะ 
ปรินิพพานอยู่ในปัญจโวการภูมิ ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ ชักไม , ดับไป และรูปายตนะก็ชักไม่ดับไป. 

หรือว่า รูปายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด ชักไม , ดับไป จักขายตนะของสัตว์นั้นใน 
ภูมินั้น จักไม่ดับไป. 

ถูกแล้ว. 

[๕๗๔] จักขายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด จักไม่ดับไป มนายตนะของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น จักไม่ดับไปหรือ? 

จักขายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ จักไม่ดับไป แต่มนายตนะ 
ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ชักไม่ดับไปก็หาไม่ ชักขายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะ 
ปรินิพพานอยู่ ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ ชักไม่ดับไป และมนายตนะก็จักไม่ดับไป. 

หรือว่า มนายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด ชักไม่ดับไป ชักขายตนะของสัตว์นั้นใน 
ภูมินั้น จักไม่ดับไป. 

ถูกแล้ว. 

[๕๗๕] จักขายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด จักไม่ดับไป ชัมมายตนะของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น จักไม่ดับไปหรือ? 

จักขายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ จักไม , 

ดับไป แต่ธัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น จักไม่ดับไปก็หาไม่ ชักขายตนะของสัตว์ 
เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ จักไม่ดับไป และธ'มมายตนะก็จักไม , ดับไป. 

หรือว่า ธัมมายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด ชักไม , ดับไป จักขายตนะของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น จักไม่ดับไป. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 198 

ถูกแล้ว. 

[๕๗๖] ฆานายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด จักไม่ดับไป รูปายตนะของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น จักไม่ดับไปหรือ? 

ฆานายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นรูปาวจรสัตว์ จักไม่ดับไป แต่รูปายตนะ 
ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ชักไม่ดับไปก็หาไม่ ฆานายตน ะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะ 
ปรินิพพานอยู่ในป้ญจโวการภูมิ ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ จักไม , ดับไป และรูปายตนะก็ชักไม่ดับไป. 

หรือว่า รูปายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด จักไม , ดับไป ฆานายตนะของสัตว์นั้นใน 
ภูมินั้น จักไม่ดับไป. 

ถูกแล้ว. 

[๕๗๗] ฆานายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด ชักไม่ดับไป มนายตนะของสัตว์นั้นใน 
ภูมินั้น จักไม่ดับไปหรือ? 

ฆานายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นรูปาวจรสัตว์ อรูปาวจรสัตว์ ชักไม่ 
ดับไป แต่มนายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น จักไม่ดับไปก็หาไม่ ฆานายตนะของสัตว์ 
เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ ชักไม่ดับไป และมนายตนะก็จัก 
ไม่ดับไป. 

หรือว่า มนายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด จักไม่ดับไป ฆานายตนะของสัตว์นั้นใน 
ภูมินั้นจักไม , ดับไป. 

ถูกแล้ว. 

[๕๗๘] ฆานายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด ชักไม่ดับไป ชัมมายตนะของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น ชักไม่ดับไปหรือ? 

ฆานายตนะ ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นรูปาวจรสัตว์ อรูปาวจรสัตว์ ชักไม่ดับไป 
แต่ธมมายตนะ ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น จักไม่ดับไปก็หาไม่ ฆานายตน ะของสัตว์เหล่านั้นใน 
ภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ จักไม่ดับไป และธัมมายตนะก็ชักไม่ดับไป. 

หรือว่า ชัมมายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด จักไม , ดับไป ฆานายตนะของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น ชักไม่ดับไป. 

ถูกแล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 199 

[๕๗๙] รูปายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด จักไม่ดับไป มนายตนะของสัตว์นั้นใน 
ภูมินั้น ชักไม่ดับไปหรือ? 

รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ ชักไม่ดับไป แต่มนายตนะ 
ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ชักไม่ดับไปก็หาไม่ รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะ 
ปรินิพพานอยู่ ชักไม่ดับไป และมนายตนะก็ชักไม , ดับไป. 

หรือว่า มนายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด ชักไม่ดับไป รูปายตนะของสัตว์นั้นใน 
ภูมินั้น ชักไม่ดับไป. 

มนายตนะ ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ ชักไม่ดับไป แต่รูปายตนะ 
ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ชักไม่ดับไปก็หาไม่ มนายตน ะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะ 
ปรินิพพานอยู่ ชักไม่ดับไป และรูปายตนะก็ชักไม่ดับไป. 

[๕๘๐] รูปายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด ชักไม่ดับไป ธัมมายตนะของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น ชักไม่ดับไปหรือ? 

รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ ชักไม่ดับไป แต่ธมมายตนะ 
ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ชักไม่ดับไปก็หาไม่ รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะ 
ปรินิพพานอยู่ ชักไม่ดับไป และธัมมายตนะก็ชักไม่ดับไป. 

หรือว่า ธัมมายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด ชักไม , ดับไป รูปายตนะของสัตว์นั้นใน 
ภูมินั้น ชักไม่ดับไป. 

ถูกแล้ว. 

[๕๘๑] มนายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด ชักไม่ดับไป ชัมมายตนะของสัตว์นั้นใน 
ภูมินั้น ชักไม่ดับไปหรือ? 

มนายตนะ ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ ชักไม่ดับไป แต่ธมมายตนะ 
ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ชักไม่ดับไปก็หาไม่ มนายตน ะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะ 
ปรินิพพานอยู่ ชักไม่ดับไป และธัมมายตนะก็ชักไม่ดับไป. 

หรือว่า ชัมมายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด ชักไม , ดับไป มนายตนะของสัตว์นั้นใน 
ภูมินั้น ชักไม่ดับไป. 

ถูกแล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 200 

[๕๘๒] จักขายตนะของสัตว์ใด ย่อมดับไป โสตายตนะของสัตว์นั้นเคยดับไป 
หรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า โสตายตนะของสัตว์ใดเคยดับไป ชักขายตนะของสัตว์นั้นย่อมดับไป. 

โสตายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังเกิดขึ้นอยู่ทั้งหมด ซึ่งไม่มีจักขุที่กำลังจุติอยู่ 
เคยดับไปแล้ว แต่จักขายตนะของสัตว์เหล่านั้นย่อมดับไปก็หาไม , โสตายตนะของสัตว์เหล่านั้น 
ซึ่งมีจักขุ ที่กำลังจุติอยู่ เคยดับไปแล้ว และจักขายตนะก็ย่อมดับไป. 

[๕๘๓] จักขายตนะของสัตว์ใดย่อมดับไป ฆานายตนะ ฯลฯ รูปายตนะ 
มนายตนะ ชัมมายตนะ ของสัตว์นั้นเคยดับไปแล้วหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า ธัมมายตนะของสัตว์ใดเคยดับไปแล้ว จักขายตนะของสัตว์นั้นย่อมดับไป. 

ชัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังเกิดขึ้นอยู่ทั้งหมด ซึ่งไม่มีจักขุ ที่กำลังจุติอยู่ 
เคยดับไปแล้ว แต่จักขายตนะของสัตว์เหล่านั้นย่อมดับไปก็หาไม่ ชัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้น 
ซึ่งมีจักขุ ที่กำลังจุติอยู่ เคยดับไปแล้ว และชักขายตนะก็ย่อมดับไป. 

[๕๘๔] ฆานายตนะของสัตว์ใดย่อมดับไป รูปายตนะ ฯลฯ มนายตนะ 
ธัมมายตนะ ของสัตว์นั้นเคยดับไปแล้วหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า ธัมมายตนะของสัตว์ใดเคยดับไปแล้ว ฆานายตนะของสัตว์นั้นย่อมดับไป. 

ธัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังเกิดขึ้นอยู่ทั้งหมด ซึ่งไม่มีฆานะ ที่กำลังจุติอยู่ 
เคยดับไปแล้ว แต่ฆานายตนะของสัตว์เหล่านั้นย่อมดับไปก็หาไม่ ชัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้น 
ซึ่งมีฆานะ ที่กำลังจุติอยู่ เคยดับไปแล้ว และฆานายตนะก็ย่อมดับไป. 

[๕๘๕] รูปายตนะของสัตว์ใดย่อมดับไป มนายตนะ ฯลฯ ชัมมายตนะของสัตว์ 
นั้นเคยดับไปแล้วหรือ? 

ถูกแล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 201 

หรือว่า ธัมมายตนะของสัตว์ใดเคยดับไปแล้ว รูปายตนะของสัตว์นั้นย่อมดับไป. 

ธัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังเกิดขึ้นอยู่ทั้งหมด ซึ่งไม่มีรูปที่กำลังจุติอยู่ เคย 
ดับไปแล้ว แต่รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้นย่อมดับไปก็หาไม่ ธัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้น 
ซึ่งมีรูป ที่กำลังจุติอยู่ เคยดับไปแล้ว และรูปายตนะก็ย่อมดับไป. 

[๕๘๖] มนายตนะของสัตว์ใดย่อมดับไป ธมมายตนะของสัตว์นั้นเคยดับไปแล้ว 
หรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า ธัมมายตนะของสัตว์ใดเคยลับไปแล้ว มนายตนะของสัตว์นั้นย่อมดับไป. 

ธัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังเกิดขึ้นอยู่ทั้งหมด ซึ่งไม่มีจิตที่กำลังจุติอยู่ เคย 
ดับไปแล้ว แต่มนายตนะของสัตว์เหล่านั้นย่อมดับไปก็หาไม่ ธัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่ง 
มีจิต ที่กำลังจุติอยู่ เคยดับไปแล้ว และมนายตนะก็ย่อมดับไป. 

[๕๘๗] ชักขายตนะใดในภูมิใด ย่อมดับไป. 

[๕๘๘] ชักขายตนะของสัตว์ใด ในภูมิใดย่อมดับไป โสตายตนะของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น เคยดับไปแล้วหรือ? 

ชักขายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในชั้นสุทธาวาส ย่อมดับไป 
แต่โสตายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น เคยดับไปแล้วก็หาไม่ ชักขายตนะของสัตว์เหล่านั้น 
ในภูมินั้น ซึ่งมีชักขุ ที่กำลังจุติอยู่ นอกนี้ย่อมดับไป และโสตายตนะก็เคยดับไปแล้ว. 

หรือว่า โสตายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด เคยดับไปแล้ว ชักขายตนะของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้นย่อมดับไป. 

โสตายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงปัญจโวการภูมิ ซึ่งไม่มีจักขุ ที่กำลัง 
จุติอยู่จากกามาจรภูมิ เคยดับไปแล้ว แต่ชักขายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นย่อมดับไปก็หาไม่ 
โสตายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีจักขุ ที่กำลังจุติอยู่ เคยดับไปแล้ว และชักขายตนะ 
ก็ย่อมดับไป. 

[๕๘๙] ชักขายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด ย่อมดับไป ฆานายตนะของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น เคยดับไปแล้วหรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 202 

จักขายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ จากรูปาวจรภูมิย่อมดับไป แต่ 
ฆานายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น เคยดับไปแล้วก็หาไม่ จักขายตนะของสัตว์เหล่านั้น 
ในภูมินั้น ซึ่งมีจักขุ ที่กำลังจุติอยู่ จากกามาวจรภูมิ ย่อมดับไป และฆานายตนะก็เคยดับไปแล้ว. 

หรือว่า ฆานายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด เคยดับไปแล้ว ชักขายตนะของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้นย่อมดับไป. 

ฆานายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงกามาวจรภูมิ ซึ่งไม่มีจักขุที่กำลังจุติ 
อยู่จากกามาวจรภูมิเคยดับไปแล้ว แต่ชักขายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นย่อมดับไปก็หาไม , 
ฆานายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีจักขุ ที่กำลังจุติอยู่จากกามาวจรภูมิ เคยดับแล้ว 
และจักขายตนะก็จักดับไป. 

[๕๙๐] จักขายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด ย่อมดับไป รูปายตนะของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น เคยดับไปแล้วหรือ? 

ชักขายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในชั้นสุทธาวาส ย่อมดับ 
ไป แต่รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับไปแล้วก็หาไม่ จักขายตนะของสัตว์เหล่านั้น 
ในภูมินั้น ซึ่งมีจักขุ ที่กำลังจุติอยู่ นอกนี้ย่อมดับไป และรูปายตนะก็เคยดับไปแล้ว. 

หรือว่า รูปายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด เคยดับไปแล้ว จักขายตนะของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้นย่อมดับไป. 

รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงปัญจโวการภูมิ ซึ่งไม่มีจักขุ ที่กำลัง 
จุติอยู่จากกามาวจรภูมิ ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ เคยดับไปแล้ว แต่ชักขายตนะของสัตว์เหล่านั้นใน 
ภูมินั้นย่อมดับไปก็หาไม , รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีจักขุ ที่กำลังจุติอยู่ เคย 
ดับไปแล้ว และจักขายตนะก็ย่อมดับไป. 

[๕๙๑] ชักขายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด ย่อมดับไป มนายตนะของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น เคยดับไปแล้วหรือ? 

จักขายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในชั้นสุทธาวาส ย่อมดับ 
ไป แต่มนายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับไปแล้วก็หาไม่ ชักขายตนะของสัตว์เหล่านั้น 
ในภูมินั้น ซึ่งมีจักขุ ที่กำลังจุติอยู่ นอกนี้ย่อมดับไป และมนายตนะก็เคยดับไปแล้ว. 

หรือว่า มนายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด เคยดับไปแล้ว ชักขายตนะของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้นย่อมดับไป. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 203 

มนายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงปัญจโวการภูมิ ซึ่งไม่มีจักขุ ที่ 
กำลังจุติอยู่จากกามาวจรภูมิ ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ เคยดับไปแล้ว แต่ชักขายตนะของสัตว์เหล่านั้น 
ในภูมินั้นย่อมดับไปก็หาไม่ มนายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีจักขุ ที่กำลังจุติอยู่ เคย 
ดับไปแล้ว และชักขายตนะก็ย่อมดับไป. 

[๕๙๒] ชักขายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด ย่อมดับไป ธมมายตนะของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น เคยดับไปแล้วหรือ? 

ชักขายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในชั้นสุทธาวาส ย่อมดับ 
ไป แต่ธัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น เคยดับไปแล้วก็หาไม่ ชักขายตนะของสัตว์เหล่า 
นั้นในภูมินั้น ซึ่งมีจักขุ ที่กำลังจุติอยู่ นอกนี้ย่อมดับไป และธัมมายตนะก็เคยดับไปแล้ว. 

หรือว่า ธัมมายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด เคยดับไปแล้ว ชักขายตนะของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น ย่อมดับไป. 

ธัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเกิดขึ้นอยู่นั้งหมด ซึ่งไม่มีจักขุ ที่กำลัง 
จุติอยู่ เคยดับไปแล้ว แต่ชักขายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นย่อมดับไปก็หาไม , ธ'มมายตนะ 
ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีจักขุ ที่กำลังจุติอยู่ เคยดับไปแล้ว และจัก 1 ขายตนะก็ย่อม 
ดับไป. 

[๕๙๓] ฆานายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด ย่อมดับไป รูปายตนะของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น เคยดับไปแล้วหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า รูปายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด เคยดับไปแล้ว ฆานายตนะของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น ย่อมดับไป. 

รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงกามาวจรภูมิ ซึ่งไม่มีฆานะ ที่กำลัง 
จุติอยู่จากกามาวจรภูมิ เคยดับไปแล้ว แต่ฆานายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นย่อมดับไปก็หาไม่ 
รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีฆานะ ที่กำลังจุติอยู่ เคยดับไปแล้ว และฆานายตนะ 
ก็ย่อมดับไป. 

[๕๙๔] ฆานายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด ย่อมดับไป มนายตนะของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น เคยดับไปแล้วหรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 204 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า มนายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด เคยดับไปแล้ว ฆานายตนะของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น ย่อมดับไป. 

มนายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงกามาวจรภูมิ ซึ่งไม่มีฆานะ ที่ 
กำลังจุติจากกามาวจรภูมิ ซึ่งเป็นรูปาวจรสัตว์ เป็นอรูปาวจรสัตว์ เคยดับไปแล้ว แต่ฆานายตนะ 
ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ย่อมดับไปก็หาไม , มนายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีฆานะ 
ที่กำลังจุติอยู่ เคยดับไปแล้ว และฆานายตนะก็ย่อมดับไป. 

[๕๙๕] ฆานายตนะของสัตว์ใดในภูมิใดย่อมดับไป ธัมมายตนะของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น เคยดับไปแล้วหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า ธัมมายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด เคยดับไปแล้ว ฆานายตนะของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น ย่อมดับไป. 

ธัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเกิดขึ้นอยู่นั้งหมด ซึ่งไม่มีฆานะ ที่ 
กำลังจุติอยู่ เคยดับไปแล้ว แต่ฆานายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นย่อมดับไปก็หาไม , ธัมมาย 
ตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีฆานะ ที่กำลังจุติอยู่ เคยดับไปแล้ว และฆานายตนะ 
ก็ย่อมดับไป. 

[๕๙๖] รูปายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด ย่อมดับไป มนายตนะของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น เคยดับไปแล้วหรือ? 

รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ ในชั้นสุทธาวาส ซึ่งกำลัง 
จุติอยู่จากอสัญญสัตตภูมิ ย่อมดับไป แต่มนายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น เคยดับไปแล้ว 
ก็หาไม , รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่จากปัญจโวการภูมิ นอกนี้ ย่อม 
ดับไป และมนายตนะก็เคยดับไปแล้ว. 

หรือว่า มนายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด เคยดับไปแล้ว รูปายตนะของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น ย่อมดับไป. 

มนายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงปัญจโวการภูมิ ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ 
เคยดับไปแล้ว แต่รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นย่อมดับไปก็หาไม่ มนายตนะของสัตว์ 
เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติจากปัญจโวการภูมิ เคยดับไปแล้ว และรูปายตนะก็ย่อมดับไป. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 205 

[๕๙๗] รูปายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด ย่อมดับไป ธัมมายตนะของสัตว์นั้น เคย 
ดับไปแล้วหรือ? 

รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในชั้นสุทธาวาส ย่อมดับไป 
แต่ธัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น เคยดับไปแล้วก็หาไม่ รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้น 
ในภูมินั้น ซึ่งมีรูปที่กำลังจุติอยู่ นอกนี้ย่อมดับไป และธัมมายตนะก็เคยดับไปแล้ว. 

หรือว่า ธัมมายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด เคยดับไปแล้ว รูปายตนะของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น ย่อมดับไป. 

ธัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเกิดขึ้นอยู่นั้งหมด ซึ่งไม่มีรูป ที่กำลัง 
จุติอยู่ เคยดับไปแล้ว แต่รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นย่อมดับไปก็หาไม่ ธัมมายตนะ 
ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีรูปที่กำลังจุติอยู่เคยดับไปแล้ว และรูปายตนะก็ย่อมดับไป. 

[๕๙๘] มนายตนะของสัตว์ใดในภูมิใดย่อมดับไป ธัมมายตนะของสัตว์นั้นใน 
ภูมินั้น เคยดับไปแล้วหรือ? 

มนายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในชั้นสุทธาวาส ย่อมดับไป 
แต่ธัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น เคยดับไปแล้วก็หาไม่ มนายตนะของสัตว์เหล่านั้น 
ในภูมินั้น ซึ่งมีจิต ที่กำลังจุติอยู่ นอกนี้ ย่อมดับไป และธัมมายตนะก็เคยดับไปแล้ว. 

หรือว่า ธัมมายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด เคยดับไปแล้ว มนายตนะของสัตว์ใด 
ในภูมิใดย่อมดับไป. 

ธัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเกิดขึ้นอยู่นั้งหมด ซึ่งไม่มีจิต ที่กำลัง 
จุติอยู่ เคยดับไปแล้ว แต่มนายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ย่อมดับไปก็หาไม่ ธ'มมายตนะ 
ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีจิต ที่กำลังจุติอยู่ เคยดับไปแล้ว และมนายตนะก็ย่อมดับไป. 

[๕๙๙] จักขายตนะของสัตว์ใด ย่อมไม่ดับไป โสตายตนะของสัตว์นั้น ไม่เคย 
ดับไปแล้วหรือ? 

เคยดับไปแล้ว. 

หรือว่า โสตายตนะของสัตว์ใด ไม่เคยดับไป ชักขายตนะของสัตว์ นั้นย่อมไม่ 
ดับไป. 

ไม่มี. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 206 

[๖๐๐] จักขายตนะของสัตว์ใด ย่อมไม่ดับไป ฆานายตนะ ฯลฯ รูปายตนะ 
มนายตนะ ธัมมายตนะของสัตว์นั้น ไม่เคยดับไปแล้วหรือ? 

เคยดับไปแล้ว. 

หรือว่า ธัมมายตนะของสัตว์ใดไม่เคยดับไปแล้ว ชักขายตนะของสัตว์นั้นย่อมไม่ 
ดับไป. 

ไม่มี. 

[๖๐๑] ฆานายตนะ ฯลฯ รูปายตนะ มนายตนะ ของสัตว์ใดย่อมไม่ดับไป 
ธัมมายตนะของสัตว์นั้น ไม่เคยดับไปแล้วหรือ? 

เคยดับไปแล้ว. 

หรือว่า ธัมมายตนะของสัตว์ใด ไม่เคยดับไปแล้ว มนายตนะของสัตว์นั้น ย่อมไม่ 
ดับไป. 

ไม่มี. 

[๖๐๒] จักขายตนะในภูมิใด ย่อมไม่ดับไป. 

[๖๐๓] ชักขายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด ย่อมไม่ดับไป โสตายตนะของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น ไม่เคยดับไปแล้วหรือ? 

จักขายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงปัญจโวการภูมิ ซึ่งไม่มีจักขุ 
ที่กำลังจุติจากกามาวจรภูมิ ย่อมไม่ดับไป แต่โสตายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับไป 
แล้วก็หาไม่ ชักขายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงชั้นสุทธาวาส ซึ่งเป็น 
อสัญญสัตว์ ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ ย่อมไม , ดับไป และโสตายตนะก็ไม่เคยดับไปแล้ว. 

หรือว่า โสตายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด ไม่เคยดับไปแล้ว ชักขายตนะของ 
สัตว์นั้นในภูมินั้น ย่อมไม่ดับไป 

โสตายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในชั้นสุทธาวาส ไม่เคย 
ดับไปแล้ว แต่จักขายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นย่อมไม่ดับไปก็หาไม , โสตายตนะของสัตว์ 
เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงชั้นสุทธาวาส ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ ไม , เคย 
ดับไปแล้ว และชักขายตนะก็ย่อมไม่ดับไป. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 207 

[๖๐๔] จักขายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด ย่อมไม่ดับไป ฆานายตนะของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น ไม่เคยดับไปแล้วหรือ? 

ชักขายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงกามาวจรภูมิ ซึ่งไม , มีจักขุ ที่ 
กำลังจุติจากกามาวจรภูมิ ย่อมไม่ดับไป แต่ฆานายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ไม่เคยดับไป 
แล้วก็หาไม่ จักขายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงรูปาวจรภูมิ ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ 
ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ ย่อมไม่ดับไป และฆานายตนะก็ไม่เคยดับไปแล้ว. 

หรือว่า ฆานายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด ไม่เคยดับไปแล้ว ชักขายตนะของสัตว์ 
นั้นในภูมินั้น ย่อมไม่ดับไป. 

ฆานายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติจากรูปาวจรภูมิ ไม่เคยดับไปแล้ว 
แต่ชักขายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นย่อมไม่ดับไปก็หาไม , ฆานายตนะของสัตว์เหล่านั้น 
ในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงรูปาวจรภูมิ ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ ไม่เคยดับไปแล้ว 
และชักขายตนะก็ย่อมไม่ดับไป. 

[๖๐๕] ชักขายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด ย่อมไม่ดับไป รูปายตนะของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น ไม่เคยดับไปแล้วหรือ? 

ชักขายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงปัญจโวการภูมิ ซึ่งไม่มีจักขุ 
ที่กำลังจุติจากกามาวจรภูมิ ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ ย่อมไม่ดับไป แต่รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้น 
ในภูมินั้น ไม่เคยดับไปแล้วก็หาไม , ชักขายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงชั้น 
สุทธาวาส ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ ย่อมไม , ดับไป และรูปายตนะก็ไม่เคยดับไปแล้ว. 

หรือว่า รูปายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด ไม่เคยดับไปแล้ว ชักขายตนะของสัตว์นั้น 
ย่อมไม่ดับไป. 

รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในชั้นสุทธาวาส ไม่เคย 
ดับไปแล้ว แต่ชักขายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ย่อมไม่ดับไปก็หาไม , รูปายตนะของ 
สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงชั้นสุทธาวาส ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ ไม่เคยดับไปแล้ว 
และชักขายตนะก็ย่อมไม่ดับไป. 

[๖๐๖] ชักขายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด ย่อมไม่ดับไป มนายตนะของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น ไม่เคยดับไปแล้วหรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 208 

จักขายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงปัญจโวการภูมิ ซึ่งไม่มีจักขุ 
ที่กำลังจุติจากกามาวจรภูมิ ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ ย่อมไม , ดับไป แต่มนายตนะของสัตว์เหล่านั้น 
ในภูมินั้น ไม่เคยดับไปแล้วก็หาไม , ชักขายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงชั้น 
สุทธาวาส ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ย่อมไม่ดับไป และมนายตนะก็ไม่เคยดับไปแล้ว. 

หรือว่า มนายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด ไม่เคยดับไปแล้ว ชักขายตนะของ 
สัตว์นั้นในภูมินั้น ย่อมไม่ดับไป 

มนายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในชั้นสุทธาวาส ไม , เคย 
ดับไปแล้ว แต่จักขายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ย่อมไม่ดับไปก็หาไม่ มนายตนะของ 
สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงชั้นสุทธาวาส ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ ไม่เคยดับแล้ว และ 
ชักขายตนะก็ย่อมไม่ดับไป. 

[๖๐๗] จักขายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด ย่อมไม่ดับไป ธัมมายตนะของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น ไม่เคยดับไปแล้วหรือ? 

ชักขายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเกิดขึ้นอยู่ทั้งหมด ซึ่งไม่มีจักขุ 
ที่กำลังจุติอยู่ ย่อมไม่ดับไป แต่ธัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ไม่เคยดับไปแล้วก็หาไม่ 
จักขายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงชั้นสุทธาวาส ย่อมไม่ดับไป และ 
ธัมมายตนะก็ไม , เคยดับไปแล้ว. 

หรือว่า ธัมมายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด ไม่เคยดับไปแล้ว ชักขายตนะของ 
สัตว์นั้นในภูมินั้นย่อมไม่ดับไป. 

ธัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในชั้นสุทธาวาส ไม่เคย 
ดับไปแล้ว แต่จักขายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นย่อมไม่ดับไปก็หาไม่ ธ'มมายตนะของ 
สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงชั้นสุทธาวาส ไม่เคยดับไปแล้ว และชักขายตนะก็ย่อม 
ไม่ดับไป. 

[๖๐๘] ฆานายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด ย่อมไม่ดับไป รูปายตนะของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น ไม , เคยดับไปแล้วหรือ? 

ฆานายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงกามาวจรภูมิ ซึ่งไม่มีฆานะ 
ที่กำลังจุติจากกามาวจรภูมิ ซึ่งเป็นรูปาวจรสัตว์ ย่อมไม , ดับไป แต่รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 209 

ในภูมินั้นไม , เคยดับไปแล้วก็หาไม่ ฆานายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งอยู่ในชั้นสุทธาวาส 
ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ ย่อมไม่ดับไป และรูปายตนะก็ไม่เคยดับไปแล้ว. 

หรือว่า รูปายตนะของสัตว์ใดในภูมิใดไม่เคยดับไปแล้ว ฆานายตนะของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้นย่อมไม่ดับไป. 

ถูกแล้ว. 

[๖๐๙] ฆานายตนะของสัตว์ใดในภูมิใดย่อมไม่ดับไป มนายตนะของสัตว์นั้นใน 
ภูมินั้นไม่เคยดับไปแล้วหรือ? 

ฆานายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงกามาวจรภูมิ ซึ่งไม่มีฆานะ ที่ 
กำลังจุติจากกามาวจรภูมิ ซึ่งเป็นรูปาวจรสัตว์ อรูปาวจรสัตว์ ย่อมไม , ดับไป แต่มนายตนะของ 
สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับไปแล้วก็หาไม่ ฆานายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งอยู่ใน 
ชั้นสุทธาวาส ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ ย่อมไม่ดับไป และมนายตนะก็ไม่เคยดับไปแล้ว. 

หรือว่า มนายตนะของสัตว์ใดในภูมิใดไม่เคยดับไปแล้ว ฆานายตนะของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้นย่อมไม่ดับไป. 

ถูกแล้ว. 

[๖๑๐] ฆานายตนะของสัตว์ใดในภูมิใดย่อมไม่ดับไป ธัมมายตนะของสัตว์ 
เหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับไปแล้วหรือ? 

ฆานายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเกิดขึ้นอยู่นั้งหมด ซึ่งไม่มีฆานะ ที่กำลัง 
จุติอยู่ ย่อมไม่ดับไป แต่ธัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับไปแล้วก็หาไม่ 
ฆานายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งอยู่ในชั้นสุทธาวาส ย่อมไม , ดับไป และธ'มมายตนะก็ 
ไม่เคยดับไปแล้ว. 

หรือว่า ธัมมายตนะของสัตว์ใดในภูมิใดไม , เคยดับไปแล้ว ฆานายตนะของสัตว์ 
นั้นย่อมไม , ดับไป. 

ถูกแล้ว. 

[๖๑๑] รูปายตนะของสัตว์ใดในภูมิใดย่อมไม่ดับไป มนายตนะของสัตว์นั้นใน 
ภูมินั้นไม่เคยดับไปแล้วหรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 210 

รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงปัญจโวการภูมิ ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ 
ย่อมไม่ดับไป แต่มนายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับไปแล้วก็หาไม , รูปายตนะของ 
สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงชั้นสุทธาวาส ซึ่งกำลังเข้าถึงอสัญญสัตตภูมิ ย่อมไม่ 
ดับไป และมนายตนะก็ไม่เคยดับไปแล้ว. 

หรือว่า มนายตนะของสัตว์ใดในภูมิใดไม่เคยดับไปแล้ว รูปายตนะของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้นย่อมไม่ดับไป. 

มนายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในชั้นสุทธาวาส ซึ่งกำลังจุติ 
อยู่จากอสัญญสัตตภูมิไม่เคยดับไปแล้ว แต่รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นย่อมไม , ดับไปก็ 
หาไม่ มนายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงชั้นสุทธาวาส ซึ่งกำลังเข้าถึง 
อสัญญสัตตภูมิไม , เคยดับไปแล้ว และรูปายตนะก็ย่อมไม่ดับไป. 

[๖๑๒] รูปายตนะของสัตว์ใดในภูมิใดย่อมไม่ดับไป ธัมมายตนะของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้นไม , เคยดับไปแล้วหรือ? 

รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเกิดขึ้นอยู่นั้งหมด ซึ่งไม่มีรูป ที่กำลัง 
จุติอยู่ ย่อมไม่ดับไป แต่ธัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ไม , เคยดับไปแล้วก็หาไม่ 
รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงชั้นสุทธาวาส ย่อมไม , ดับไป และธัมมายตนะ 
ก็ไม่เคยดับไปแล้ว. 

หรือว่า ธัมมายตนะของสัตว์ใดในภูมิใดไม , เคยดับไปแล้ว รูปายตนะของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้นย่อมไม่ดับไป. 

ธัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในชั้นสุทธาวาสไม่เคยดับไป 
แล้ว แต่รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นย่อมไม่ดับไปก็หาไม , ธัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้น 
ในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงชั้นสุทธาวาส ไม่เคยดับไปแล้ว และรูปายตนะก็ย่อมไม่ดับไป. 

[๖๑๓] มนายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด ย่อมไม่ดับไป ธัมมายตนะของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น ไม่เคยดับไปแล้วหรือ? 

มนายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเกิดขึ้นอยู่ทั้งหมด ซึ่งไม่มีจิต ที่กำลัง 
จุติอยู่ ย่อมไม่ดับไป แต่ธัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับไปแล้วก็หาไม่ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 211 

มนายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงชั้นสุทธาวาส ย่อมไม่ดับไป และธ'มมายตนะ 
ก็ไม่เคยดับไปแล้ว. 

หรือว่า ธัมมายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด ไม่เคยดับไปแล้ว มนายตนะของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้นย่อมไม่ดับไป. 

ธัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในชั้นสุทธาวาส ไม่เคย 
ดับไปแล้ว แต่มนายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นย่อมไม่ดับไปก็หาไม่ ธัมมายตนะของสัตว์ 
เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงชั้นสุทธาวาส ไม่เคยดับไปแล้ว และมนายตนะก็ย่อมไม่ดับไป. 

[๖๑๔] จักขายตนะของสัตว์ใด ย่อมดับไป โสตายตนะของสัตว์นั้น ชักดับไป 
หรือ? 

ชักขายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในปัญจโวการภูมิ และของสัตว์ซึ่ง 
เข้าถึงอรูปภูมิ แล้วชักปรินิพพาน ที่กำลังจุติอยู่ ย่อมดับไป แต่โสตายตนะของสัตว์เหล่านั้น 
ชักดับไปก็หาไม , ชักขายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีจักขุ ที่กำลังจุติอยู่ นอกนี้ย่อมดับไป 
และโสตายตนะก็ย่อมดับไป. 

หรือว่า โสตายตนะของสัตว์ใด ชักดับไป ชักขายตนะของสัตว์นั้น ย่อมดับไป. 

โสตายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังเกิดขึ้นอยู่ทั้งหมด ซึ่งไม่มีจักขุ ที่กำลังจุติอยู่ 
ชักดับไป แต่ชักขายตนะของสัตว์เหล่านั้นย่อมดับไปก็หาไม , โสตายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่ง 
มีจักขุ ที่กำลังจุติอยู่ ชักดับไป และชักขายตนะก็ย่อมดับไป. 

[๖๑๕] ชักขายตนะของสัตว์ใด ย่อมดับไป ฆานายตนะของสัตว์นั้น ชักดับไป 
หรือ? 

ชักขายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในปัญจโวการภูมิ และของสัตว์ ซึ่ง 
เข้าถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แล้วจักปรินิพพาน ที่กำลังจุติอยู่ ย่อมดับไป แต่ฆานายตนะ 
ของสัตว์นั้นชักดับไปก็หาไม่ ชักขายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีจักขุ ที่กำลังจุติอยู่ นอกนี้ 
ย่อมดับไป และฆานายตนะก็ชักดับไป. 

หรือว่า ฆานายตนะของสัตว์ใด ฯลฯ. 

[๖๑๖] ชักขายตนะของสัตว์ใด ย่อมดับไป รูปายตนะของสัตว์นั้น ชักดับไป 
หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 212 

จักขายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในปัญจโวการภูมิ และของสัตว์ซึ่ง 
เข้าถึงอรูปภูมิ แล้วจักปรินิพพาน ที่กำลังจุติอยู่ ย่อมดับไป แต่รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้นชัก 
ดับไปก็หาไม่ จักขายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีจักขุ ที่กำลังจุติอยู่ นอกนี้ย่อมดับไป 
และรูปายตนะก็จักดับไป. 

หรือว่า รูปายตนะของสัตว์ใด. 

[๖๑๗] ชักขายตนะของสัตว์ใด ย่อมดับไป มนายตนะ ฯลฯ ชัมมายตนะของ 
สัตว์นั้นจักดับไปหรือ? 

จักขายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในปัญจโวการภูมิ ย่อมดับไป แต่ 
ชัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้นจักดับไปก็หาไม , จักขายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีจักขุ ที่กำลัง 
จุติอยู่ นอกนี้ย่อมดับไป และธัมมายตนะก็จักดับไป 

หรือว่า ชัมมายตนะของสัตว์ใดชักดับไป จักขายตนะของสัตว์นั้นย่อมดับไป. 

[๖๑๘] ฆานายตนะของสัตว์ใด จักดับไป รูปายตนะของสัตว์นั้น จักดับไปหรือ? 

ฆานายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในชั้นกามาวจรภูมิ และของสัตว์ 
เหล่านั้น ซึ่งเข้าถึงอรูปภูมิแล้วชักปรินิพพาน ที่กำลังจุติอยู่จักดับไป แต่รูปายตนะของสัตว์ 
เหล่านั้นจักดับไปก็หาไม่ ฆานายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีฆานะ ที่กำลังจุติอยู่ นอกนี้ ย่อม 
ดับไป และรูปายตนะก็ชักดับไป. 

หรือว่า รูปายตนะของสัตว์ใด จักดับไป ฆานายตนะของสัตว์นั้น ย่อมดับไป. 

รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังเกิดขึ้นอยู่ทั้งหมด ซึ่งไม่มีฆานะ ที่กำลังจุติอยู่ จัก 
ดับไป แต่ฆานายตนะของสัตว์เหล่านั้นย่อมดับไปก็หาไม่ รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งมี 
ฆานะ ที่กำลังจุติอยู่ จักดับไป และฆานายตนะก็ย่อมดับไป. 

[๖๑๙] ฆานายตนะของสัตว์ใด ย่อมดับไป มนายตนะ ฯลฯ ชัมมายตนะของ 
สัตว์นั้น จักดับไปหรือ? 

ฆานายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในกามาวจรภูมิ ย่อมดับไป แต่ 
ธัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้นจักดับไปก็หาไม , ฆานายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ นอกนี้ 
ย่อมดับไป และธ'มมายตนะก็จักดับไป. 

หรือว่า ธัมมายตนะของสัตว์ใด. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 213 

[๖๒๐] รูปายตนะของสัตว์ใด ย่อมดับไป มนายตนะ ฯลฯ ธัมมายตนะของสัตว์ 
นั้น จักดับไปหรือ? 

รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในปัญจโวการภูมิย่อมดับไป. แต่ธัมมาย 
ตนะของสัตว์เหล่านั้นจักดับไปก็หาไม , รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีรูป ที่กำลังจุติอยู่ 
นอกนี้ย่อมดับไป และธมมายตนะก็จักดับไป 

หรือว่า ธัมมายตนะของสัตว์ใด ชักดับไป รูปายตนะของสัตว์นั้นย่อมดับไป. 

ธัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังเกิดขึ้นอยู่ทั้งหมด ซึ่งไม่มีรูป ที่กำลังจุติอยู่ ชัก 
ดับไป แต่รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้นย่อมดับไปก็หาไม่ ธัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีรูป 
ที่กำลังจุติอยู่ชักดับไป และรูปายตนะก็ย่อมดับไป. 

[๖๒๑] มนายตนะของสัตว์ใด ย่อมดับไป ธัมมายตนะของสัตว์นั้นชักดับไปหรือ? 

มนายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งปรินิพพานอยู่ ย่อมดับไป แต่ธัมมายตนะของสัตว์ 
เหล่านั้นชักดับไปก็หาไม่ มนายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีจิต ที่กำลังจุติอยู่ นอกนี้ ย่อมดับ 
ไป และธมมายตนะก็ชักดับไป. 

หรือว่า ธัมมายตนะของสัตว์ใด ชักดับไป มนายตนะของสัตว์นั้นย่อมดับไป. 

ธัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังเกิดขึ้นอยู่ทั้งหมด ซึ่งไม่มีจิตที่กำลังจุติอยู่ ชัก 
ดับไป แต่มนายตนะของสัตว์เหล่านั้น ย่อมดับไปก็หาไม่ ธัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่ง 
มีจิต ที่กำลังจุติอยู่ ชักดับไป และมนายตนะก็ชักดับไป. 

[๖๒๒] ชักขายตนะของสัตว์ใด ย่อมดับไป ฯลฯ. 

[๖๒๓] ชักขายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด ย่อมดับไป โสตายตนะของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้นชักดับไปหรือ? 

ชักขายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในปัญจโวการภูมิ ย่อมดับ 
ไป แต่โสตายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นชักดับไปก็หาไม่ ชักขายตนะของสัตว์เหล่านั้น 
ในภูมินั้น ซึ่งมีจักขุ ที่กำลังจุติอยู่ นอกนี้ ย่อมดับไป และโสตายตนะก็ชักดับไป. 

หรือว่า โสตายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด ชักดับไป. ชักขายตนะของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้นย่อมดับไป. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 214 

โสตายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงปัญจโวการภูมิ ซึ่งไม่มีจักขุ ที่ 
กำลังจุติจากกามาวจรภูมิ จักดับไป แต่จักขายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นจักดับไปก็หาไม่ 
โสตายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีจักขุ ที่กำลังจุติอยู่ ชักดับไป และชักขายตนะก็ 
ย่อมดับไป. 

[๖๒๔] ชักขายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด ย่อมดับไป ฆานายตนะของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้นจักดับไปหรือ? 

ชักขายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในกามาวจรภูมิ ซึ่งกำลังจุติอยู่ 
จากรูปาวจรภูมิ ย่อมดับไป แต่ฆานายตนะของสัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น ชักดับไปก็หาไม่ 
จักขายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีจักขุ ที่กำลังจุติจากกามาวจรภูมิ นอกนี้ ย่อมดับไป 
และฆานายตนะก็ชักดับไป. 

หรือว่า ฆานายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด. 

สมเด็จพระผู้มีพระภาค ทรงจำแนกวาระ ๓ ไว้พิสดาร แม้ในอดีตกับปัจจุบัน ฉันใด 
แม้วาระนี้บัณฑิตก็พึงจำแนกให้พิสดาร ฉันนั้น. 

[๖๒๕] ชักขายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด ย่อมดับไป รูปายตนะของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้นจักดับไปหรือ? 

ชักขายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในปัญจโวการภูมิ ย่อมดับ 
ไป แต่รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นชักดับไปก็หาไม่ จักขายตนะของสัตว์เหล่านั้น 
ในภูมินั้น ซึ่งมีจักขุ ที่กำลังจุติอยู่ นอกนี้ ย่อมดับไป และรูปายตนะก็ชักดับไป. 

หรือว่า รูปายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด ฯลฯ. 

[๖๒๖] ชักขายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด ย่อมดับไป มนายตนะของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้นจักดับไปหรือ? 

จักขายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในปัญจโวการภูมิ ย่อมดับ 
ไป แต่มนายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น จักดับไปก็หาไม่ จักขายตนะของสัตว์เหล่านั้นใน 
ภูมินั้น ซึ่งมีจักขุ ที่กำลังจุติอยู่ นอกนี้ ย่อมดับไป และมนายตนะก็ชักดับไป. 

หรือว่า มนายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด ฯลฯ. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 215 

[๖๒๗] จักขายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด ย่อมดับไป ธัมมายตนะของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้นจักดับไปหรือ? 

จักขายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในปัญจโวการภูมิ ย่อมดับ 
ไป แต่ธัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นจักดับไปก็หาไม่ จักขายตนะของสัตว์เหล่านั้นใน 
ภูมินั้น ซึ่งมีจักขุ ที่กำลังจุติอยู่ นอกนี้ ย่อมดับไป และธัมมายตนะก็จักลับไป. 

หรือว่า ธัมมายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด จักดับไป จักขายตนะของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้นย่อมดับไป. 

ธ'มมายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเกิดขึ้นอยู่นั้งหมด ซึ่งไม่มีจักขุ ที่กำลัง 
จุติอยู่ จักดับไป แต่ชักขายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นย่อมดับไปก็หาไม่ ธ'มมายตนะของ 
สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีจักขุ ที่กำลังจุติอยู่ และจักขายตนะก็ย่อมดับไป. 

[๖๒๘] ฆานายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด ย่อมดับไป รูปายตนะของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้นจักไม่ดับหรือ? 

ฆานายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในกามาวจรภูมิ ย่อมดับไป 
แต่รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นจักดับไปก็หาไม , ฆานายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น 
ซึ่งมีฆานะ ที่กำลังจุติอยู่ นอกนี้ ย่อมดับไป และรูปายตนะก็จักดับไป. 

หรือว่า รูปายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด. 

[๖๒๙] ฆานายตนะของสัตว์ใดในภูมิใดย่อมดับไป มนายตนะ ฯลฯ ธ'มมายตนะ 
ของสัตว์นั้นในภูมินั้นจักดับไปหรือ? 

ฆานายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในกามาวจรภูมิ ย่อมดับไป 
แต่ธัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นชักดับไปก็หาไม่ ฆานายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น 
ซึ่งมีฆานะ ที่กำลังจุติอยู่ นอกนี้ ย่อมดับไป และธ'มมายตนะก็จักดับไป. 

หรือว่า ธัมมายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด. 

[๖๓๐] รูปายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด ย่อมดับไป มนายตนะของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้นจักดับไปหรือ? 

รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในป้ญจโวการภูมิ ที่กำลังจุติ 
อยู่จากอสัญญสัตตภูมิ ย่อมดับไป แต่มนายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นจักดับไปก็หาไม่ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 216 

รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติจากปัญจโวการภูมิ นอกนี้ ย่อมดับไป และ 
มนายตนะก็จักดับไป. 

หรือว่า มนายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด. 

[๖๓๑] รูปายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด ย่อมดับไป ธัมมายตนะของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้นดับไปหรือ? 

รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในปัญจโวการภูมิ ย่อมดับไป 
แต่ธัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ชักดับไปก็หาไม , รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้น 
ในภูมินั้น ซึ่งมีรูป ที่กำลังจุติอยู่ นอกนี้ย่อมดับไป และธมมายตนะก็ชักดับไป. 

หรือว่า ธัมมายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด ชักดับไป รูปายตนะของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้นย่อมดับไป. 

ธัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเกิดขึ้นอยู่นั้งหมด ซึ่งไม่มีรูป ที่กำลัง 
จุติอยู่ ชักดับไป แต่รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นย่อมดับไปก็หาไม่ ธัมมายตนะของ 
สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีรูป ที่กำลังจุติอยู่ชักดับไป และรูปายตนะก็ย่อมดับไป. 

[๖๓๒] มนายตนะของสัตว์ใดในภูมิใดย่อมดับไป ธัมมายตนะของสัตว์นั้น 
ภูมิชักดับไปหรือ? 

มนายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งปรินิพพานอยู่ย่อมดับไป แต่ธมมายตนะของ 
สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นชักดับไปก็หาไม่ มนายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีจิต ที่กำลัง 
จุติอยู่ นอกนึ ย่อมดับไป และธ'มมายตนะก็ชักดับไป. 

หรือว่า ธัมมายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด ชักไม , ดับ มนายตนะของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้นย่อมดับไป. 

ธัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเกิดขึ้นอยู่นั้งหมด ซึ่งไม่มีจิต ที่กำลัง 
จุติอยู่ ชักดับไป แต่มนายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ย่อมดับไปก็หาไม , ธ'มมายตนะของ 
สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีจิต ที่กำลังจุติอยู่ ชักดับไปและมนายตนะก็ย่อมดับไป. 

[๖๓๓] ชักขายตนะของสัตว์ใด ย่อมไม , ดับไป โสตายตนะของสัตว์นั้น ชัก 
ไม่ดับไปหรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 217 

จักขายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังเกิดขึ้นอยู่ทั้งหมด ไม่มีจักขุที่กำลังจุติอยู่ ย่อม 
ไม่ดับไป แต่โสตายตนะของสัตว์เหล่านั้น ชักไม่ดับไปก็หาไม่ จักขายตนะของสัตว์เหล่านั้น 
ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ในอรูปภูมิ ย่อมไม่ดับไป และโสตายตนะก็ชักไม่ดับไป. 

หรือว่า โสตายตนะของสัตว์ใดจักไม่ดับไป ชักขายตนะของสัตว์นั้นย่อมไม่ดับไป. 

โสตายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในปัญจโวการภูมิและของสัตว์เหล่านั้น 
ซึ่งเข้าถึงอรูปภูมิ แล้วชักปรินิพพาน ที่กำลังจุติอยู่ จักไม่ดับไป แต่ชักขายตนะของสัตว์เหล่านั้น 
ย่อมไม่ดับไปก็หาไม่ โสตายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ในอรูปภูมิ จักไม่ 
ดับไป และจักขายตนะก็ย่อมไม่ดับไป. 

[๖๓๔] จักขายตนะของสัตว์ใดย่อมไม่ดับไป ฆานายตนะของสัตว์นั้นชักไม่ดับไป 
หรือ? 

ชักขายตนะของสัตว์เหล่านั้น ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ทั้งหมด ซึ่งไม่มีจักขุที่กำลังจุติอยู่ 
ย่อมไม่ดับไป แต่ฆานายตนะของสัตว์เหล่านั้นชักไม่ดับไปก็หาไม , ชักขายตนะของสัตว์เหล่านั้น 
ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ที่กำลังเข้าถึงรูปาวจรภูมิ ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ในอรูปภูมิ ย่อมไม , 

ดับไป และฆานายตนะก็ชักไม่ดับไป. 

หรือว่า ฆานายตนะของสัตว์ใดชักไม่ดับไป ชักขายตนะของสัตว์นั้นย่อมไม่ดับไป. 

ฆานายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในปัญจโวการภูมิ และของสัตว์ซึ่ง 
เข้าถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แล้วชักปรินิพพานที่กำลังจุติอยู่ชักไม่ดับไป แต่ชักขายตนะของ 
สัตว์เหล่านั้นย่อมไม่ดับไปก็หาไม่ ฆานายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ 
ที่กำลังเข้าถึงรูปาวจรภูมิ ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ในอรูปภูมิ ชักไม่ดับไป และชักขายตนะก็ย่อม 
ไม่ดับไป. 

[๖๓๕] ชักขายตนะของสัตว์ใดย่อมไม่ดับไป รูปายตนะของสัตว์นั้นย่อมไม่ดับไป 
หรือ? 

ชักขายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังเกิดขึ้นอยู่ทั้งหมด ซึ่งไม่มีจักขุ ที่กำลังจุติอยู่ 
ย่อมไม่ดับไป แต่รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้น ชักไม , ดับไปก็หาไม่ ชักขายตนะของสัตว์เหล่านั้น 
ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ในอรูปภูมิ ย่อมไม่ดับไป และรูปายตนะก็ชักไม่ดับไป. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 218 

หรือว่า รูปายตนะของสัตว์ใดจักไม , ดับไป จักขายตนะของสัตว์นั้นย่อมไม่ดับไป. 

รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในปัญจโวการภูมิ และของสัตว์ซึ่ง 
เข้าถึงอรูปภูมิแล้วจักปรินิพพาน ที่กำลังจุติอยู่ จักไม่ดับไป แต่จักขายตนะของสัตว์เหล่านั้น 
ย่อมไม่ดับไปก็หาไม , รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ในอรูปภูมิ จักไม , ดับไป 
และชักขายตนะก็ย่อมไม่ดับไป. 

[๖๓๖] จักขายตนะของสัตว์ใดย่อมไม่ดับไป มนายตนะ ฯลฯ ชัมมายตนะของ 
สัตว์นั้นชักไม่ดับไปหรือ? 

จักขายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังเกิดขึ้นอยู่ทั้งหมด ซึ่งไม่มีจักขุ ที่กำลังจุติอยู่ 
ย่อมไม่ดับไป แต่ธัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้น ชักไม่ดับไปก็หาไม่ จักขายตนะของสัตว์เหล่านั้น 
ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในอรูปภูมิ ย่อมไม , ดับไป และชัมมายตนะก็จักไม่ดับไป. 

หรือว่า ชัมมายตนะของสัตว์ใดจักไม่ดับไป จักขายตนะของสัตว์นั้นย่อมไม่ดับไป. 

ชัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในปัญจโวการภูมิจักไม่ดับไป แต่ 
จักขายตนะของสัตว์เหล่านั้นย่อมไม่ดับไปก็หาไม่ ธัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งจะปรินิพพาน 
อยู่ในอรูปภูมิ จักไม , ดับไป และจักขายตนะก็ย่อมไม่ดับไป. 

[๖๓๗] ฆานายตนะของสัตว์ใดย่อมไม่ดับไป รูปายตนะของสัตว์นั้นชักไม , ดับไป 
หรือ? 

ฆานายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังเกิดขึ้นอยู่ทั้งหมด ซึ่งไม่มีฆานะที่กำลังจุติอยู่ 
ย่อมไม่ดับไป แต่รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้นชักไม่ดับไปก็หาไม , ฆานายตนะของสัตว์เหล่านั้น 
ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในรูปาวจรภูมิ ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ในอรูปภูมิ ย่อมไม่ดับไป และชักขายตนะ 
ก็ย่อมไม , ดับไป. 

หรือว่า รูปายตนะของสัตว์ใดจักไม , ดับไป ฆานายตนะของสัตว์นั้นย่อมไม่ดับไป. 

รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในกามาวจรภูมิ และของสัตว์ซึ่งเข้าถึง 
อรูปภูมิ แล้วจักปรินิพพาน ที่กำลังจุติอยู่ ชักไม่ดับไป แต่ฆานายตนะของสัตว์เหล่านั้น 
ย่อมไม่ดับไปก็หาไม , รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้นซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในรูปาวจรภูมิ ซึ่งเป็น 
ปัจฉิมภวิกสัตว์ 1 ในอรูปภูมิ จักไม่ดับไป และฆานายตนะก็ย่อมไม่ดับไป. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 219 

[๖๓๘] ฆานายตนะของสัตว์ใดย่อมไม่ดับไป มนายตนะ ฯลฯ ธ'มมายตนะ 
ของสัตว์นั้นจักไม , ดับไปหรือ? 

ฆานายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังเกิดขึ้นอยู่ทั้งหมด ซึ่งไม่มีฆานะ ที่กำลังจุติอยู่ 
ย่อมไม่ดับไป แต่ธัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้นชักไม่ดับไปก็หาไม , ฆานายตนะของสัตว์เหล่านั้น 
ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิย่อมไม , ดับไป และธัมมายตนะก็ชักไม่ลับไป. 

หรือว่า ธัมมายตนะของสัตว์ใดชักไม่ดับไป ฆานายตนะของสัตว์นั้นย่อมไม่ดับไป. 

ธัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในกามาวจรภูมิชักไม่ดับไป แต่ 
ฆานายตนะของสัตว์เหล่านั้นย่อมไม , ดับไปก็หาไม่ ธัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งจะปรินิพพาน 
อยู่ในรูปาวจรภูมิ ชักไม , ดับไป และฆานายตนะก็ย่อมไม่ดับไป. 

[๖๓๙] รูปายตนะของสัตว์ใดย่อมไม่ดับไป มนายตนะ ฯลฯ ธ'มมายตนะของ 
สัตว์นั้นชักไม่ดับไปหรือ? 

รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังเกิดขึ้นอยู่ทั้งหมด ซึ่งไม่มีรูปที่กำลังจุติอยู่ ย่อมไม่ 
ดับไป แต่ธัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้นชักไม่ดับไปก็หาไม่ รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งจะ 
ปรินิพพานอยู่ในอรูปภูมิ ย่อมไม่ดับไป และธัมมายตนะก็ชักไม่ดับไป. 

หรือว่า ธัมมายตนะของสัตว์ใดชักไม่ดับไป รูปายตนะของสัตว์นั้นย่อมไม่ดับไป. 

ธัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในปัญจโวการภูมิชักไม่ดับไป แต่ 
รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้นย่อมไม , ดับไปก็หาไม่ ธัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งจะปรินิพพาน 
อยู่ในอรูปภูมิ ชักไม , ดับไป และรูปายตนะก็ย่อมไม่ดับไป. 

[๖๔๐] มนายตนะของสัตว์ใดย่อมไม่ดับไป ธัมมายตนะของสัตว์นั้นชักไม่ดับไป 
หรือ? 

ชักดับไป. 

หรือว่า ธัมมายตนะของสัตว์ใดชักไม่ดับไป มนายตนะของสัตว์นั้นย่อมไม , ดับไป. 

ย่อมดับไป. 

[๖๔๑] ชักขายตนะในภูมิใดย่อมไม , ดับไป. 

[๖๔๒] ชักขายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด ย่อมไม่ดับไป โสตายตนะของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้นชักไม่ดับไปหรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 220 

จักขายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงปัญจโวการภูมิ ซึ่งไม่มีจักขุ 
ที่กำลังจุติจากกามาวจรภูมิ ย่อมไม่ดับไป แต่โสตายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นชักไม่ดับไป 
ก็หาไม่ ชักขายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ ย่อมไม่ 
ดับไป และโสตายตนะก็ชักไม่ดับไป. 

หรือว่า โสตายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด ชักไม่ดับไป ชักขายตนะของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้นย่อมไม่ดับไป. 

โสตายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในปัญจโวการภูมิ ชักไม , ดับไป 
แต่ชักขายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นย่อมไม่ดับไปก็หาไม , โสตายตนะของสัตว์เหล่านั้น 
ในภูมินั้น ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ชักไม่ดับไป และชักขายตนะก็ย่อมไม่ดับไป. 

[๖๔๓] ชักขายตนะของสัตว์ใดในภูมิใดย่อมไม่ดับไป ฆานายตนะของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้นชักไม่ดับไปหรือ? 

ชักขายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงกามาวจรภูมิ ซึ่งไม่มีจักขุ ที่ 
กำลังจุติจากกามาวจรภูมิ ย่อมไม่ดับไป แต่ฆานายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นชักไม่ดับไป 
ก็หาไม่ ชักขายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงรูปาวจรภูมิ ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ 
ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ ย่อมไม่ดับไป และฆานายตนะก็ชักไม่ดับไป. 

หรือว่า ฆานายตนะของสัตว์ใดในภูมิใดชักไม่ดับไป ชักขายตนะของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้นย่อมดับไป. 

ฆานายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในกามาวจรภูมิ ซึ่งกำลังจุติ 
จากรูปาวจรภูมิ ชักไม , ดับไป แต่ชักขายตนะของสัตว์นั้นในภูมินั้น ย่อมไม่ดับไปก็หาไม่ 
ฆานายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงรูปาวจรภูมิ ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ ซึ่งเป็น 
อรูปสัตว์ ชักไม่ดับไป และชักขายตนะก็ย่อมไม่ดับไป. 

[๖๔๔] ชักขายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด ย่อมไม่ดับไป รูปายตนะของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้นชักไม่ดับไปหรือ? 

ชักขายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงปัญจโวการภูมิ ซึ่งไม่มีจักขุ 
ที่กำลังจุติจากกามาวจรภูมิ ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ ย่อมไม่ดับไป แต่รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 221 

ในภูมินั้นจักไม่ดับไปก็หาไม , ชักขายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ ย่อมไม่ 
ดับไป และรูปายตนะก็จักไม่ดับไป. 

หรือว่า รูปายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด จักไม , ดับไป ชักขายตนะของสัตว์นั้นใน 
ภูมินั้น ย่อมไม่ดับไป. 

รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในปัญจโวการภูมิ จักไม่ดับไป 
และชักขายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นย่อมไม่ดับไปก็หาไม่ รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้นใน 
ภูมินั้น ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ ชักไม่ดับไป และจักขายตนะก็ย่อมดับไป. 

[๖๔๕] ชักขายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด ย่อมไม่ดับไป มนายตนะของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น จักไม่ดับไปหรือ? 

จักขายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงปัญจโวการภูมิ ซึ่งไม่มีจักขุ ที่ 
กำลังจุติจากกามาวจรภูมิ ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ ย่อมไม , ดับไป แต่มนายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมิ 
นั้น ชักดับไปก็หาไม่ จักขายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในอรูปภูมิ ซึ่ง 
เป็นอสัญญสัตว์ ย่อมไม่ดับไป และมนายตนะก็ชักไม่ดับไป. 

หรือว่า มนายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด ชักไม่ดับไป จักขายตนะของสัตว์นั้นใน 
ภูมินั้น ย่อมไม่ดับไป. 

มนายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในปัญจโวการภูมิ ก็จักไม่ 
ดับไป แต่ชักขายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นย่อมไม่ดับไปก็หาไม่ มนายตนะของสัตว์ 
เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะ ปรินิพพานอยู่ในอรูปภูมิ ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ ชักไม่ดับไป และ 
ชักขายตนะก็ย่อมไม่ดับไป. 

[๖๔๖] ชักขายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด ย่อมไม่ดับไป ธัมมายตนะของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น ชักไม่ดับไปหรือ? 

ชักขายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเกิดขึ้นอยู่ทั้งหมด ซึ่งไม่มีจักขุ ที่กำลัง 
จุติอยู่ ย่อมไม่ดับไป แต่ธัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ชักไม่ดับไปก็หาไม , ชักขายตนะ 
ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในอรูปภูมิ ย่อมไม , ดับไป และธัมมายตนะก็ชัก 
ไม่ดับไป. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 222 

หรือว่า ธมมายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด จักไม , ดับไป จักขายตนะของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น ย่อมไม่ดับไป. 

ชัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในปัญจโวการภูมิ แต่ 
จักขายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ย่อมไม่ดับไปก็หาไม่ ธัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้นใน 
ภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในอรูปภูมิ จักไม่ดับไป และชักขายตนะก็ย่อมไม่ดับไป. 

[๖๔๗] ฆานายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด ย่อมไม , ดับไป รูปายตนะของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น จักไม่ดับไปหรือ? 

ฆานายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงกามาวจรภูมิ ซึ่งไม่มีฆานะ ที่กำลัง 
จุติจากกามาวจรภูมิ ซึ่งเป็นรูปาวจรสัตว์ ย่อมไม่ดับไป แต่รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น 
จักไม่ดับไปก็หาไม่ ฆานายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในรูปาวจรภูมิ 
ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ ย่อมไม่ดับไป และรูปายตนะจักไม , ดับไป. 

หรือว่า รูปายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด จักไม , ดับไป ฆานายตนะของสัตว์นั้นใน 
ภูมินั้น ย่อมไม่ดับไป. 

รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในกามาวจรภูมิ ชักไม , ดับไป 
แต่ฆานายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นย่อมไม่ดับไปก็หาไม , รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้นใน 
ภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในรูปาวจรภูมิ ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ จักไม่ดับไป และฆานายตนะก็ 
ย่อมดับไป. 

[๖๔๘] ฆานายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด ย่อมไม , ดับไป มนายตนะของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น จักไม่ดับไปหรือ? 

ฆานายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงกามาวจรภูมิ ซึ่งไม่มีฆานะ ซึ่ง 
กำลังจุติจากกามาวจรภูมิ ซึ่งเป็นรูปาวจรสัตว์ อรูปาวจรสัตว์ ย่อมไม , ดับไป แต่มนายตนะของ 
สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น จักไม , ดับไปก็หาไม , ฆานายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะ 
ปรินิพพานอยู่ในรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ ย่อมไม่ดับไป และมนายตนะ 
ก็ชักไม่ดับไป. 

หรือว่า มนายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด จักไม่ดับไป ฆานายตนะของสัตว์นั้นใน 
ภูมินั้น ย่อมไม่ดับไป. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 223 

มนายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในกามาวจรภูมิ จักไม่ดับไป 
แต่ฆานายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นย่อมไม่ดับไปก็หาไม่ มนายตนะของสัตว์เหล่านั้นใน 
ภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ จักไม , ดับไป และ 
ฆานายตนะก็ย่อมไม่ดับไป. 

[๖๔๙] ฆานายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด ย่อมไม่ดับไป ธัมมายตนะของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น จักไม่ดับไปหรือ? 

ฆานายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเกิดขึ้นอยู่ทั้งหมดซึ่งไม่มีฆานะ ที่กำลัง 
จุติอยู่ ย่อมไม่ดับไป แต่ธัมมายตนะ ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น จักไม่ดับไปก็หาไม่ ฆานายตนะ 
ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ ย่อมไม่ดับไป และ 
ธ'มมายตนะก็ชักไม่ดับไป. 

หรือว่า ธัมมายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด จักไม , ดับไป ฆานายตนะของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น ย่อมไม่ดับไป. 

ธัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในกามาวจรภูมิ จักไม่ดับไป 
แต่ฆานายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ย่อมไม่ดับไปก็หาไม่ ธัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้น 
ในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ จักไม , ดับไป และฆานายตนะก็ย่อม 
ไม่ดับไป. 

[๖๕๐] รูปายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด ย่อมไม่ดับไป มนายตนะของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น ชักไม่ดับไปหรือ? 

รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงปัญจโวการภูมิ ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ 
ย่อมไม่ดับไป แต่มนายตนะ ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นชักไม่ดับไปก็หาไม , รูปายตนะของสัตว์ 
เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในอรูปภูมิ ซึ่งกำลังเข้าถึงอสัญญสัตตภูมิ ย่อมไม่ดับไป 
และมนายตนะก็ชักไม่ดับไป. 

หรือว่า มนายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด ชักไม่ดับไป รูปายตนะของสัตว์นั้นในภูมิ 
นั้น ย่อมไม่ดับไป. 

มนายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในปัญจโวการภูมิ ซึ่งกำลัง 
จุติจากอสัญญสัตตภูมิ ชักไม่ดับไป แต่รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ย่อมไม่ดับไป 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 224 

ก็หาไม่ มนายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในอรูปภูมิ ซึ่งกำลังเข้าถึง 
อสัญญสัตตภูมิ จักไม่ดับไป และรูปายตนะก็ย่อมดับไป. 

[๖๕๑] รูปายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด ย่อมไม่ดับไป ธัมมายตนะของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น ชักไม่ดับไปหรือ? 

รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเกิดขึ้นอยู่นั้งหมด ซึ่งไม่มีรูป ที่กำลังจุติ 
อยู่ ย่อมไม , ดับไป แต่ธัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ชักไม , ดับไปก็หาไม , รูปายตนะ 
ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในอรูปภูมิ ย่อมไม , ดับไป และธมมายตนะก็จัก 
ไม่ดับไป. 

หรือว่า ชัมมายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด ชักไม , ดับไป รูปายตนะของสัตว์นั้นใน 
ภูมินั้น ย่อมไม่ดับไป. 

ธัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในปัญจโวการภูมิ จักไม่ 
ดับไป แต่รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ย่อมไม , ดับไปก็หาไม่ ธมมายตนะของสัตว์ 
เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในอรูปภูมิ ชักไม่ดับไป และรูปายตนะก็ย่อมไม่ดับไป. 

[๖๕๒] มนายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด ย่อมไม่ดับไป ธัมมายตนะของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น ชักไม่ดับไปหรือ? 

ชักดับไป. 

หรือว่า ธัมมายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด ชักไม , ดับไป มนายตนะของสัตว์นั้นใน 
ภูมินั้น ย่อมไม่ดับไป. 

ย่อมดับไป. 

[๖๕๓] ชักขายตนะของสัตว์ใดเคยดับไปแล้ว โสตายตนะของสัตว์นั้น ชักดับไป 
หรือ? 

ชักขายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในปัญจโวการภูมิ ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิก 
สัตว์ ในอรูปภูมิ และของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งเข้าถึงอรูปภูมิ แล้วชักปรินิพพาน ที่กำลังจุติอยู่ 
เคยดับไปแล้ว แต่โสตายตนะของสัตว์เหล่านั้น ชักดับไปก็หาไม่ ชักขายตนะของสัตว์เหล่านั้น 
นอกนี้เคยดับไปแล้ว และโสตายตนะก็ชักดับไป. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 225 

หรือว่า โสตายตนะของสัตว์ใด จักดับไป จักขายตนะของสัตว์นั้นเคยดับไปแล้ว? 

ถูกแล้ว. 

[๖๕๔] จักขายตนะของสัตว์ใด เคยดับไปแล้ว ฆานายตนะของสัตว์นั้น จักดับไป 
หรือ? 

จักขายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในกามาวจรภูมิ ซึ่งเป็นป้จฉิมภวิกสัตว์ 
ในรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ และของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งเข้าถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ 
แล้วจักปรินิพพาน ที่กำลังจุติอยู่ เคยดับไปแล้ว แต่ฆานายตนะของสัตว์เหล่านั้น นอกนี้เคย 
ดับไปแล้ว และฆานายตนะก็จักดับไป. 

หรือว่า ฆานายตนะของสัตว์ใด ฯลฯ? 

ถูกแล้ว. 

[๖๕๕] จักขายตนะของสัตว์ใด เคยดับไปแล้ว รูปายตนะของสัตว์นั้น จักดับไป 
หรือ? 

จักขายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในปัญจโวการภูมิ ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ 
ในอรูปภูมิ และของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งเข้าถึงอรูปภูมิ แล้วจักปรินิพพาน ที่กำลังจุติอยู่ 
เคยดับไปแล้ว แต่รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้นจักดับไปก็หาไม่ จักขายตนะของสัตว์เหล่านั้น 
นอกนี้เคยดับไปแล้ว และรูปายตนะก็จักดับไป. 

หรือว่า รูปายตนะของสัตว์ใด ฯลฯ? 

ถูกแล้ว. 

[๖๕๖] ชักขายตนะของสัตว์ใด เคยดับไปแล้ว มนายตนะ ฯลฯ ธ'มมายตนะของ 
สัตว์นั้นจักดับไปหรือ? 

จักขายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งปรินิพพานอยู่ เคยดับไปแล้ว แต่ธัมมายตนะของ 
สัตว์เหล่านั้นจักดับไปก็หาไม่ จักขายตนะของสัตว์เหล่านั้น นอกนี้เคยดับไปแล้ว แต่ 
ธ'มมายตนะก็จักดับไป. 

หรือว่า ธัมมายตนะของสัตว์ใด ฯลฯ? 

ถูกแล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 226 

[๖๕๗] ฆานายตนะของสัตว์ใด เคยดับไปแล้ว รูปายตนะของสัตว์นั้นจักดับไป 
หรือ? 

ฆานายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในปัญจโวการภูมิ ซึ่งเป็นปัจฉิม 
ภวิกสัตว์ ในอรูปภูมิ และของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งเข้าถึงอรูปภูมิแล้วจักปรินิพพาน ที่กำลังจุติอยู่ 
เคยดับไปแล้ว แต่รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้น จักดับไปก็หาไม , ฆานายตนะของสัตว์เหล่านั้น 
นอกนี้เคยดับไปแล้ว และรูปายตนะก็จักดับไป. 

หรือว่า รูปายตนะของสัตว์ใด ฯลฯ? 

ถูกแล้ว. 

[๖๕๘] ฆานายตนะของสัตว์ใดเคยดับไปแล้ว มนายตนะ ฯลฯ ธัมมายตนะของ 
สัตว์นั้นชักไม่ดับไปหรือ? 

ฆานายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ เคยดับไปแล้ว แต่ธมมายตนะของ 
สัตว์เหล่านั้นชักดับไปก็หาไม , ฆานายตนะของสัตว์เหล่านั้น นอกนี้เคยดับไปแล้ว และ 
ธัมมายตนะก็ชักดับไป. 

หรือว่า ธัมมายตนะของสัตว์ใด ฯลฯ? 

ถูกแล้ว. 

[๖๕๙] รูปายตนะของสัตว์ใด เคยดับไปแล้ว มนายตนะ ฯลฯ ธ'มมายตนะของ 
สัตว์นั้นจักดับไปหรือ? 

รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งปรินิพพานอยู่ เคยดับไปแล้ว แต่ธมมายตนะของสัตว์ 
เหล่านั้นจักดับไปก็หาไม่ รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้น นอกนี้เคยดับไปแล้ว และธมมายตนะ 
ก็ชักดับไป. 

หรือว่า ธัมมายตนะของสัตว์ใด ฯลฯ? 

ถูกแล้ว. 

[๖๖๐] มนายตนะ ของสัตว์ใด เคยดับไปแล้ว ธัมมายตนะของสัตว์นั้น ชักดับ 
ไปหรือ? 

มนายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งปรินิพพานอยู่ เคยดับไปแล้ว แต่ธมมายตนะของสัตว์ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 227 

เหล่านั้นจักดับไปก็หาไม่ มนายตนะของสัตว์เหล่านั้น นอกนี้เคยดับไปแล้ว และธมมายตนะ 
ก็ชักดับไป. 

หรือว่า ชัมมายตนะของสัตว์ใด ฯลฯ? 

ถูกแล้ว. 

[๖๖๑] ชักขายตนะในภูมิใด เคยดับไปแล้ว ฯลฯ 

[๖๖๒] ชักขายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด เคยดับไปแล้ว โสตายตนะของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น ชักดับไปหรือ? 

ชักขายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในปัญจโวการภูมิ เคยดับ 
ไปแล้ว แต่โสตายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นชักดับไปก็หาไม , ชักขายตนะของสัตว์เหล่านั้น 
ในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ์ ๕ นอกนี้เคยดับไปแล้ว และโสตายตนะก็ชักดับไป. 

หรือว่า โสตายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด ชักดับไป ชักขายตนะของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้นเคยดับไปแล้ว? 

โสตายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงชั้นสุทธาวาส ชักดับไป แต่ 
ชักขายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับไปแล้วก็หาไม่ โสตายตนะของสัตว์เหล่านั้นใน 
ภูมินั้นซึ่งมีขันธ์ ๕ นอกนี้ ชักดับไป และชักขายตนะก็เคยดับไปแล้ว. 

[๖๖๓] ชักขายตนะของสัตว์ใดในภูมิใดเคยดับไปแล้ว ฆานายตนะของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น ชักดับไปหรือ? 

ชักขายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในกามาวจรภูมิ ซึ่งเป็น 
รูปาวจรสัตว์ เคยดับไปแล้ว แต่ฆานายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นชักดับไปก็หาไม , ชัก 
ขายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นกามาวจรสัตว์นอกนี้เคยดับไปแล้ว และฆานาย 
ตนะก็ชักดับไป. 

หรือว่า ฆานายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด ชักดับไป ชักขายตนะของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้นเคยดับไปแล้ว? 

ถูกแล้ว. 

[๖๖๔] ชักขายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด เคยดับไปแล้ว รูปายตนะของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น ชักดับไปหรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 228 

จักขายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในปัญจโวการภูมิ เคยดับ 
ไปแล้ว แต่รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นชักดับไปก็หาไม่ จักขายตนะของสัตว์เหล่านั้น 
ในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ์ ๕ นอกนี้เคยดับไปแล้วและรูปายตนะก็จักดับไป. 

หรือว่า รูปายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด ชักดับไป จักขายตนะของสัตว์นั้น ใน 
ภูมินั้นเคยดับไปแล้ว? 

รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงชั้นสุทธาวาส ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ 
จักดับไป แต่จักขายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น เคยดับไปแล้วก็หาไม , รูปายตนะของสัตว์ 
เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ์ ๕ นอกนี้จักดับไป และชักขายตนะก็เคยดับไปแล้ว. 

[๖๖๕] จักขายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด เคยดับไปแล้ว มนายตนะของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น จักดับไปหรือ? 

ชักขายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในปัญจโวการภูมิ เคยดับไป 
แล้ว แต่มนายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นจักดับไปก็หาไม่ จักขายตนะของสัตว์เหล่านั้น 
ในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ์ ๕ นอกนี้เคยดับไปแล้ว และมนายตนะก็จักดับไป. 

หรือว่า มนายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด จักดับไป จักขายตนะของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้นเคยดับไปแล้ว. 

มนายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงชั้นสุทธาวาส ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ 
จักดับไป แต่จักขายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น เคยดับไปแล้วก็หาไม , มนายตนะของสัตว์ 
เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ์ ๕ นอกนี้จักดับไป และจักขายตนะก็เคยดับไปแล้ว. 

[๖๖๖] จักขายตนะของสัตว์ใดในภูมิใดเคยดับไปแล้ว ธัมมายตนะของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้นชักดับไปหรือ? 

จักขายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในปัญจโวการภูมิ เคยดับ 
ไปแล้ว แต่ธัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นจักดับไปก็หาไม่ จักขายตนะของสัตว์เหล่านั้น 
ในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ์ ๕ นอกนี้เคยดับไปแล้ว และธ'มมายตนะก็ชักดับไป. 

หรือว่า ธัมมายตนะของสัตว์ใดในภูมิใดชักดับไป ชักขายตนะของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้นเคยดับไปแล้ว? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 229 

ธ'มมายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงชั้นสุทธาวาส ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ 
ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ ชักดับไป แต่ชักขายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น เคยดับไปแล้วก็หาไม่ 
ธัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ์ ๕ นอกนี้ ชักดับไป และชักขายตนะก็เคย 
ดับไปแล้ว. 

[๖๖๗] ฆานายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด เคยดับไปแล้ว รูปายตนะของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น ชักดับไปหรือ? 

ฆานายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในกามาวจรภูมิ เคยดับไป 
แล้ว แต่รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ชักดับไปก็หาไม , ฆานายตนะของสัตว์เหล่านั้น 
ในภูมินั้น ซึ่งเป็นกามาวจรสัตว์นอกนี้เคยดับไปแล้ว และรูปายตนะก็ชักดับไป. 

หรือว่า รูปายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด ชักดับไป ฆานายตนะของสัตว์นั้นในภูมิ 
นั้น เคยดับไปแล้ว. 

รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นรูปาวจรสัตว์ ชักดับไป แต่ฆานายตนะ 
ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น เคยดับไปแล้วก็หาไม่ รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็น 
กามาวจรสัตว์ ชักดับไป และฆานายตนะก็เคยดับไปแล้ว. 

[๖๖๘] ฆานายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด เคยดับไปแล้ว มนายตนะ ฯลฯ 
ธัมมายตนะของสัตว์นั้นในภูมินั้น ชักดับไปหรือ? 

ฆานายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในกามาวจรภูมิ เคยดับไป 
แล้ว แต่ธัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ชักดับไปก็หาไม่ ฆานายตนะของสัตว์เหล่านั้น 
ในภูมินั้น ซึ่งเป็นกามาวจรสัตว์นอกนี้เคยดับไปแล้ว และธ'มมายตนะก็ชักดับไป. 

หรือว่า ธัมมายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด ชักดับไป ฆานายตนะของสัตว์นั้นใน 
ภูมินั้น เคยดับไปแล้ว. 

ธัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นรูปาวจรสัตว์ อรูปาวจรสัตว์ ชักดับไป 
แต่ฆานายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น เคยดับไปแล้วก็หาไม่ ธัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้น 
ในภูมินั้น ซึ่งเป็นกามาวจรสัตว์ จักดับไป และฆานายตนะก็เคยดับไปแล้ว. 

[๖๖๙] รูปายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด เคยดับไปแล้ว มนายตนะของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น ชักดับไปหรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 230 

รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในปัญจโวการภูมิ ซึ่งเป็น 
อสัญญสัตว์ เคยดับไปแล้ว แต่มนายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นชักดับไปก็หาไม่ รูปายตนะ 
ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ์ ๕ นอกนี้เคยดับไปแล้ว และมนายตนะก็ชักดับไป. 

หรือว่า มนายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด ชักดับไป รูปายตนะของสัตว์นั้นในภูมิ 
นั้น เคยดับไปแล้ว. 

มนายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงชั้นสุทธาวาส ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ 
ชักดับไป แต่รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น เคยดับไปแล้วก็หาไม่ มนายตนะของสัตว์ 
เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ์ ๕ นอกนี้ขักดับไป และรูปายตนะก็เคยดับไปแล้ว. 

[๖๗๐] รูปายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด เคยดับไปแล้ว ธัมมายตนะของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น ชักดับไปหรือ? 

รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในปีญจโวการภูมิ เคยดับไป 
แล้ว แต่ธัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ชักดับไปก็หาไม่ รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้น 
ในภูมินั้น ซึ่งเป็นสัตว์มีขันธ์ ๕ ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ นอกนี้เคยดับไปแล้ว และธมมายตนะ 
ก็ขักดับไป. 

หรือว่า ธัมมายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด ชักดับไป รูปายตนะของสัตว์นั้นในภูมิ 
นั้น เคยดับไปแล้ว. 

ธัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงชั้นสุทธาวาส ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ 
ชักดับไป แต่รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น เคยดับไปแล้วก็หาไม่ ธัมมายตนะของสัตว์ 
เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นสัตว์มีขันธ์ ๕ ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์นอกนี้ชักดับไป และรูปายตนะ 
ก็เคยดับไปแล้ว. 

[๖๗๑] มนายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด เคยดับไปแล้ว ธัมมายตนะของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น ชักดับไปหรือ? 

มนายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ เคยดับไปแล้ว แต่ 
ธัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ชักดับไปก็หาไม่ มนายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น 
ซึ่งมีขันธ์ ๔ ขันธ์ ๕ นอกนี้เคยดับไปแล้ว และธัมมายตนะก็ชักลับไป. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 231 

หรือว่า ธ'มมายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด จักดับไป มนาตนะของสัตว์นั้นในภูมิ 
นั้น เคยดับไปแล้ว. 

ชัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงชั้นสุทธาวาส ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ 
จักดับไป แต่มนายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น เคยดับไปแล้วก็หาไม่ ธัมมายตนะของสัตว์ 
เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ์ ๔ ขันธ์ ๕ นอกนี้ จักดับไป และมนายตนะก็เคยดับไปแล้ว. 

[๖๗๒] จักขายตนะของสัตว์ใด เคยดับไปแล้ว โสตายตนะของสัตว์นั้น จักไม่ 
ดับไปหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า โสตายตนะของสัตว์ใด ชักไม่ดับไป จักขายตนะของสัตว์นั้น ไม่เคย 
ดับไปแล้ว. 

เคยดับไปแล้ว. 

[๖๗๓] จักขายตนะของสัตว์ใด ไม่เคยดับไปแล้ว ฆานายตนะ ฯลฯ รูปายตนะ 
มนายตนะ ธัมมายตนะของสัตว์นั้น จักไม่ดับไปหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า ธัมมายตนะของสัตว์ใด ชักไม่ดับไป จักขายตนะของสัตว์นั้น ไม่เคย 
ดับไปแล้ว. 

เคยดับไปแล้ว. 

[๖๗๔] ฆานายตนะ ฯลฯ รูปายตนะ มนายตนะของสัตว์ใด ไม่เคยดับไปแล้ว 
ธัมมายตนะของสัตว์นั้น ชักไม่ดับไปหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า ธัมมายตนะของสัตว์ใด จักไม่ดับไป มนายตนะของสัตว์นั้น ไม่เคย 
ดับไปแล้ว. 

เคยดับไปแล้ว. 

[๖๗๕] จักขายตนะในภูมิใด ไม่เคยดับไปแล้ว ฯลฯ. 

[๖๗๖] จักขายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด ไม่เคยดับไปแล้ว โสตายตนะของสัตว์ 
นั้นในภูมินั้น จักไม่ดับไปหรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 232 

จักขายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงชั้นสุทธาวาส ไม , เคยดับไปแล้ว 
แต่โสตายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ชักไม่ดับไปก็หาไม่ ชักขายตนะของสัตว์เหล่านั้นใน 
ภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในชั้นสุทธาวาส ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ ไม่เคยดับไป 
แล้ว และโสตายตนะก็ชักไม่ดับไป. 

หรือว่า โสตายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด ชักไม่ดับไป ชักขายตนะของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น ไม่เคยดับไปแล้ว. 

โสตายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในปัญจโวการภูมิ ชักไม , 

ดับไป แต่ชักขายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ไม่เคยดับไปแล้วก็หาไม , โสตายตนะของ 
สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในชั้นสุทธาวาส ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ 
ชักไม่ดับไป และชักขายตนะก็ไม , เคยดับไปแล้ว. 

[๖๗๗] ชักขายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด ไม่เคยดับไปแล้ว ฆานายตนะของ 
สัตว์นั้นในภูมินั้น ชักไม่ดับไปหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า ฆานายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด ชักไม , ดับไป ชักขายตนะของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น ไม่เคยดับไปแล้ว. 

ฆานายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในกามาวจรภูมิ ซึ่งเป็น 
รูปาวจรสัตว์ ชักไม่ดับไป แต่ชักขายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ไม่เคยดับไปแล้วก็หาไม่ 
ฆานายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งอยู่ในชั้นสุทธาวาส ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ ซึ่งเป็น 
อรูปสัตว์ ชักไม่ดับไป และชักขายตนะก็ไม่เคยดับไปแล้ว. 

[๖๗๘] ชักขายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด ไม่เคยดับไปแล้ว รูปายตนะของสัตว์ 
นั้นในภูมินั้น ชักไม่ดับไปหรือ? 

ชักขายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงชั้นสุทธาวาส ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ 
ไม่เคยดับไปแล้ว แต่รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ชักไม , ดับไปก็หาไม่ ชักขายตนะของ 
สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในชั้นสุทธาวาส ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ ไม่เคยดับไปแล้ว 
และรูปายตนะก็ชักไม , ดับไป. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 233 

หรือว่า รูปายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด จักไม , ดับไป ชักขายตนะของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น ไม่เคยดับไปแล้ว. 

รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในปีญจโวการภูมิ ชักไม่ดับไป 
แต่ชักขายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ไม่เคยดับไปแล้วก็หาไม , รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้น 
ในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในชั้นสุทธาวาส ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ ชักไม , ดับไป และชักขายตนะ 
ก็ไม่เคยดับไปแล้ว. 

[๖๗๙] ชักขายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด ไม่เคยดับไปแล้ว มนายตนะของสัตว์ 
นั้นในภูมินั้น ชักไม่ดับไปหรือ? 

ชักขายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงชั้นสุทธาวาส ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ 
ไม่เคยดับไปแล้ว แต่มนายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นชักไม่ดับไปก็หาไม่ ชักขายตนะของ 
สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในชั้นสุทธาวาส ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในอรูปภูมิ 
ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ ไม่เคยดับไปแล้ว และมนายตนะก็ชักไม่ดับไป. 

หรือว่า มนายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด ชักไม่ดับไป ชักขายตนะของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น ไม่เคยดับไปแล้ว. 

มนายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในปัญจโวการภูมิ ชักไม่ดับไป 
แต่ชักขายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ไม่เคยดับไปแล้วก็หาไม่ มนายตนะของสัตว์เหล่านั้น 
ในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในชั้นสุทธาวาส ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในอรูปภูมิ ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ 
ชักไม่ดับไป และชักขายตนะก็ไม , เคยดับไปแล้ว. 

[๖๘๐] ชักขายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด ไม่เคยดับไปแล้ว ธัมมายตนะของสัตว์ 
นั้นในภูมินั้น ชักไม่ดับไปหรือ? 

ชักขายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงชั้นสุทธาวาส ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ 
ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ ไม่เคยดับไปแล้ว แต่ธัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ชักไม , ดับไปก็หาไม่ 
ชักขายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในชั้นสุทธาวาส ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในอรูปภูมิ 
ไม่เคยดับไปแล้ว และธัมมายตนะก็ชักไม่ดับไป. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 234 

หรือว่า ธ'มมายตนะของสัตว์ใดในภูมิใดชักไม่ดับไป ชักขายตนะของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้นไม , เคยดับไปแล้ว. 

ชัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในปัญจโวการภูมิ ชักไม่ดับไป 
แต่ชักขายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับไปแล้วก็หาไม , ธัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้น 
ในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในชั้นสุทธาวาส ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในอรูปภูมิ ชักไม่ดับไป 
และชักขายตนะก็ไม่เคยดับไปแล้ว. 

[๖๘๑] ฆานายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด ไม่เคยดับไปแล้ว รูปายตนะของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น ชักไม่ดับไปหรือ? 

ฆานายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นรูปาวจรสัตว์ ไม , เคยดับไปแล้ว แต่ 
รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นชักไม่ดับไปก็หาไม่ ฆานายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น 
ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในรูปาวจรภูมิ ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ ไม่เคยดับไปแล้ว และรูปายตนะก็ชักไม่ 
ดับไป. 

หรือว่า รูปายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด ชักไม , ดับไป ฆานายตนะของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น ไม่เคยดับไปแล้ว. 

รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในกามาวจรภูมิ ชักไม , ดับไป 
แต่ฆานายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ไม่เคยดับไปแล้วก็หาไม , รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้น 
ในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในรูปาวจรภูมิ ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ ชักไม่ดับไป และฆานายตนะ 
ก็ไม่เคยดับไปแล้ว. 

[๖๘๒] ฆานายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด ไม่เคยดับไปแล้ว มนายตนะของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น ชักไม่ดับไปหรือ? 

ฆานายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นรูปาวจรสัตว์ อรูปาวจรสัตว์ ไม , เคย 
ดับไปแล้ว แต่มนายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ชักไม่ดับไปก็หาไม , ฆานายตนะของสัตว์ 
เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ ไม่เคย 
ดับไปแล้ว และมนายตนะก็ชักไม่ดับไป. 

หรือว่า มนายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด ชักไม่ดับไป ฆานายตนะของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น ไม่เคยดับไปแล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 235 

มนายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในกามาวจรภูมิ จักไม่ดับไป 
แต่ฆานายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ไม่เคยดับไปแล้วก็หาไม่ มนายตนะของสัตว์เหล่านั้น 
ในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ ชักไม่ดับไป 
และฆานายตนะก็ไม่เคยดับไปแล้ว. 

[๖๘๓] ฆานายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด ไม่เคยดับไปแล้ว ธัมมายตนะของ 
สัตว์นั้นในภูมินั้น จักไม่ดับไปหรือ? 

ฆานายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นรูปาวจรสัตว์ อรูปาวจรสัตว์ ไม , เคย 
ดับไปแล้ว แต่ธัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น จักไม่ดับไปก็หาไม่ ฆานายตนะของสัตว์ 
เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ ไม , เคยดับไปแล้ว และ 
ธัมมายตนะก็ชักไม่ดับไป. 

หรือว่า ชัมมายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด จักไม , ดับไป ฆานายตนะของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น ไม่เคยดับไปแล้ว. 

ธัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในกามาวจรภูมิ จักไม่ดับไป 
แต่ฆานายตนะของสัตว์เหล่านันในภูมิบัน ไม่เคยดับไปแล้วก็หาไม่ ธัมมายตนะของสัตว์เหล่าบัน 
ในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ จักไม , ดับไป และฆานายตนะก็ไม , เคย 
ดับไปแล้ว. 

[๖๘๔] รูปายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด ไม่เคยดับไปแล้ว มนายตนะของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น ชักไม่ดับไปหรือ? 

รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงชั้นสุทธาวาส ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ 
ไม่เคยดับไปแล้ว แต่มนายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น จักไม่ดับไปก็หาไม่ รูปายตนะของ 
สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในชั้นสุทธาวาส ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในอรูปภูมิ 
ไม่เคยดับไปแล้ว และมนายตนะก็จักไม่ดับไป. 

หรือว่า มนายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด ชักไม่ดับไป รูปายตนะของสัตว์นั้นในภูมิ 
นั้น ไม , ดับไปหรือ. 

มนายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในปัญจโวการภูมิ ซึ่งเป็น 
อสัฌฌสัตว์ ชักไม่ดับไป แต่รปายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภมินั้น ไม่เคยดับไปแล้วก็หาไม่ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 236 

มนายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในชั้นสุทธาวาส ซึ่งจะปรินิพพาน 
อยู่ในอรูปภูมิ จักไม , ดับไป และรูปายตนะก็ไม , เคยดับไปแล้ว. 

[๖๘๕] รูปายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด ไม่เคยดับไปแล้ว ธัมมายตนะของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น ชักไม่ดับไปหรือ? 

รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงชั้นสุทธาวาส ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ 
ไม่เคยดับไปแล้ว แต่ธัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น จักไม , ดับไปก็หาไม , รูปายตนะของ 
สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในชั้นสุทธาวาส ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในอรูปภูมิ 
ไม่เคยดับไปแล้ว และธัมมายตนะก็จักไม่ดับไป. 

หรือว่า ธัมมายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด ชักไม , ดับไป รูปายตนะของสัตว์นั้นในภูมิ 
นั้น ไม , เคยดับไปแล้ว. 

ธัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในป้ญจโวการภูมิ จักไม่ดับไป 
แต่รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้น ไม่เคยดับไปแล้วก็หาไม่ ธัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น 
ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในชั้นสุทธาวาส ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในอรูปภูมิ จักไม , ดับไป และรูปายตนะ 
ก็ไม่เคยดับไปแล้ว. 

[๖๘๖] มนายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด ไม่เคยดับไปแล้ว ธมมายตนะของ 
สัตว์นั้นในภูมินั้น จักไม่ดับไปหรือ? 

มนายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงชั้นสุทธาวาส ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ 
ไม่เคยดับไปแล้ว แต่ธัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ชักไม , ดับไปก็หาไม่ มนายตนะของ 
สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในชั้นสุทธาวาส ไม่เคยดับไปแล้ว และธ'มมายตนะ 
ก็ชักไม่ดับไป. 

หรือว่า ธัมมายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด ชักไม , ดับไป มนายตนะของสัตว์นั้นใน 
ภูมินั้น ไม่เคยดับไปแล้ว. 

ธัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ ชักไม่ดับไป แต่มนายตนะ 
ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ไม่เคยดับไปแล้วก็หาไม่ ธัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะ 
ปรินิพพานอยู่ในชั้นสุทธาวาส ชักไม่ดับไป และมนายตนะก็ไม่เคยดับไปแล้ว. 

นิโรธวาร จบ. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 237 
อุปาทนิโรธวาร 

[๖๘๗] จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด โสตายตนะของสัตว์นั้น ย่อมดับไป 
หรือ? 

หามิได้. 

หรือว่า โสตายตนะของสัตว์ใด ย่อมดับไป จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น. 
หามิได้. 

[๖๘๘] จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์ใด ฆานายตนะ รูปายตนะ มนายตนะ 
ธัมมายตนะของสัตว์นั้น ย่อมดับไปหรือ? 

หามิได้. 

หรือว่า ธัมมายตนะของสัตว์ใด ย่อมดับไป ชักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น. 
หามิได้ ฯลฯ. 

[๖๘๙] มนายตนะย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์ใด ธัมมายตนะของสัตว์นั้น ย่อมดับไป 
หรือ? 

หามิได้. 

หรือว่า ธัมมายตนะของสัตว์ใด ย่อมดับไป มนายตนะ ย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น. 

หามิได้. 

[๖๙๐] ชักขายตนะย่อมเกิดขึ้นในภูมิใด. 

(คำที่กำหนดด้วยบทว่า ยตฺถ (ในภูมิใด) ไม , ควรประกอบคำว่า โน (หามิได้) 

เข้าไว้ ฯ คำว่า ยตฺถ (ในภูมิใด) ควรประกอบให้เหมือนกับคำทั้งหลาย ที่ 
กำหนดด้วยบทว่า ยตฺถ (ในภูมิใด) นอกจากนี้ คำที่กำหนดด้วยบทว่า ยตฺถ 
(ในภูมิใด) ในวาระแม้ทั้งสาม เป็นเช่นเดียวกัน). 

[๖๙๑] จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด โสตายตนะของสัตว์นั้นในภูมิ 
นั้น ย่อมดับไปหรือ? 

หามิได้. 

หรือว่า โสตายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด ย่อมดับไป ชักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่ 
สัตว์นั้นในภูมินั้น. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 238 

หามิได้ฯลฯ. 

[๖๙๒] มนายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด ธัมมายตนะของสัตว์นั้นในภูมิ 
นั้น ย่อมดับไปหรือ? 

หามิได้. 

หรือว , าธัมมายตนะของสัตว์ใด ในภูมิใดย่อมดับไป มนายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น 
ภูมินั้น. 

หามิได้. 

[๖๙๓] จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด โสตายตนะของสัตว์นั้น ย่อมไม่ 
ดับไปหรือ? 

จักขายตนะย่อมไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีโสตะ ที่กำลังจุติอยู่ แต่โสตายตนะ 
ของสัตว์เหล่านั้น ย่อมไม , ดับไปก็หาไม่ จักขายตนะย่อมไม , เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ซึ่งไม , มีจักขุ 
ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ ซึ่งไม่มีโสตะ ที่กำลังจุติอยู่ และโสตายตนะก็ย่อมไม , ดับไป. 

หรือว่า โสตายตนะของสัตว์ใด ย่อมไม , ดับไป จักขายตนะย่อมไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์ 
นั้น. 

โสตายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีจักขุ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ ย่อมไม่ดับไป แต่จักขายตนะ 
ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ โสตายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งไม่มีโสตะ ที่กำลังจุติ 
อยู่ ซึ่งไม่มีจักขุ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ ย่อมไม่ดับไป และชักขายตนะก็ย่อมไม่เกิดขึ้น. 

[๖๙๔] จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด ฆานายตนะของสัตว์นั้น ย่อมไม่ 
ดับไปหรือ? 

จักขายตนะย่อมไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีฆานะ ที่กำลังจุติอยู่ แต่ฆานายตนะ 
ของสัตว์เหล่านั้นย่อมไม่ดับไปก็หาไม , ชักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ซึ่งไม่มีจักขุ 
ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ ซึ่งไม่มีฆานะ ที่กำลังจุติอยู่ และฆานายตนะก็ย่อมไม่ดับไป. 

หรือว่า ฆานายตนะของสัตว์ใด ย่อมไม , ดับไป จักขายตนะย่อมไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์ 
นั้น. 

ฆานายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีจักขุ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ ย่อมไม่ดับไป แต่ชักขายตนะ 
ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ ฆานายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งไม่มีฆานะ ที่กำลังจุติอยู่ 
ซึ่งไม่มีจักขุ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ ย่อมไม่ดับไป และจักขายตนะก็ย่อมไม่เกิดขึ้น. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 239 

[๖๙๕] จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด รูปายตนะของสัตว์นั้น ย่อมไม่ 
ดับไปหรือ? 

จักขายตนะย่อมไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีรูป ที่กำลังจุติอยู่ แต่รูปายตนะของ 
สัตว์เหล่านั้นย่อมไม่ดับไปก็หาไม่ จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งไม่มีจักขุ ที่ 
กำลังเกิดขึ้นอยู่ ซึ่งไม่มีรูป ที่กำลังจุติอยู่ และรูปตายตนะก็ย่อมไม่ดับไป. 

หรือว่า รูปายตนะของสัตว์ใด ย่อมไม่ดับไป จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ 
นั้น. 

รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีจักขุ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ ย่อมไม่ดับไป แต่ชักขายตนะ 
ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งไม่มีรูป ที่กำลังจุติอยู่ 
ซึ่งไม่มีจักขุ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ ย่อมไม่ดับไป และจักขายตนะก็ย่อมไม่เกิดขึ้น. 

[๖๙๖] จักขายตนะย่อมไม , เกิดขึ้นแก , สัตว์ใด มนายตนะของสัตว์นั้น ย่อมไม่ 
ดับไปหรือ? 

จักขายตนะย่อมไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีจิต ที่กำลังจุติอยู่ แต่มนายตนะของ 
สัตว์เหล่านั้น ย่อมไม่ดับไปก็หาไม , ชักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งไม่มีจักขุ 
ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ ซึ่งไม่มีจิตที่กำลังจุติอยู่ และมนายตนะก็ย่อมไม่ดับไป. 

หรือว่า มนายตนะของสัตว์ใด ย่อมไม่ดับไป จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ 
นั้น. 

มนายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีจักขุ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ ย่อมไม , ดับไป แต่ชักขายตนะ 
ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ มนายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งไม่มีจิต ที่กำลังจุติอยู่ 
ซึ่งไม่มีจักขุ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ ย่อมไม่ดับไป และชักขายตนะก็ย่อมไม่เกิดขึ้น. 

[๖๙๗] จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใด ชัมมายตนะของสัตว์นั้น ย่อมไม่ 
ดับไปหรือ? 

จักขายตนะย่อมไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด แต่ธมมายตนะของ 
สัตว์เหล่านั้นย่อมไม่ดับไปก็หาไม่ ชักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งไม่มีจักขุ ที่ 
กำลังเกิดขึ้นอยู่ และธมมายตนะก็ย่อมไม่ดับไป. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 240 

หรือว่า ธมมายตนะของสัตว์ใด ย่อมไม , ดับไป จักขายตนะย่อมไม , เกิดขึ้นแก , สัตว์ 
นั้น. 

ธัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีจักขุ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ ย่อมไม่ดับไป แต่จักขายตนะ 
ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ ธัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งไม่มีจักขุ ที่กำลังเกิดขึ้น 

อย่ ย่อมไม , ดับไป และจักขายตนะก็ย่อมไม่เกิดขึ้น. 

' 1 "; 1 ;', 

[๖๙๘] ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึนแก , สัตว์ใด รูปายตนะของสัตว์นัน ย่อมไม่ 
ดับไปหรือ? 

ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีรูป ที่กำลังจุติอยู่ แต่รูปายตนะของ 
สัตว์เหล่านั้น ย่อมไม่ดับไปก็หาไม , ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ซึ่งไม่มีฆานะ 
ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ ซึ่งไม่มีรูป ที่กำลังจุติอยู่ และรูปายตนะก็ย่อมไม่ดับไป. 

หรือว่า รูปายตนะของสัตว์ใด ย่อมไม่ดับไป ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ 
นั้น. 

รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีฆานะ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ ย่อมไม่ดับไป แต่ฆานายตนะ 
ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งไม่มีรูป ที่กำลังจุติอยู่ 

ซึ่งไม่มีฆานะ ที่กำลังเกิดขึ้นอย่ ย่อมไม่ดับไป และฆานายตนะก็ย่อมไม่เกิดขึ้น. 

, ,1 นั้ 1 1 1 
[๖๙๙] ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึนแก่สัตว์ใด มนายตนะของสัตว์นัน ย่อมไม่ 

ดับไปหรือ? 

ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีจิต ที่กำลังจุติอยู่ แต่มนายตนะของ 
สัตว์เหล่านั้นย่อมไม่ดับไปก็หาไม่ ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งไม่มีฆานะ 
ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ ซึ่งไม่มีจิต ที่กำลังจุติอยู่ และมนายตนะก็ย่อมไม่ดับไป. 

หรือว่า มนายตนะของสัตว์ใด ย่อมไม่ดับไป ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ 
นั้น. 

มนายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีฆานะ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ ย่อมไม , ดับไป แต่ฆานายตนะ 
ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ มนายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งไม่มีจิต ที่กำลังจุติอยู่ ซึ่ง 
ไม่มีฆานะ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ ย่อมไม่ดับไป และฆานายตนะก็ย่อมไม่เกิดขึ้น. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 241 

[๗๐๐] ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด ธมมายตนะของสัตว์นั้น ย่อมไม่ดับ 
ไปหรือ? 

ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด แต่ธมมายตนะของ 
สัตว์เหล่านั้นย่อมไม่ดับไปก็หาไม่ ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งไม่มีฆานะ ที่ 
กำลังเกิดขึ้นอยู่ และธัมมายตนะก็ย่อมไม่ดับไป 

หรือว่า ธัมมายตนะของสัตว์ใด ย่อมไม , ดับไป ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ 
นั้น. 

ธัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีฆานะ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ย่อมไม่ดับไป แต่ฆานายตนะ 
ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ ธัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้นซึ่งไม , มีฆานะ ที่กำลังเกิดขึ้น 
อย่ ย่อมไม , ดับไป และฆานายตนะก็ย่อมไม่เกิดขึ้น. 

[๗๐๑] รูปายตนะย่อมไม่เกิดขึนแก่สัตว์ใด มนายตนะของสัตว์นัน ย่อมไม่ดับไป 
หรือ? 

รูปายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีจิต ที่กำลังจุติอยู่ แต่มนายตนะของ 
สัตว์เหล่านั้นย่อมไม่ดับไปก็หาไม่ รูปายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ซึ่งไม่มีรูป ที่กำลัง 
เกิดขึ้นอยู่ ซึ่งไม , มีจิต ที่กำลังจุติอยู่ และมนายตนะก็ย่อมไม่ดับไป. 

หรือว่า มนายตนะของสัตว์ใดย่อมไม , ดับไป รูปายตนะของสัตว์นั้น ย่อมไม่เกิด 
ขึ้น? 

มนายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีรูป ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ ย่อมไม่ดับไป แต่รูปายตนะ 
ของสัตว์เหล่านั้นย่อมไม่เกิดขึ้นก็หาไม่ มนายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งไม่มีจิต ที่กำลังจุติอยู่ 
ซึ่งไม่มีรูป ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ ย่อมไม่ดับไป และรูปายตนะก็ย่อมไม่เกิดขึ้น. 

[๗๐๒] รูปายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด ธัมมายตนะของสัตว์นั้น ย่อมไม , ดับ 
ไปหรือ? 

รูปายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ที่กำลังจุติอยู่ทั้งหมด แต่ธมมายตนะของสัตว์ 
เหล่านั้นย่อมไม่ดับไปก็หาไม , รูปายตนะย่อมไม , เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ซึ่งไม , มีรูป ที่กำลังเกิด 
ขึ้นอยู่ และธัมมายตนะก็ย่อมไม่ดับไป. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 242 

หรือว่า ชัมมายตนะของสัตว์ใดย่อมไม่ดับไป รูปายตนะย่อมไม , เกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น? 

ชัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีรูป ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ ย่อมไม , ดับไป แต่รูปายตนะ 
ก็ย่อมไม , เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ ชัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งไม่มีรูป ที่กำลังเกิดขึ้น 
อยู่ ย่อมไม , ดับไป และรูปายตนะก็ย่อมไม่เกิดขึ้น. 

[๗๐๓] มนายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด ธัมมายตนะของสัตว์นั้นย่อมไม่ดับ 
ไปหรือ? 

มนายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่นั้งหมด ธัมมายตนะของสัตว์ 
เหล่านั้นย่อมไม่ดับไปก็หาไม่ มนายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งไม่มีจิต ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ ย่อมไม่ 
เกิดขึ้น และธัมมายตนะก็ย่อมไม่ดับไป. 

หรือว่า ธัมมายตนะของสัตว์ใดย่อมไม่ดับไป มนายตนะของสัตว์นั้นย่อมไม่ 
เกิดขึ้น. 

ชัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีจิต ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ ย่อมไม่ดับไป แต่มนายตนะ 
ของสัตว์เหล่านั้นย่อมไม่เกิดขึ้นก็หาไม่ ชัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งไม , มีจิต ที่กำลังเกิดขึ้น 
อยู่ ย่อมไม , ดับไป และมนายตนะก็ย่อมไม่เกิดขึ้น. 

[๗๐๔] ชักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมิใด ฯลฯ. 

[๗๐๕] ชักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด ฯลฯ. 

กำที่กำหนดด้วยบทว่า ยสฺส (แห่งสัตว์ใด) ก็ดี กำที่กำหนดด้วยบทว่า ยสฺส ยตฺท 
(ในภูมิใด แห่งสัตว์ใด) ก็ดี เช่นเดียวกัน. 

[๗๐๖] ชักขายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด โสตายตนะของสัตว์นั้นเคยดับไป 
แล้วหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า โสตายตนะของสัตว์ใดเคยดับไปแล้ว ชักขายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ 
นั้น? 

ถูกแล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 243 

(อดีตปุจฉา ในอุปาทวาร ก็ดี ในนิโรธวาร ก็ดี ในอุปาทนิโรธวาร ก็ดี ถึงอนุโลม 
ถึงปัจจนึยะ ก็ดี เป็นเช่นเดียวกัน) 

[๗๐๗] จักขายตนะจักเกิดขึ้นแก , สัตว์ใด โสตายตนะของสัตว์นั้นจักดับไปหรือ? 

ถกแล้ว. 

0 , 0 , 00 ^ 

หรือว่า โสตายตนะของสัตว์ใดชักดับไป จักขายตนะจักเกิดขึนแก่สัตว์นัน? 

โสตายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ที่กำลังเข้าถึงปัญจโวการภูมิ และ 
ของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งเข้าถึงอรูปภูมิ แล้วจักปรินิพพาน ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่จักดับไป แต่ 
ชักขายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม , โสตายตนะของสัตว์เหล่านั้น นอกนี้ ชักดับไป 
และชักขายตนะก็ชักเกิดขึ้น. 

[๗๐๘] ชักขายตนะจักเกิดขึ้นแก , สัตว์ใด ฆานายตนะของสัตว์นั้นจักดับไปหรือ? 

ชักขายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งเข้าถึงรูปาวจรภูมิ แล้วชักปรินิพพานที่กำลังจุติอยู่ จัก 
เกิดขึ้น แต่ฆานายตนะของสัตว์เหล่านั้นจักดับไปก็หาไม่ ชักขายตนะของสัตว์เหล่านั้นนอกนี้ 
จักเกิดขึ้น และฆานายตนะก็จักดับไป. 

หรือว่า ฆานายตนะของสัตว์ใดชักดับไป ชักขายตนะชักเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น 

ฆานายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ที่กำลังเข้าถึงกามาวจรภูมิ และ 
ของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งเข้าถึงอรูปาวจรภูมิ แล้วจักปรินิพพาน จักดับไป แต่ชักขายตนะชักเกิด 
ขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ ฆานายตนะของสัตว์เหล่านั้น นอกนี้จักดับไป และชักขายตนะ 
ก็จักเกิดขึ้น. 

[๗๐๙] จักขายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด รูปายตนะของสัตว์นั้นจักดับไปหรือ? 

ถกแล้ว. 

’■นั้ ' 0 , 

หรือว่า รูปายตนะของสัตว์ใดจักดับไป ชักขายตนะชักเกิดขึนแก่สัตว์นัน? 

รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ที่กำลังเข้าถึงปัญจโวการภูมิ และ 
ของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งเข้าถึงอรูปภูมิ แล้วจักปรินิพพาน ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ จักดับไป แต่ 
ชักขายตนะชักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม , รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้น นอกนี้ชักดับไป 
ชักขายตนะก็ชักเกิดขึ้น. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 244 

[๗๑๐] จักขายตนะจักเกิดขึ้นแก , สัตว์ใด มนายตนะ ฯลฯ ธัมมายตนะของสัตว์ 
นั้นชักดับไปหรือ? 

ถกแล้ว. 

หรือว่า ธัมมายตนะของสัตว์ใดจักดับไป จักขายตนะจักเกิดขึนแก่สัตว์นัน. 

ธัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ และของสัตว์ 
เหล่านั้น ซึ่งเข้าถึงอรูปภูมิ แล้วชักปรินิพพาน จักดับไป แต่ชักขายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ 
เหล่านั้นก็หาไม่ ธัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้น นอกนี้จักดับไป และจักขายตนะก็จักเกิดขึ้น. 

[๗๑๑] มนายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด รูปายตนะของสัตว์นั้นชักดับไปหรือ? 

ถกแล้ว. 

,, 1 ., 01 ..,, ..^.. ,ะ 

หรือว่า รูปายตนะของสัตว์ใดจักดับไป ฆานายตนะจักเกิดขึนแก่สัตว์นัน. 

รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ที่กำลังเข้าถึงปัญจโวการภูมิ และ 
ของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งเข้าถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แล้วปรินิพพาน ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ จัก 
ดับไป แต่ฆานายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม , รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้น นอกนี้ 
จักดับไป และฆานายตนะก็ชักเกิดขึ้น. 

[๗๑๒] ฆานายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด มนายตนะ ฯลฯ ธัมมายตนะของสัตว์ 
นั้นจักดับไปหรือ? 

ถกแล้ว. 

... ., 01 ..,, .^.. ,ะ 

หรือว่า ชัมมายตนะของสัตว์ใดจักดับไป มนายตนะชักเกิดขึนแก , สัตว์นัน. 

ธัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ และของสัตว์ 
เหล่านั้น ซึ่งเข้าถึงอรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แล้วจักปรินิพพาน จักดับไป แต่ฆานายตนะชัก 
เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ ชัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้น นอกนี้ จักดับไป และฆานายตน 
ก็จักเกิดขึ้น. 

[๗๑๓] รูปายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด มนายตนะ ฯลฯ ธัมมายตนะของสัตว์นั้น 
จักดับไปหรือ? 

ถกแล้ว. 

... ., 01 ..,,, .^ 

หรือว่า ชัมมายตนะของสัตว์ใดจักดับไป รูปายตนะจักเกิดขึนแก , สัตว์นัน. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 245 

ขัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่และของสัตว์ 
เหล่านั้น ผู้เข้าถึงอรูปภูมิ แล้วจักปรินิพพาน จักดับไป แต่รูปายตนะชักเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น 
ก็หาไม่ ชัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้น นอกนี้ จักดับไป และรูปายตนะก็ชักเกิดขึ้น. 

[๗๑๔] มนายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด ขัมมายตนะของสัตว์นั้นจักดับไปหรือ? 

ถูกแล้ว. 

’นี้ ' ^ 

หรือว่า ธัมมายตนะของสัตว์ใดจักดับไป มนายตนะจักเกิดขึนแก , สัตว์นัน. 

ชัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ จักดับไป 
แต่มนายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ ธัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้น นอกนี้ จักดับไป 
และมนายตนะก็จักเกิดขึ้น. 

[๗๑๕] จักขายตนะจักเกิดขึ้นในภูมิใด ฯลฯ. 

[๗๑๖] ชักขายตนะจักเกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด โสตายตนะของสัตว์นั้นใน 
ภูมินั้นจักดับไปหรือ? 

ถูกแล้ว. 

'นี้' 

หรือว่า โสตายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด จักดับไป ชักขายตนะชักเกิดขึนแก , สัตว์นัน 
ในภูมินั้น. 

โสตายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ที่กำลังเข้าถึงปัญจ 
โวการภูมิ จักดับไป แต่ชักขายตนะชักเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม , โสตายตนะ 
ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ์ ๕ นอกนี้ จักดับไป และจักขายตนะก็ชักเกิดขึ้น. 

[๗๑๗] จักขายตนะจักเกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด ฆานายตนะของสัตว์นั้นใน 
ภูมินั้น จักดับไปหรือ? 

จักขายตนะจักเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นรูปาวจรสัตว์แต่ฆานายตนะ 
ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น จักดับไปก็หาไม่ จักขายตนะจักเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น 
ซึ่งเป็นกามาวจรสัตว์ และฆานายตนะก็จักดับไป. 

หรือว่า ฆานายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด จักดับไป ชักขายตนะจักเกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น 
ในภูมินั้นหรือ. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 246 

ฆานายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ที่กำลังเข้าถึงกามาวจรภูมิ 
จักดับไป แต่ชักขายตนะชักเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่. 

ฆานายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นกามาวจรสัตว์ นอกนี้ชักดับไป และ 
ชักขายตนะก็ชักเกิดขึ้น. 

[๗๑๘] ชักขายตนะชักเกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด รูปายตนะของสัตว์นั้นในภูมินั้น 
ชักดับไปหรือ? 

ถกแล้ว. 

หรือว่า รูปายตนะของสัตว์ใดในภูมิใดชักดับไป ชักขายตนะชักเกิดขึนแก , สัตว์นัน 
ในภูมินั้น. 

รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ที่กำลังเข้าถึงปัญจ 
โวการภูมิ ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ ชักดับไป แต่ชักขายตนะชักเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น 
ก็หาไม , รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นกามาวจรสัตว์ นอกนี้ ชักดับไป และ 
ชักขายตนะก็ชักเกิดขึ้น. 

[๗๑๙] ชักขายตนะชักเกิดขึนแก่สัตว์ใดในภูมิใด มนายตนะของสัตว์นันในภูมินัน 
ชักดับไปหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า มนายตนะของสัตว์ใดในภูมิใดชักดับไป ชักขายตนะชักเกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น 
ณภูมีนน. 

มนายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ที่กำลังเข้าถึงปัญจโวการภูมิ 
ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ชักดับไป แต่ชักขายตนะชักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ มนายตนะ 
ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ์๕ นอกนี้ชักดับไป และชักขายตนะก็ชักเกิดขึ้น 

[๗๒๐] ชักขายตนะชักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด ขัมมายตนะของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้นชักดับไปหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า ธัมมายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด ชักดับไป ชักขายตนะชักเกิดขึ้นแก่ 
สัตว์นั้นในภูมินั้น. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 247 

ธ'มมายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ที่กำลังเข้าถึงปัญจ 
โวการภูมิ ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ จักดับไป แต่จักขายตนะชักเกิดขึ้นแก , สัตว์ 
เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม , ธัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ์ ๕ นอกนี้ชักดับไป 
และชักขายตนะก็จักเกิดขึ้น. 

[๗๒๑] ฆานายตนะชักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด รูปายตนะของสัตว์นั้นในภูมินั้น 
ชักดับไปหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า รูปายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด ชักดับไป ฆานายตนะชักเกิดขึ้นแล้วแก , 

สัตว์นั้นในภูมินั้น. 

รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ที่กำลังเข้าถึงกามาวจรภูมิ 
ซึ่งเป็นรูปาวจรสัตว์ ชักดับไป แต่ฆานายตนะชักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม , 

รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นกามาวจรสัตว์นอกนี้ชักดับไป และฆานายตนะ 
ก็ชักเกิดขึ้น. 

[๗๒๒] ฆานายตนะชักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด มนายตนะ ฯลฯ ธ'มมายตนะ 
ของสัตว์นั้นในภูมินั้น ชักดับไปหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า ธัมมายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด ชักดับไป ฆานายตนะชักเกิดขึ้นแก , 

สัตว์นั้นในภูมินั้น. 

ธัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ที่กำลังเข้าถึงกามาวจรภูมิ 
ซึ่งเป็นรูปาวจรสัตว์ ซึ่งเป็นอรูปาวจรสัตว์ ชักดับไป แต่ฆานายตนะชักเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น 
ในภูมินั้นก็หาไม่ ธัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นกามาวจรสัตว์นอกนี้ชักดับไป 
และฆานายตนะชักเกิดขึ้น. 

[๗๒๓] รูปายตนะชักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด มนายตนะของสัตว์นั้นในภูมินั้น 
ชักดับไปหรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 248 

รูปายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ แต่มนายตนะของ 
สัตว์เหล่านั้นจักดับไปก็หาไม , รูปายตนะจักเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ์ ๕ และ 
มนายตนะก็จักดับไป. 

หรือว่า มนายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด จักดับไป รูปายตนะชักเกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น 
ในภูมินั้น. 

มนายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นป้จฉิมภวิกสัตว์ ที่กำลังเข้าถึงปัญจ 
โวการภูมิ ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ จักดับไป แต่รูปายตนะชักเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ 
มนายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ์ ๕ นอกนี้ จักดับไป และรูปายตนะก็ชักเกิดขึ้น. 

[๗๒๔] รูปายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด ธัมมายตนะของสัตว์นั้นในภูมินั้น 
จักดับไปหรือ? 

ถกแล้ว. 

หรือว่า ธัมมายตนะของสัตว์ใดในภูมิใดชักดับไป รูปายตนะจักเกิดขึนแก่สัตว์นัน 
ในภูมินั้น. 

ชัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ที่กำลังเข้าถึงปัญจ 
โวการภูมิ ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ จักดับไป แต่รูปายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ 
ธัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ์ ๕ นอกนี้ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ จักดับไป 
และรูปายตนะก็จักเกิดขึ้น. 

[๗๒๕] มนายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด ธัมมายตนะของสัตว์นั้นในภูมินั้น 
จักดับไปหรือ? 

ถกแล้ว. 

... ., 0101 . 01 ..,, ..^.. ,ะ 

หรือว่า ธัมมายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด ชักดับไป มนายตนะจักเกิดขึนแก่สัตว์นัน 

ในภูมินั้น. 

ธ'มมายตนะ ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ 
ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ จักดับไป แต่มนายตนะชักเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ 
ธัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ์ ๔ มีขันธ์ ๕ นอกนี้จักดับไป และมนายตนะ 
ก็ชักเกิดขึ้น. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 249 

[๗๒๖] จักขายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใด โสตายตนะของสัตว์นั้น จักไม , 

ดับไปหรือ? 

ชักขายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ที่กำลังเข้าถึงปัญจโว 
การภูมิ และแก , สัตว์เหล่านั้น ซึ่งเข้าถึงอรูปภูมิ แล้วชักปรินิพพาน ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ แต่ 
โสตายตนะของสัตว์เหล่านั้นจักไม , ดับไปก็หาไม่ จักขายตนะชักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ซึ่งจะ 
ปรินิพพานอยู่ในปัญจโวการภูมิ ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ในอรูปภูมิ และแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่ง 
เข้าถึงอรูปภูมิ แล้วจักปรินิพพาน ที่กำลังจุติอยู่ และโสตายตนะก็จักไม่ดับไป. 

หรือว่า โสตายตนะของสัตว์ใด ชักไม่ดับไป จักขายตนะของสัตว์นั้น จักไม่ 
เกิดขึ้น. 

ถกแล้ว. 

นั้, 0 , 111 ^ 10 , 

[๗๒๗] จักขายตนะจักไม่เกิดขึนแก , สัตว์ใด ฆานายตนะของสัตว์นัน จักไม่ดับไป 
หรือ? 

ชักขายตนะจักเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ที่กำลังเข้าถึงกามาวจรภูมิ 
และแก , สัตว์เหล่านั้น ซึ่งเข้าถึงอรูปภูมิ แล้วจักปรินิพพาน ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ แต่ฆานายตนะ 
ของสัตว์เหล่านั้นจักไม่ดับไปก็หาไม่ จักขายตนะชักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งจะปรินิพพาน 
อยู่ในกามาวจรภูมิ ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ในรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ และแก่สัตว์เหล่านั้น 
ซึ่งเข้าถึงอรูปภูมิ แล้วจักปรินิพพาน ที่กำลังจุติอยู่ และฆานายตนะก็จักไม่ดับไป. 

หรือว่า ฆานายตนะของสัตว์ใด จักไม่ดับไป จักขายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น. 

ฆานายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งเข้าถึงอรูปภูมิ แล้วจักปรินิพพาน ที่กำลังจุติอยู่ จัก 
ไม่ดับไป แต่ชักขายตนะชักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม , ฆานายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่ง 
จะปรินิพพานอยู่ในกามาวจรภูมิ ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ในรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ และของ 
สัตว์เหล่านั้น ซึ่งเข้าถึงอรูปภูมิ แล้วจักปรินิพพาน ที่กำลังจุติอยู่ จักไม่ดับไป และจักขายตนะ 
ก็จักไม่เกิดขึ้น. 

[๗๒๘] จักขายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด รูปายตนะของสัตว์นั้น จักไม่ดับไป 
หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 250 

รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ที่กำลังเข้าถึงปัญจโวการภูมิ และ 
แห่งสัตว์เหล่านั้น ซึ่งเข้าถึงอรูปภูมิ แล้วจักปรินิพพาน ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ ชักไม่เกิดขึ้น แต่ 
รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้น จักไม่ดับไปก็หาไม , ชักขายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งจะปรินิพพาน 
อยู่ในปัญจโวการภูมิ ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ในอรูปภูมิ และของสัตว์เหล่านั้น ที่กำลังเข้าถึง 
อรูปภูมิ แล้วชักปรินิพพาน ที่กำลังจุติอยู่ ชักไม่เกิดขึ้น และรูปายตนะก็ชักไม่ดับไป. 

หรือว่า รูปายตนะของสัตว์ใด ชักไม่ดับไป ชักขายตนะของสัตว์นั้น ชักไม่ 
เกิดขึ้น. 

ถูกแล้ว. 

[๗๒๙] ชักขายตนะชักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด มนายตนะ ฯลฯ ธมมายตนะของ 
สัตว์นั้น ชักไม , ดับไปหรือ? 

ชักขายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ และของสัตว์ 
เหล่านั้น ซึ่งเข้าถึงอรูปภูมิ แล้วชักปรินิพพาน ชักไม , เกิดขึ้น แต่ธัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้น 
ชักไม่ดับไปก็หาไม่ ชักขายตนะชักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ และธมมายตนะ 
ก็ชักไม่ดับไป. 

หรือว่า ธัมมายตนะของสัตว์ใด ฯลฯ. 

ถูกแล้ว. 

[๗๓๐] ฆานายตนะชักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด รูปายตนะของสัตว์นั้น ชักไม่ดับไป 
หรือ? 

ฆานายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ที่กำลังเข้าถึงปัญจโวการภูมิ และ 
ของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งเข้าถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แล้วชักปรินิพพาน ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ 
ชักไม่เกิดขึ้น แต่รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้น ชักไม่ดับไปก็หาไม่ ฆานายตนะของสัตว์เหล่านั้น 
ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในปัญจโวการภูมิ ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ในอรูปภูมิ และของสัตว์เหล่านั้น 
ซึ่งเข้าถึงอรูปภูมิ แล้วชักปรินิพพาน ที่กำลังจุติอยู่ ชักไม่เกิดขึ้น และรูปายตนะก็ชักไม่ดับไป. 

หรือว่า รูปายตนะของสัตว์ใด ฯลฯ. 

ถูกแล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 251 

[๗๓๑] ฆานายตนะแห่งสัตว์ใด จักไม่เกิดขึ้น มนายตนะ ฯลฯ ธ'มมายตนะของ 
สัตว์นั้น ชักไม , ดับไปหรือ? 

ฆานายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ และของสัตว์ 
เหล่านั้น ซึ่งเข้าถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แล้วจักปรินิพพาน จักไม่เกิดขึ้น แต่ธมมายตนะ 
ของสัตว์เหล่านั้นจักไม่ดับไปก็หาไม , ฆานายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งปรินิพพานอยู่ ชักไม่เกิดขึ้น 
และธัมมายตนะก็จักไม่ดับไป 

หรือว่า ธัมมายตนะของสัตว์ใด ฯลฯ. 

ถูกแล้ว. 

[๗๓๒] รูปายตนะชักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด มนายตนะ ฯลฯ ธัมมายตนะของ 
สัตว์นั้น จักไม , ดับไปหรือ? 

รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ และของสัตว์ 
เหล่านั้น ซึ่งเข้าถึงอรูปภูมิ แล้วชักปรินิพพาน จักไม , เกิดขึ้น แต่ธัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้น 
จักไม่ดับไปก็หาไม่ รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งปรินิพพานอยู่ จักไม , เกิดขึ้น และธมมายตนะ 
ก็จักไม่ดับไป. 

หรือว่า ธัมมายตนะของสัตว์ใด ฯลฯ. 

ถูกแล้ว. 

[๗๓๓] มนายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใด ธัมมายตนะของสัตว์นั้น จักไม่ดับไป 
หรือ? 

มนายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมวิกสัตว์ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ ชักไม่เกิดขึ้น 
ธัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้นจักไม่ดับไปก็หาไม่ มนายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งปรินิพพานอยู่ 
ชักไม่เกิดขึ้น และธัมมายตนะก็ชักไม่ดับไป. 

หรือว่า ธัมมายตนะของสัตว์ใด ชักไม่ดับไป มนายตนะของสัตว์นั้น ชักไม่ 
เกิดขึ้น. 

ถูกแล้ว. 

[๗๓๔] จักขายตนะจักไม่เกิดขึ้นในภูมิใด ฯลฯ. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 252 

[๗๓๕] จักขายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด โสตายตนะของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น จักไม่ดับไปหรือ? 

ชักขายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ที่กำลังเข้าถึงปัญจโว 
การภูมิ ชักไม่เกิดขึ้น แต่โสตายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น จักไม่ดับไปก็หาไม่ จักขายตนะ 
ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในปัญจโวการภูมิ ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ ซึ่งเป็น 
อรูปสัตว์ จักไม่เกิดขึ้น และโสตายตนะก็จักไม่ดับไป. 

หรือว่า โสตายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด ฯลฯ. 

ถกแล้ว. 

[๗๓๖] จักขายตนะชักไม่เกิดขึนแก , สัตว์ใดในภูมิใด ฆานายตนะของสัตว์นัน 
ในภูมินั้น จักไม่ดับไปหรือ? 

ชักขายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ที่กำลังเข้าถึงกามาวจรภูมิ 
จักไม่เกิดขึ้น แต่ฆานายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น จักไม่ดับไปก็หาไม , ชักขายตนะของ 
สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในกามาวจรภูมิ ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ในรูปาวจร 
ภูมิ ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ จักไม , เกิดขึ้น และฆานายตนะก็จักไม , ดับไป. 

หรือว่า ฆานายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด ชักไม , ดับไป ชักขายตนะจักไม่เกิดขึ้น 
แก , สัตว์นั้นในภูมินั้น. 

ฆานายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นรูปาวจรสัตว์ จักไม่ดับไป แต่ชักขายตนะ 
จักไม่เกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม , ฆานายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่ง 
จะปรินิพพานอยู่ในกามาวจรภูมิ ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ในรูปาวจรภูมิ ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ ซึ่ง 
เป็นอรูปสัตว์ จักไม่ดับไป และจักขายตนะก็ชักไม่เกิดขึ้น. 

[๗๓๗] จักขายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด รูปายตนะของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น จักไม่ดับไปหรือ? 

จักขายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ที่กำลังเข้าถึงปัญจโว 
การภูมิ ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ จักไม , เกิดขึ้น แต่รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นจักไม่ดับไป 
ก็หาไม่ จักขายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในปัญจโวการภูมิ ซึ่งเป็น 
อรูปสัตว์ จักไม่เกิดขึ้น และรูปายตนะก็จักไม่ดับไป. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 253 
หรือว่า รูปายตนะของสัตว์ใด ในภูมิใด ฯลฯ 
ถกแล้ว. 

[๗๓๘] ชักขายตนะจักไม่เกิดขึนแก , สัตว์ใด ในภูมิใด มนายตนะของสัตว์นันใน 
ภูมินั้นชักไม , ดับไปหรือ? 

ชักขายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ที่กำลังเข้าถึงปัญจโว 
การภูมิ ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ ชักไม่เกิดขึ้น แต่มนายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ชักไม่ดับไป 
ก็หาไม่ ชักขายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งปรินิพพานอยู่ ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ ชักไม , 

เกิดขึ้น และมนายตนะก็ชักไม่ดับไป. 

หรือว่า มนายตนะของสัตว์ใด ในภูมิใด ฯลฯ. 

ถกแล้ว. 

. . 1 ,...? ..* 1 ,.,. 

[๗๓๙] ชักขายตนะชักไม่เกิดขึนแก่สัตว์ใด ในภูมิใด ธัมมายตนะของสัตว์นัน 

ในภูมินั้น ชักไม่ดับไปหรือ? 

ชักขายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ที่กำลังเข้าถึงปัญจโว 
การภูมิ ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ชักไม่เกิดขึ้น แต่ธัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้นใน 
ภูมินันชักไม , ดับไปก็หาไม่ ชักขายตนะของสัตว์เหล่านัน ในภูมินันซึ่งปรินิพพานอยู่ ชักไม่เกิดขึน 
และธัมมายตนะก็ชักไม่ดับไป. 

หรือว่า ธัมมายตนะของสัตว์ใด ในภูมิใด ฯลฯ. 

ถกแล้ว. 

. 1 ,...? ..* 1 ,., 0 ,, V 

[๗๔๐] ฆานายตนะชักไม่เกิดขึนแก่สัตว์ใด ในภูมิใด รูปายตนะของสัตว์นันใน 
ภูมินั้น ชักไม่ดับไปหรือ? 

ฆานายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ที่กำลังเข้าถึงกามาวจรภูมิ 
ซึ่งเป็นรูปาวจรสัตว์ ชักไม่เกิดขึ้น แต่รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้น ชักไม่ดับไปก็หาไม , 

ฆานายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในปัญจโวการภูมิ ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ 
ชักไม่เกิดขึ้น และรูปายตนะก็ชักไม่ดับไป. 

หรือว่า รูปายตนะของสัตว์ใด ในภูมิใด ฯลฯ. 

ถูกแล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 254 

[๗๔๑] ฆานายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใด ในภูมิใด มนายตนะของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น จักไม่ดับไปหรือ? 

ฆานายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ที่กำลังเข้าถึงกามาวจรภูมิ 
ซึ่งเป็นรูปาวจรสัตว์ อรูปาวจรสัตว์ ชักไม่เกิดขึ้น แต่มนายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น 
จักไม่ดับไปก็หาไม่ ฆานายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งปรินิพพานอยู่ ซึ่งเป็น 
อสัญญสัตว์ จักไม , เกิดขึ้น และมนายตนะก็จักไม่ดับไป. 

หรือว่า ฆานายตนะของสัตว์ใด ในภูมิใด ฯลฯ. 

ถกแล้ว. 

. 1 ,...? ..* 1 ,.,. 

[๗๔๒] ฆานายตนะจักไม่เกิดขึนแก่สัตว์ใด ในภูมิใด ชัมมายตนะของสัตว์นัน 
ในภูมินั้น จักไม่ดับไปหรือ? 

ฆานายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ที่กำลังเข้าถึงกามาวจรภูมิ 
ซึ่งเป็นรูปาวจรสัตว์ อรูปาวจรสัตว์ ชักไม่เกิดขึ้น แต่ธัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น 
จักไม่ดับไปก็หาไม่ ฆานายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งปรินิพพานอยู่ ชักไม่เกิดขึ้น 
และธัมมายตนะก็จักไม่ดับไป. 

หรือว่า ชัมมายตนะของสัตว์ใด ในภูมิใด ฯลฯ. 

ถูกแล้ว. 

[๗๔๓] รูปายตนะชักไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด มนายตนะของสัตว์นั้นในภูมิ 
นั้น จักไม่ดับไปหรือ? 

รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ที่กำลังเข้าถึงปัญจโวการภูมิ 
ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ ชักไม่เกิดขึ้น แต่มนายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ชักไม , ดับไปก็หาไม่ 
รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งปรินิพพานอยู่ ชักไม่เกิดขึ้น และมนายตนะก็จักไม่ 
ดับไป. 

หรือว่า มนายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด ชักไม่ดับไป รูปายตนะของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น ชักไม่เกิดขึ้น? 

มนายตนะ ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ จักไม่ดับไป แต่รูปายตนะ 
ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นชักไม , เกิดขึ้นก็หาไม่ มนายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่ง 
ปรินิพพานอยู่ จักไม่ดับไป และรูปายตนะก็ชักไม่เกิดขึ้น. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 255 

[๗๔๔] รูปายตนะจักไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด ในภูมิใด ธัมมายตนะของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น จักไม่ดับไปหรือ? 

รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ที่กำลังเข้าถึงปัญจโวการภูมิ 
ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ ชักไม่เกิดขึ้น แต่ธัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น จักไม่ดับไปก็หาไม่ 
รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งปรินิพพานอยู่จักไม , เกิดขึ้น และธมมายตนะก็จักไม่ 
ดับไป. 

หรือว่า ธัมมายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด ฯลฯ. 

ถกแล้ว. 

[๗๔๕] มนายตนะชักไม่เกิดขึนแก , สัตว์ใด ในภูมิใด ธัมมายตนะของสัตว์นัน 
ในภูมินั้น จักไม่ดับไปหรือ? 

มนายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ ซึ่ง 
เป็นอสัญญสัตว์ชักไม , เกิดขึ้น แต่ธัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นจักไม , ดับไปก็หาไม่ 
มนายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งปรินิพพานอยู่ ชักไม่เกิดขึ้น และธมมายตนะก็จักไม่ 
ดับไป. 

หรือว่า ธัมมายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด ชักไม , ดับไป มนายตนะของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น ชักไม่เกิดขึ้น? 

ถกแล้ว. 

[๗๔๖] จักขายตนะย่อมไม , เกิดขึนแก , สัตว์ใด โสตายตนะของสัตว์นันเคยดับไป 
แล้วหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า โสตายตนะของสัตว์ใดเคยดับไปแล้ว จักขายตนะของสัตว์นั้นย่อมเกิดขึ้น? 

โสตายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด ซึ่งไม่มีจักขุที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ เคย 
ดับไปแล้ว แต่จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นก็หาไม , โสตายตนะของสัตว์เหล่านั้น 
ซึ่งมีจักขุ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ เคยดับไปแล้ว และชักขายตนะย่อมเกิดขึ้น. 

ท่านจำแนก อดีตปุจฉา กับด้วยปัจจุบันไว้ในอุปาทวาร ฉันใด บัณฑิตพึงจำแนก 
อดีตปุจฉา กับด้วยปัจจุบัน อนุโลมก็ดี ปัจจนึยะก็ดี แม้ในอุปาทนิโรธวาร ฉันนั้น. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 256 

[๗๔๗] จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด โสตายตนะแห่งสัตว์นั้น จักดับไปหรือ? 

ถกแล้ว. 

หรือว่า โสตายตนะของสัตว์ใด ชักดับไป จักขายตนะย่อมเกิดขึนแก่สัตว์นัน. 

โสตายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด ซึ่งไม่มีจักขุที่กำลังเกิดขึ้นอยู่จัก 
ดับไป แต่จักขายตนะของสัตว์เหล่านั้นย่อมเกิดขึ้นก็หาไม , โสตายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งมี 
จักขุที่กำลังเกิดขึ้นอยู่จักดับไป และจักขายตนะก็ย่อมเกิดขึ้น. 

[๗๔๘] จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์ใด ฆานายตนะของสัตว์นั้น จักดับไปหรือ? 

ชักขายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ที่กำลังเข้าถึงรูปาวจรภูมิ ย่อม 
เกิดขึ้น แต่ฆานายตนะของสัตว์เหล่านั้นจักดับไปก็หาไม่ จักขายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งมี 
จักขุที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ นอกนี้ ย่อมเกิดขึ้น และฆานายตนะก็จักดับไป. 

หรือว่า ฆานายตนะของสัตว์ใดจักดับไป ชักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น? 

ฆานายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด ซึ่งไม , มีจักขุที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ จัก 
ดับไป แต่จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ ฆานายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งมี 
จักขุ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่จักดับไป และชักขายตนะก็ย่อมเกิดขึ้น. 

[๗๔๙] จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์ใด รูปายตนะของสัตว์นั้นจักดับไปหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า รูปายตนะของสัตว์ใด ชักดับไป จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น 

รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด ซึ่งไม่มีจักขุที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ ชักดับ 
ไป แต่ชักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม , รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้นซึ่งมีจักขุ 
ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ชักดับไป และจักขายตนะก็ย่อมเกิดขึ้น. 

[๗๕๐] จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด มนายตนะของสัตว์นั้น จักดับไปหรือ? 

ถูกแล้ว. 

’■นั้ ! 0 , 0 , , V 

หรือว่า มนายตนะของสัตว์ใดจักดับไป ชักขายตนะย่อมเกิดขึนแก , สัตว์นัน. 

มนายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด ซึ่งไม่มีจักขุที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ 
จักดับไป แต่จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ มนายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งมี 
จักขุที่กำลังเกิดขึ้นอยู่จักดับไป และชักขายตนะก็ย่อมเกิดขึ้น. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 257 

[๗๕๑] จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด ธัมมายตนะของสัตว์นั้น จักดับไป 
หรือ? 

ถกแล้ว. 

หรือว่า ธัมมายตนะของสัตว์ใด จักดับไป ชักขายตนะย่อมเกิดขึนแก่สัตว์นัน. 

ธัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด ซึ่งไม่มีจักขุ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ชัก 
ดับไป แต่จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ ธัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งมี 
จักขุ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่จักดับไป และจักขายตนะก็ย่อมเกิดขึ้น. 

[๗๕๒] ฆานายตนะย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์ใด รูปายตนะ ฯลฯ มนายตนะ ชัมมายตนะ 
ของสัตว์นั้น จักดับไปหรือ? 

ถกแล้ว. 

หรือว่า ชัมมายตนะของสัตว์ใด จักดับไป ฆานายตนะย่อมเกิดขึนแก่สัตว์บัน. 

ชัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด ซึ่งไม่มีฆานะ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ 
จักดับไป แต่ฆานายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ ธัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่ง 
มีฆานะ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ จักดับไป และฆานายตนะก็ย่อมเกิดขึ้น. 

[๗๕๓] รูปายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด มนายตนะ ฯลฯ ธมมายตนะของ 
สัตว์นั้น จักดับไปหรือ? 

ถกแล้ว. 

หรือว่า ธัมมายตนะของสัตว์ใด ชักดับไป รูปายตนะย่อมเกิดขึนแก่สัตว์บัน. 

ธัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังเกิดขึ้นอยู่ทั้งหมด ซึ่งไม่มีรูป ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ 
ชักดับไป แต่รูปายตนะย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ ธัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่ง 
มีรูป ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ จักดับไป และรูปายตนะก็ย่อมเกิดขึ้น. 

[๗๕๔] มนายตนะย่อมไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด ธัมมายตนะของสัตว์นั้น จักดับไป 
หรือ? 

ถกแล้ว. 

... ., 01 ..,, 04 ' 0 ,, 

หรือว่า ธัมมายตนะของสัตว์ใด ชักดับไป มนายตนะย่อมเกิดขึนแก่สัตว์บัน. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 258 

ธมมายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด ซึ่งไม่มีจิต ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่จัก 
ดับไป แต่มนายตนะย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ ธัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีจิต 
ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ จักดับไป และมนายตนะก็ย่อมเกิดขึ้น. 

[๗๕๕] ชักขายตนะย่อมเกิดขึ้นในภูมิใด ฯลฯ. 

[๗๕๖] จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด โสตายตนะของสัตว์นั้น จัก 
ดับไปหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า โสตายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด ชักดับไป จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก , 

สัตว์นั้นในภูมินั้น. 

โสตายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติจากปัญจโวการภูมิ ซึ่งไม่มีจักขุ ที่ 
กำลังเข้าถึงกามาวจรภูมิ ชักดับไป แต่จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ 
โสตายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีจักขุ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ ชักดับไป และชักขายตนะ 
ก็ย่อมเกิดขึ้น. 

[๗๕๗] จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด ฆานายตนะของสัตว์นั้นใน 
ภูมินั้น จักดับไปหรือ? 

จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงรูปาวจรภูมิ แต่ 
ฆานายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ชักดับไปก็หาไม่ ชักขายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น 
ซึ่งมีจักขุ ที่กำลังเข้าถึงกามาวจรภูมิ ย่อมเกิดขึ้น และฆานายตนะก็จักดับไป. 

หรือว่า ฆานายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด จักดับไป จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก , 

สัตว์นั้นในภูมินั้น. 

ฆานายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่จากกามาวจรภูมิ ซึ่งไม่มีจักขุ ที่ 
กำลังเข้าถึงกามาวจรภูมิ ชักดับไป แต่จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ 
ฆานายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีจักขุ ที่กำลังเข้าถึงกามาวจรภูมิจักดับไป และ 
ชักขายตนะก็ย่อมเกิดขึ้น. 

[๗๕๘] จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้น 
ในภูมินั้น จักดับไปหรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 259 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า รูปายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด จักดับไป ชักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์ 
นั้นในภูมินั้น. 

รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่จากปัญจโวการภูมิ ซึ่งไม่มีจักขุ ที่ 
กำลังเข้าถึงกามาวจรภูมิ ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์จักดับไป แต่จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น 
ในภูมินั้นก็หาไม , รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีจักขุ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ ชักดับไป 
และชักขายตนะก็ย่อมเกิดขึ้น. 

[๗๕๙] จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด มนายตนะของสัตว์นั้นในภูมิ 
นั้น จักดับไปหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า มนายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด จักดับไป จักขายตนะจักเกิดขึ้นแก , สัตว์ 
นั้นในภูมินั้น. 

มนายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังจุติจากปัญจโวการภูมิ ซึ่งไม่มีจักขุ ที่กำลังเข้าถึง 
กามาวจรภูมิ ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ จักดับไป แต่จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น 
ก็หาไม่ มนายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นซึ่งมีจักขุ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ จักดับไป และ 
ชักขายตนะก็ย่อมเกิดขึ้น. 

[๗๖๐] จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด ธ'มมายตนะของสัตว์นั้นใน 
ภูมินั้น จักดับไปหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า ชัมมายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด ชักดับไป ชักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่ 
สัตว์นั้นในภูมินั้น. 

ชัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด ซึ่งไม่มีจักขุ ที่กำลัง 
เกิดขึ้นอยู่ จักดับไป แต่ชักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ ธ'มมายตนะ 
ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีจักขุ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ จักดับไป และชักขายตนะก็ย่อมเกิดขึ้น. 

[๗๖๑] ฆานายตนะย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด รูปายตนะของสัตว์นั้นในภูมิ 
นั้น จักดับไปหรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 260 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า รูปายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด จักดับไป ฆานายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่ 
สัตว์นั้นในภูมินั้น. 

รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่จากกามาวจรภูมิ ซึ่งไม่มีฆานะ ที่ 
กำลังเข้าถึงกามาวจรภูมิ ซึ่งเป็นรูปาวจรสัตว์ ชักดับไป แต่ฆานายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ 
เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม , รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีฆานะ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ 
ชักดับไป และฆานายตนะก็ย่อมเกิดขึ้น. 

[๗๖๒] ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด มนายตนะของสัตว์นั้นใน 
ภูมินั้น ชักดับไปหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า มนายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด ชักดับไป ฆานายตนะย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์ 
นั้นในภูมินั้น. 

มนายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่จากกามาวจรภูมิ ซึ่งไม่มีฆานะ ที่ 
กำลังเข้าถึงกามาวจรภูมิ ซึ่งเป็นรูปาวจรสัตว์ อรูปาวจรสัตว์ ชักดับไป แต่ฆานายตนะย่อม 
เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ มนายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีฆานะ ที่ 
กำลังเข้าถึงอยู่ ชักดับไป และฆานายตนะก็ย่อมเกิดขึ้น. 

[๗๖๓] ฆานายตนะย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด ธ'มมายตนะของสัตว์นั้นใน 
ภูมินั้น ชักดับไปหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า ชัมมายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด ชักดับไป ฆานายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่ 
สัตว์นั้นในภูมินั้น. 

ชัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด ซึ่งไม่มีฆานะ ที่กำลัง 
เกิดขึ้นอยู่ชักดับไป แต่ฆานายตนะย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม , ธ'มมายตนะของ 
สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีฆานะ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ ชักดับไป และฆานายตนะก็ย่อมเกิดขึ้น. 

[๗๖๔] รูปายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด มนายตนะของสัตว์นั้นในภูมิ 
นั้น ชักดับไปหรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 261 

รูปายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงอสัญญสัตว์ภูมิ แต่ 
มนายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นจักดับไปก็หาไม , รูปายตนะย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น 
ในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงปัญจโวการภูมิ และมนายตนะก็ชักดับไป. 

หรือว่า มนายตนะของสัตว์ใดในภูมิใดจักดับไป รูปายตนะย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น 
ในภูมินั้น. 

มนายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่จากปัญจโวการภูมิ ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ 
จักดับไป แต่รูปายตนะย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ มนายตนะของสัตว์เหล่านั้น 
ในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงปัญจโวการภูมิจักดับไป และรูปายตนะก็ย่อมเกิดขึ้น. 

[๗๖๕] รูปายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด ธัมมายตนะของสัตว์นั้นใน 
ภูมินั้น ชักดับไปหรือ? 

ถกแล้ว. 

หรือว่า ธัมมายตนะของสัตว์ใดในภูมิใดจักดับไป รูปายตนะของสัตว์นันในภูมินัน 
ย่อมเกิดขึ้น. 

ชัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด ซึ่งเป็นอรูป ที่กำลัง 
เกิดขึ้นอยู่จักดับไป แต่รูปายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ ชัมมายตนะของ 
สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีรูป ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ ชักดับไป และรูปายตนะก็ย่อมเกิดขึ้น. 

[๗๖๖] มนายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด ชัมมายตนะของสัตว์นั้นใน 
ภูมินั้นชักดับไปหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า ชัมมายตนะของสัตว์ใดในภูมิใดชักดับไป มนายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่ 
สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ. 

ชัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด ซึ่งไม่มีจิต ที่กำลังเกิดขึ้น 
ชักดับไป แต่มนายตนะย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม , ธัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้น 
ในภูมินั้น ซึ่งมีจิตที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ ชักดับไป และมนายตนะก็ย่อมเกิดขึ้น. 

[๗๖๗] ชักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด โสตายตนะของสัตว์นั้นชักไม่ดับไป 
หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 262 

จักขายตนะย่อมไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด ซึ่งไม่มีจักขุ ที่กำลัง 
เกิดขึ้นอยู่ แต่โสตายตนะของสัตว์เหล่านั้นจักดับไปก็หาไม่ จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ 
เหล่านั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในป้ญจโวการภูมิ ซึ่งเป็นป้จฉิมภวิกสัตว์ในอรูปภูมิ และแก่ 
สัตว์เหล่านั้น ซึ่งเข้าถึงอรูปภูมิแล้วจักปรินิพพาน ที่กำลังจุติอยู่ และโสตายตนะก็จักไม , ดับไป. 

หรือว่า โสตายตนะของสัตว์ใด ชักไม่ดับไป จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น. 

ถกแล้ว. 

. ,, 1 ^ 1 .,* 1 0 ,,, 

[๗๖๘] จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึนแก , สัตว์ใด ฆานายตนะของสัตว์นันจักไม , ดับไป 

หรือ? 

ชักขายตนะย่อมไม , เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด ซึ่งไม่มีจักขุ ที่กำลัง 
เกิดขึ้นอยู่ แต่ฆานายตนะของสัตว์เหล่านั้นจักไม่ดับไปก็หาไม่ ชักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่ 
สัตว์เหล่านั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในปัญจโวการภูมิ ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ในอรูปภูมิและแก่ 
สัตว์เหล่านั้น ซึ่งเข้าถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แล้วจักปรินิพพาน ที่กำลังจุติอยู่ และ 
ฆานายตนะก็ชักไม่ดับไป. 

หรือว่า ฆานายตนะของสัตว์ใดจักไม่ดับไป จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น. 

ฆานายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ที่กำลังเข้าถึงรูปาวจรภูมิ ชักไม่ 
ดับไป แต่จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม , ฆานายตนะของสัตว์เหล่านั้น 
ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในปัญจโวการภูมิ ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ในอรูปภูมิ และของสัตว์เหล่านั้น 
ซึ่งเป็นรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แล้วจักปรินิพพาน ที่กำลังจุติอยู่ จักไม่ดับไป และจักขายตนะ 
ก็ย่อมไม่เกิดขึ้น. 

[๗๖๙] จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใด รูปายตนะของสัตว์นั้นจักไม่ดับไป 
หรือ? 

จักขายตนะย่อมไม , เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด ซึ่งไม่มีจักขุ ที่กำลัง 
เกิดขึ้นอยู่ รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด ซึ่งไม่มีจักขุ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ 
แต่รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้นจักไม่ดับไปก็หาไม่ จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น 
ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ปัญจโวการภูมิ ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ในอรูปภูมิและแก , สัตว์เหล่านั้น 
ซึ่งเข้าถึงอรูปภูมิ แล้วจักปรินิพพาน ที่กำลังจุติอยู่ และรูปายตนะก็ชักดับไป. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 263 

หรือว่า รูปายตนะของสัตว์ใด ฯลฯ 

ถูกแล้ว. 

[๗๗๐] จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใด มนายตนะ ฯลฯ ธมมายตนะของ 
สัตว์นั้นจักไม่ดับไปหรือ? 

ชักขายตนะย่อมไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด ซึ่งไม่มีจักขุ ที่กำลัง 
เกิดขึ้นอยู่ แต่ธัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้นจักไม่ดับไปก็หาไม่ ชักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก , 
สัตว์เหล่านั้น ซึ่งปรินิพพานอยู่ และธัมมายตนะก็จักไม่ลับไป. 

หรือว่า ธัมมายตนะของสัตว์ใด? 

ถูกแล้ว. 

[๗๗๑] ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึนแก่สัตว์ใด รูปายตนะของสัตว์นันจักไม่ดับไป 
หรือ? 

ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด ซึ่งไม่มีฆานะ ที่กำลัง 
เกิดขึ้นอยู่ แต่รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้นชักไม่ดับไปก็หาไม , ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่ 
สัตว์เหล่านั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในปัญจโวการภูมิ ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ 1 ในอรูปภูมิ และ 
แก , สัตว์เหล่านั้น ซึ่งเข้าถึงอรูปภูมิแล้ว จักปรินิพพาน ที่กำลังจุติอยู่ และรูปายตนะก็จักไม , ดับไป. 

หรือว่า รูปายตนะของสัตว์ใด ฯลฯ 

ถูกแล้ว. 

[๗๗๒] ฆานายตนะย่อมไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด มนายตนะ ฯลฯ ธ'มมายตนะของ 
สัตว์นั้น ชักไม , ดับไปหรือ? 

ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด ซึ่งไม่มีฆานะ ที่กำลัง 
เกิดขึ้นอยู่ แต่ธัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้นชักไม่ดับไปก็หาไม่ ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่ 
สัตว์เหล่านั้น ซึ่งปรินิพพานอยู่ และธัมมายตนะก็จักไม่ลับไป. 

หรือว่า ธัมมายตนะของสัตว์ใด? 

ถูกแล้ว. 

[๗๗๓] รูปายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด มนายตนะ ฯลฯ ธ'มมายตนะของ 
สัตว์นั้นชักไม่ดับไปหรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 264 

รูปายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด ซึ่งไม่มีรูป ที่กำลัง 
เกิดขึ้นอยู่ แต่ธัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้นจักไม , ดับไปก็หาไม , รูปายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก , 

สัตว์เหล่านั้น ซึ่งปรินิพพานอยู่ และธัมมายตนะก็จักไม่ดับไป. 

หรือว่า ธัมมายตนะของสัตว์ใด ฯลฯ 
ถกแล้ว. 

.... ง่ ' , 0 ,,, 010 , .,, 12 

[๗๗๔] มนายตนะย่อมไม่เกิดขึนแก , สัตว์ใด ธัมมายตนะของสัตว์นันจักไม่ดับไป 

หรือ? 

มนายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด ซึ่งไม่มีจิต ที่กำลัง 
เกิดขึ้นอยู่ แต่ธัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้น ชักไม่ดับไปก็หาไม่ มนายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก , 

สัตว์เหล่านั้น ซึ่งปรินิพพานอยู่ และธัมมายตนะก็ชักไม่ดับไป. 

หรือว่า ชัมมายตนะของสัตว์ใดจักไม่ดับไป มนายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น. 

ถูกแล้ว. 

[๗๗๕] จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด ฯลฯ. 

[๗๗๖] จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด โสตายตนะของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้นจักไม่ดับไปหรือ? 

จักขายตนะย่อมไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติจากปัญจโวการภูมิ 
ซึ่งไม่มีจักขุ ที่กำลังเข้าถึงกามาวจรภูมิ แต่โสตายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น จักไม่ดับไป 
ก็หาไม่ จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในปัญจโวการภูมิ 
ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ และโสตายตนะก็จักไม่ดับไป. 

หรือว่า โสตายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด จักไม่ดับไป จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้น 
แก , สัตว์นั้นในภูมินั้น. 

ถูกแล้ว. 

[๗๗๗] จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึนแก , สัตว์ใดในภูมิใด ฆานายตนะของสัตว์นัน 
ในภูมินั้นจักไม่ดับไปหรือ? 

จักขายตนะย่อมไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติจากกามาวจรภูมิ ซึ่ง 
ไม่มีจักขุ ที่กำลังเข้าถึงกามาวจรภูมิ แต่ฆานายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นชักไม่ดับไปก็หาไม่ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 265 

จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในกามาวจรภูมิ ซึ่งกำลัง 
จุติจากรูปาวจรภูมิ ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ และฆานายตนะก็จักไม่ดับไป. 

หรือว่า ฆานายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด จักไม , ดับไป ชักขายตนะย่อมไม , เกิดขึ้น 
แก , สัตว์นั้นในภูมินั้น. 

ฆานายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงรูปาวจรภูมิ จักไม่ดับไป แต่ 
จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม , ฆานายตนะของสัตว์เหล่านั้นใน 
ภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในกามาวจรภูมิ ซึ่งกำลังจุติจากรูปาวจรภูมิ ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ ซึ่ง 
เป็นอรูปสัตว์ ชักไม่ดับไป และชักขายตนะก็ย่อมไม , เกิดขึ้น. 

[๗๗๘] จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด รูปายตนะของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น จักไม่ดับไปหรือ? 

จักขายตนะย่อมไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติจากปัญจโวการภูมิ ซึ่ง 
ไม่มีจักขุ ที่กำลังเข้าถึงกามาวจรภูมิ ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ แต่รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น 
จักไม่ดับก็หาไม , จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ใน 
ปีญจโวการภูมิ ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ และรูปายตนะ ก็จักไม่ดับไป. 

หรือว่า รูปายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด จักไม , ดับไป จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้น 
แก , สัตว์นั้นในภูมินั้น. 

ถกแล้ว. 

[๗๗๙] จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึนแก่สัตว์ใดในภูมิใด มนายตนะของสัตว์นัน 
ในภูมินั้น จักไม่ดับไปหรือ? 

จักขายตนะย่อมไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติจากปัญจโวการภูมิ ซึ่ง 
ไม่มีจักขุ ที่กำลังเข้าถึงกามาวจรภูมิ ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ แต่มนายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น 
จักไม่ดับก็หาไม , ชักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งปรินิพพานอยู่ ซึ่งเป็น 
อสัญญสัตว์และมนายตนะ ก็ชักไม่ดับไป. 

หรือว่า มนายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด ชักไม่ดับไป จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้น 
แก , สัตว์นั้นในภูมินั้น. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 266 

ถูกแล้ว. 

[๗๘๐] จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด ธมมายตนะของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น จักไม่ดับไปหรือ? 

ชักขายตนะย่อมไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด ซึ่งไม่มีจักขุ 
ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ แต่ธัมมายตนะ ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นชักไม , ดับไปก็หาไม่ จักขายตนะย่อม 
ไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งปรินิพพานอยู่ และธัมมายตนะก็จักไม่สับไป. 

หรือว่า ชัมมายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด จักไม , ดับไป จักขายตนะย่อมไม , เกิดขึ้น 
แก , สัตว์นั้นในภูมินั้น. 

ถูกแล้ว. 

[๗๘๑] ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึนแก , สัตว์ใดในภูมิใด รูปายตนะของสัตว์นัน 
ในภูมินั้น จักไม่ดับไปหรือ? 

ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติจากกามาวจรภูมิ ซึ่ง 
ไม่มีฆานะ ซึ่งกำลังเข้าถึงกามาวจรภูมิ ซึ่งเป็นรูปาวจรสัตว์ แต่รูปายตนะของสัตว์เหล่านั้นใน 
ภูมินั้น จักไม่ดับไปก็หาไม่ ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพาน 
อยู่ในป้ญจโวการภูมิ ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ และรูปายตนะก็ชักไม่ดับไป. 

หรือว่า รูปายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด จักไม , ดับไป ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้น 
แก , สัตว์นั้นในภูมินั้น. 

ถูกแล้ว. 

[๗๘๒] ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึนแก , สัตว์ใดในภูมิใด มนายตนะของสัตว์นัน 
ในภูมินั้น ชักไม่ดับไปหรือ? 

ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่จากกามาวจรภูมิ ซึ่ง 
ไม่มีฆานะ ที่กำลังเข้าถึงกามาวจรภูมิ ซึ่งเป็นรูปาวจรสัตว์อรูปาวจรสัตว์ แต่มนายตนะของ 
สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ชักไม , ดับไปก็หาไม , ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น 
ซึ่งปรินิพพานอยู่ ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์และมนายตนะก็ชักไม่ดับไป. 

หรือว่า มนายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด ชักไม่ดับไป ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้น 
แก , สัตว์นั้นในภูมินั้น. 

ถูกแล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 267 

[๗๘๓] ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด ธัมมายตนะของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น จักไม่ดับไปหรือ? 

ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด ซึ่งไม่มี 
ฆานะ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ แต่ธมมายตนะ ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นชักไม่ดับไปก็หาไม , ฆานายตนะ 
ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งปรินิพพานอยู่ และธัมมายตนะก็จักไม่ดับไป. 

หรือว่า ธัมมายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด ชักดับไป ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่ 
สัตว์นั้นในภูมินั้น. 

ถูกแล้ว. 

[๗๘๔] รูปายตนะไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด มนายตนะของสัตว์นั้นในภูมินั้น 
ชักดับไปหรอ? 

รูปายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติจากปัญจโวการภูมิ ซึ่ง 
เป็นอรูปสัตว์ แต่มนายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ชักไม่ดับไปก็หาไม , รูปายตนะย่อมไม่ 
เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งปรินิพพานอยู่ ซึ่งกำลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิ และมนายตนะ 
ก็ชักไม่ดับไป. 

หรือว่า มนายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด ชักไม่ดับไป รูปายตนะย่อมไม่เกิดขึ้น 
แก , สัตว์นั้นในภูมินั้น. 

มนายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงอสัญญสัตตภูมิ ชักไม , ดับไป แต่ 
รูปายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ มนายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น 
ซึ่งปรินิพพานอยู่ ซึ่งกำลังจุติอยู่จากอสัญญสัตตภูมิ ชักไม่ดับไป และรูปายตนะก็ย่อมไม่เกิดขึ้น. 

[๗๘๕] รูปายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด ธัมมายตนะของสัตว์นั้นใน 
ภูมินั้น ชักไม่ดับไปหรือ? 

รูปายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด ซึ่งเป็น 
อรูปสัตว์ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ แต่ธัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ชักไม่ดับไปก็หาไม่ 
รูปายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งปรินิพพานอยู่ และธ'มมายตนะก็ชักไม , 

ดับไป. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 268 

หรือว่า ธ'มมายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด จักไม , ดับไป รูปายตนะย่อมไม่เกิดขึ้น 
แก , สัตว์นั้นในภูมินั้น. 

ถกแล้ว. 

[๗๘๖] มนายตนะย่อมไม่เกิดขึนแก่สัตว์ใดในภูมิใด ธัมมายตนะของสัตว์นัน 
ในภูมินั้น จักไม่ดับไปหรือ? 

มนายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่นั้งหมด ซึ่งไม , มีจิต 
ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ แต่ธัมมายตนะของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ชักไม่ดับไปก็หาไม่ มนายตนะย่อม 
ไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งปรินิพพานอยู่ และธัมมายตนะก็จักไม่ดับไป. 

หรือว่า ชัมมายตนะของสัตว์ใดในภูมิใด จักไม , ดับไป มนายตนะย่อมไม่เกิดขึ้น 
แก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น. 

ถูกแล้ว. 

[๗๘๗] จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใด โสตายตนะของสัตว์นั้น จักดับไป 
หรือ? 

ชักขายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในป้ญจโวการภูมิ ซึ่ง 
เป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ 1 ในอรูปภูมิ และแก , สัตว์เหล่านั้น ซึ่งเข้าถึงอรูปภูมิแล้วจักปรินิพพาน ที่กำลัง 
จุติอยู่ แต่โสตายตนะของสัตว์เหล่านั้น ชักดับไปก็หาไม่ จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ 
เหล่านั้น นอกนี้และโสตายตนะก็จักดับไป. 

หรือว่า โสตายตนะของสัตว์ใด ชักดับไป ชักขายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์นั้น. 

ถูกแล้ว. 

คำถาม ส่วนอนาคตลับด้วยอดีตในนิโรธวาร คำที่กำหนดด้วยบทว่า ยสฺส ก็ดี คำที่ 
กำหนดด้วยบทว่า ยตฺถ ก็ดี คำที่กำหนดด้วยบทว่า ยสฺส และ ยตฺถ ก็ดี อนุโลมก็ดี ปจฺจนีย 
ก็ดี ท่านจำแนกไว้แล้ว ฉันใด ปัฌฑิตพึงจำแนกคำถาม ส่วนอนาคตกับด้วยอดีต แม้ใน 
อุปาทนิโรธวาร ฉันนั้น. 

อุปาทนิโรธวาร จบ. 

ปวัตติวาร จบ. 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 269 
ปริญญาวาร 

[๗๘๘] บุคคลใด ย่อมกำหนดรู้ซึ่งจักขายตนะ บุคคลนั้นย่อมกำหนดรู้ซึ่ง 
โสตายตนะหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลใดย่อมกำหนดรู้ซึ่งโสตายตนะ บุคคลนั้นย่อมกำหนดรู้ซึ่ง 
จักขายตนะ. 

ถูกแล้ว. 

บุคคลใดย่อมไม่กำหนดรู้ซึ่งจักขายตนะ บุคคลนั้นย่อมไม่กำหนดรู้ซึ่งโสตายตนะ 
หรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลใดย่อมไม , กำหนดรู้ซึ่งโสตายตนะ บุคคลนั้นย่อมไม่กำหนดรู้ซึ่ง 
จักขายตนะ. 

ถูกแล้ว. 

[๗๘๙] บุคคลใดกำหนดรู้แล้วซึ่งจักขายตนะ บุคคลนั้นกำหนดรู้แล้วซึ่งโสตายตนะ 
หรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลใดกำหนดรู้แล้วซึ่งโสตายตนะ บุคคลนั้นกำหนดรู้แล้วซึ่งจักขายตนะ. 

ถูกแล้ว. 

บุคคลใดไม่กำหนดรู้แล้วซึ่งจักขายตนะ บุคคลนั้นไม่กำหนดรู้แล้วซึ่งโสตายตนะ 
หรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลใดไม่กำหนดรู้แล้วซึ่งโสตายตนะ บุคคลนั้นไม่กำหนดรู้แล้วซึ่ง 
จักขายตนะ. 

ถูกแล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 270 

[๗๙๐] บุคคลใดจักกำหนดรู้ซึ่งจักขายตนะ บุคคลนั้นจักกำหนดรู้ซึ่งโสตายตนะ 
หรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลใดจักกำหนดรู้ซึ่งโสตายตนะ บุคคลนั้นจักกำหนดรู้ซึ่งจักขายตนะ. 

ถูกแล้ว. 

บุคคลใดจักไม่กำหนดรู้ซึ่งจักขายตนะ บุคคลนั้นจักไม่กำหนดรู้ซึ่งโสตายตนะ 
หรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลใดจักไม , กำหนดรู้ซึ่งโสตายตนะ บุคคลนั้นจักไม่กำหนดรู้ซึ่ง 
จักขายตนะ. 

ถูกแล้ว. 

[๗๙๑] บุคคลใดย่อมกำหนดรู้ซึ่งจักขายตนะ บุคคลนั้นกำหนดรู้แล้วซึ่งโสตายตนะ 
หรือ? 

หามิได้. 

หรือว่า บุคคลใดกำหนดรู้แล้วซึ่งโสตายตนะ บุคคลนั้นย่อมกำหนดอยู่ซึ่ง 
จักขายตนะ. 

หามิได้. 

บุคคลใดย่อมไม่กำหนดรู้ซึ่งจักขายตนะ บุคคลนั้นไม่กำหนดรู้แล้วซึ่งโสตายตนะ 
หรือ? 

พระอรหันต์ย่อมไม่กำหนดรู้ซึ่งจักขายตนะ แต่ไม่กำหนดรู้แล้วซึ่งโสตายตนะก็หาไม , 
บุคคลทั้งหลายที่เหลือเว้นท่านผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยมรรคอันเลิศ และพระอรหันต์ ย่อมไม่ 
กำหนดรู้จักขายตนะ และไม่กำหนดรู้แล้วซึ่งโสตายตนะ. 

หรือว่า บุคคลใดไม่กำหนดรู้แล้วซึ่งโสตายตนะ บุคคลนั้นย่อมไม่กำหนดรู้ซึ่ง 
จักขายตนะ. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 271 

ท่านผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยมรรคอันเลิศ ไม , กำหนดรู้แล้ว ซึ่งโสตายตนะ แต่ย่อม 
ไม่กำหนดรู้ซึ่งชักขายตนะก็หาไม่ บุคคลทั้งหลายที่เหลือเว้นท่านผู้พร้อมเพรียงด้วยมรรคอันเลิศ 
และพระอรหันต์ ไม่กำหนดรู้แล้วซึ่งโสตายตนะ และย่อมไม , กำหนดรู้ซึ่งชักขายตนะ. 

[๗๙๒] บุคคลใดย่อมกำหนดรู้ซึ่งชักขายตนะ บุคคลนั้นชักกำหนดรู้ซึ่งโสตายตนะ 
หรือ? 

หามิได้. 

หรือว่า บุคคลใดชักกำหนดรู้ซึ่งโสตายตนะ บุคคลนั้นย่อมกำหนดรู้ซึ่งชักขายตนะ. 

หามิได้. 

บุคคลใดย่อมไม่กำหนดรู้ซึ่งชักขายตนะ บุคคลนั้นชักไม่กำหนดรู้ซึ่งโสตายตนะ 
หรือ? 

บุคคลเหล่าใดชักได้เฉพาะซึ่งมรรค บุคคลเหล่านั้นย่อมไม่กำหนดรู้ซึ่งชักขายตนะ แต่ 
ชักไม่กำหนดรู้ซึ่งโสตายตนะก็หาไม , พระอรหันต์และปุถุชนที่ชักไม , ได้เฉพาะซึ่งมรรค ย่อมไม่ 
กำหนดรู้ซึ่งชักขายตนะ และชักไม่กำหนดรู้ซึ่งโสตายตนะ. 

หรือว่า บุคคลใดชักไม , กำหนดรู้ซึ่งโสตายตนะ บุคคลนั้นย่อมไม่กำหนดรู้ซึ่ง 
ชักขายตนะ. 

ท่านผู้พร้อมเพรียงด้วยมรรคอันเลิศ ชักไม่กำหนดรู้ซึ่งโสตายตนะ แต่ย่อมไม่กำหนด 
รู้ซึ่งชักขายตนะก็หาไม่ พระอรหันต์และปุถุชนที่ชักไม , ได้เฉพาะซึ่งมรรค ชักไม , กำหนดรู้ซึ่ง 
โสตายตนะ และย่อมไม่กำหนดรู้ซึ่งชักขายตนะ. 

[๗๙๓] บุคคลใด กำหนดรู้แล้วซึ่งชักขายตนะ บุคคลนั้นชักกำหนดรู้ซึ่ง 
โสตายตนะหรือ? 

หามิได้. 

หรือว่า บุคคลใดชักกำหนดรู้ซึ่งโสตายตนะ บุคคลนั้นได้กำหนดรู้แล้วซึ่ง 
ชักขายตนะ 

หามิได้. 

บุคคลใดไม่กำหนดรู้แล้วซึ่งชักขายตนะ บุคคลนั้นชักไม่กำหนดรู้ซึ่งโสตายตนะ 
หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 272 

บุคคลเหล่าใดชักได้เฉพาะซึ่งมรรค บุคคลเหล่านั้นชักไม่กำหนดรู้แล้วซึ่งชักขายตนะ 
แต่ชักไม่กำหนดรู้ซึ่งโสตายตนะก็หาไม่ ท่านผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยมรรคอันเลิศและปุถุชนที่ 
ชักไม , ได้เฉพาะซึ่งมรรค ไม , กำหนดรู้แล้วซึ่งชักขายตนะ และชักไม , กำหนดรู้ซึ่งโสตายตนะ. 

หรือว่า บุคคลใดชักไม , กำหนดรู้ซึ่งโสตายตนะ บุคคลนั้นไม่กำหนดรู้แล้วซึ่ง 
ชักขายตนะ. 

พระอรหันต์ชักไม่กำหนดรู้ซึ่งโสตายตนะ แต่ไม , กำหนดรู้แล้วซึ่งชักขายตนะก็หาไม , ท่าน 
ผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยมรรคอันเลิศ และปุถุชนที่ขักไม , ได้เฉพาะซึ่งมรรค ชักไม่กำหนดรู้ซึ่ง 
โสตายตนะ และไม่กำหนดรู้แล้วซึ่งชักขายตนะ. 

ปริญญาวาร จบ. 

อายตนยมก จบ. 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 273 

ธาตุยมก 
ปัณณัตติวาร 
[๗๙๔] ธาตุ ๑๘ คือ 
๑. จักขุธาตุ 
๒. โสตธาตุ 
๓. ฆานธาตุ 
๔. ชิวหาธาตุ 
๕. กายธาตุ 
๖. รูปธาตุ 
๗. สัททธาตุ 
๘. คันธธาตุ 
๙. รสธาตุ 
๑๐. โผฏฐัพพธาตุ 
๑๑. จักขุวิญญาญธาตุ 
๑๒. โสตวิญญาณธาตุ 
๑๓. ฆานวิญญาณธาตุ 
๑๔. ชิวหาวิญญาณธาตุ 
๑๕. กายวิญญาณธาตุ 
๑๖. มโนธาตุ 
๑๗. มโนวิญญาณธาตุ 
๑๘. ธัมมธาตุ 

อุทเทสวาร 

[๗๙๕] จักขุ คือ จักขุธาตุหรือ จักขุธาตุ คือจักขุหรือ? 


โสต คือโสตธาตุหรือ โสตธาตุ คือโสตหรือ ฯลฯ. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 274 

จักขุ คือ จักขุวิญญาณธาตุหรือ จักขุวิญญาณธาตุ คือจักขุวิญญาณหรือ ฯลฯ. 
มโน คือมโนวิญญาณธาตุหรือ มโนธาตุ คือมโนหรือ? 

มโนวิญญาณ คือมโนวิญญาณธาตุหรือ มโนวิญญาณธาตุ คือมโนวิญญาณหรือ? 
ธรรม คือธัมมธาตุหรือ ธัมมธาตุ คือธรรมหรือ? 

[๗๙๖] ไม่ใช่จักขุ ไม่ใช่จักขุธาตุหรือ ไม่ใช่จักขุธาตุ ไม , ใช่จักขุหรือ? 

ไม่ใช่โสต ไม่ใช่โสตธาตุหรือ ไม , ใช่โสตธาตุ ไม , ใช่โสตหรือ ฯลฯ? 

ไม่ใช่จักขุวิญญาณ ไม่ใช่จักขุวิญญาณธาตุหรือ ไม , ใช่จักขุวิญญาณธาตุ ไม่ใช่ 
จักขุวิญญาณหรือ? 

ไม่ใช่มโน ไม่ใช่มโนธาตุหรือ ไม , ใช่มโนธาตุ ไม่ใช่มโนหรือ? 

ไม่ใช่มโนวิญญาณ ไม , ใช่มโนวิญญาณธาตุหรือ ไม่ใช่มโนวิญญาณธาตุ ไม , ใช่ 
มโนวิญญาณหรือ? 

ไม่ใช่ธรรม ไม , ใช่ธัมมธาตุหรือ ไม่ใช่ธัมมธาตุ ไม่ใช่ธรรมหรือ? 

[๗๙๗] จักขุ คือจักขุธาตุหรือ ธาตุ คือโสตธาตุหรือ ฯลฯ 
จักขุ คือจักขุธาตุ ธาตุเป็นธัมมธาตุหรือ? 

จักรอันได้ผูกไว้แล้วในอายตนยมก ฉันใด จักรในธาตุยมกนึก็พึงผูกฉันนั'น. 
[๗๙๘] ไม่ใช่จักขุ ไม่ใช่จักขุธาตุหรือ ไม , ใช่ธาตุ ไม่ใช่โสตธาตุ 
หรือ? 

ไม่ใช่จักขุ ไม , ใช่จักขุธาตุหรือ ไม่ใช่ธาตุ ไม่ใช่ฆานธาตุหรือ ฯลฯ? 

ไม่ใช่จักขุ ไม่ใช่จักขุธาตุหรือ ไม่ใช่ธาตุ ไม่ใช่ธัมมธาตุหรือ ฯลฯ? 

ไม่ใช่ธรรม ไม , ใช่ธัมมธาตุหรือ ไม่ใช่ธาตุ ไม่ใช่จักขุธาตุหรือ ฯลฯ? 

ไม่ใช่ธรรม ไม , ใช่ธัมมธาตุหรือ ไม่ใช่ธาตุ ไม่ใช่มโนวิญญาณธาตุหรือ? 

พึงผูกจักรนัย 

[๗๙๙] จักขุ คือธาตุหรือ ธาตุ คือจักขุหรือ? 

โสต คือธาตุหรือ ธาตุ คือโสตหรือ? 

ฆานะ ชิวหา กายะ รูปะ สัททะ คันธะ รสะ โผฏฐัพพะ. 

จักขุวิญญาณ คือธาตุหรือ ธาตุ คือจักขุวิญญาณหรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 275 

โสตวิญญาณ คือธาตุหรือ ธาตุ คือโสตวิญญาณหรือ? 

ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ. 

มโน คือธาตุหรือ ธาตุ คือมโนหรือ? 

มโนวิญญาณ คือธาตุหรือ ธาตุ คือมโนวิญญาณหรือ? 

ธรรม คือธาตุหรือ ธาตุ คือธรรมหรือ. 

[๘๐๐] ไม่ใช่จักขุ ไม่ใช่ธาตุหรือ ไม่ใช่ธาตุ ไม , ใช่จักขุหรือ? 

ไม่ใช่โสต ไม่ใช่ธาตุหรือ ไม่ใช่ธาตุ ไม , ใช่โสตหรือ? 

ไม่ใช่ฆานะ ไม่ใช่ชิวหา ไม่ใช่กายะ ไม , ใช่รูปะ ไม่ใช่สัททะ ไม่ใช่คันธะ 
ไม่ใช่รสะ ไม่ใช่โผฏฐัพพะ. 

ไม่ใช่จักขุวิญญาณ ไม่ใช่ธาตุหรือ ไม , ใช่ธาตุ ไม่ใช่จักขุวิญญาณหรือ? 

ไม่ใช่โสตวิญญาณ ไม , ใช่ฆานวิญญาณ ไม่ใช่ชิวหาวิญญาณ. 

ไม่ใช่กายวิญญาณ ไม่ใช่ธาตุหรือ ไม่ใช่ธาตุ ไม่ใช่กายวิญญาณหรือ? 

ไม่ใช่มโน ไม่ใช่ธาตุหรือ ไม่ใช่ธาตุ ไม , ใช่มโนหรือ? 

ไม่ใช่มโนวิญญาณ ไม , ใช่ธาตุหรือ ไม , ใช่ธาตุ ไม่ใช่มโนวิญญาณหรือ? 

ไม่ใช่ธรรม ไม , ใช่ธาตุหรือ ไม่ใช่ธาตุ ไม่ใช่ธรรมหรือ? 

[๘๐๑] จักขุ คือธาตุหรือ ธาตุ คือโสตหรือ ฯลฯ? 

จักขุ คือธาตุหรือ ธาตุ คือธรรมหรือ ฯลฯ. 

ธรรม คือธาตุหรือ ธาตุ คือจักขุหรือ ฯลฯ. 

ธรรม คือธาตุหรือ ธาตุ คือมโนวิญญาณหรือ? 

พึงผูกจักรนัย. 

[๘๐๒] ไม่ใช่จักขุ ไม่ใช่ธาตุหรือ ไม่ใช่ธาตุ ไม่ใช่โสตหรือ? 

ไม่ใช่จักขุ ไม่ใช่ธาตุหรือ ไม่ใช่ธาตุ ไม , ใช่ฆานะหรือ ฯลฯ? 

ไม่ใช่จักขุ ไม่ใช่ธาตุหรือ ไม่ใช่ธาตุ ไม , ใช่ธรรมหรือ ฯลฯ? 

ไม่ใช่ธรรม ไม , ใช่ธาตุหรือ ไม , ใช่ธาตุ ไม่ใช่จักขุหรือ ฯลฯ? 

ไม่ใช่ธรรม ไม , ใช่ธาตุหรือ ไม , ใช่ธาตุ ไม่ใช่มโนวิญญาณหรือ? 

พึงผูกจักรนัย. 

อุทเทสวาร จบ. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 276 

นิทเทสวาร 
ปทโสธนวาร 

[๘๐๓] จักขุ คือจักขุธาตุหรือ? 

ทิพพจักขุ ปัญญาจักขุ เรียกว่า จักขุ ไม่ใช่จักขุธาตุ จักขุธาตุ เรียกว่า จักขุด้วย 
เรียกว่า จักขุธาตุด้วย. 

จักขุธาตุ คือจักขุหรือ? 

ถูกแล้ว. 

โสต คือโสตธาตุหรือ? 

ทิพพโสต ตัณหาโสต เรียกว่า โสต ไม่ใช่โสตธาตุ โสตธาตุ เรียกว่า โสตด้วย 
เรียกว่า โสตธาตุด้วย. 

โสตธาตุ คือโสตหรือ? 

ถูกแล้ว. 

ฆานะ คือฆานธาตุหรือ? 

ถูกแล้ว. 

ฆานธาตุ คือฆานะหรือ? 

ถูกแล้ว. 

แม้ชิวหา ก็เช่นเดียวกับฆานธาตุ. 

กาย คือกายธาตุหรือ? 

เว้นจากกายธาตุเสียแล้ว กายที่เหลือเรียกว่า กาย ไม่ใช่กายธาตุ กายธาตุ เรียกว่า 
กายด้วย เรียกว่า กายธาตุด้วย. 

กายธาตุ คือกายหรือ? 

ถูกแล้ว. 

รูป คือรูปธาตุหรือ? 

เว้นรูปธาตุเสีย รูปที่เหลือเรียกว่า รูป ไม่ใช่รูปธาตุ รูปธาตุ เรียกว่า รูปด้วย 
เรียกว่า รูปธาตุด้วย. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 277 

รูปธาตุ คือรูปหรือ? 

ถูกแล้ว. 

สัททะก็เช่นเดียวกับฆานะ. 

คันธะ คือคันธธาตุหรือ? 

ศีลคันธะ สมาธิคันธะ ปัญญาคันธะ เรียกว่า คันธะ ไม่ใช่คันธธาตุ คันธธาตุ 
เรียกว่า คันธะด้วย เรียกว่า คันธธาตุด้วย. 

คันธธาตุ คือคันธะหรือ? 

ถูกแล้ว. 

รส คือรสธาตุหรือ? 

อรรถรส ธรรมรส วิมุตติรส เรียกว่า รส ไม , ใช่รสธาตุ รสธาตุ เรียกว่า รสด้วย 
เรียกว่า รสธาตุด้วย. 

รสธาตุ คือรสหรือ? 

ถูกแล้ว. 

โผฏฐัพพะก็เช่นเดียวกับฆานะ. 

จักขุวิญญาณ คือจักขุวิญญาณธาตุหรือ? 

ถูกแล้ว. 

จักขุวิญญาณธาตุ คือจักขุวิญญาณหรือ? 

ถูกแล้ว. 

โสตวิญญาณ ฯลฯ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ. 

มโน คือมโนธาตุหรือ? 

เว้นมโนธาตุเสียแล้ว มโนที่เหลือ เรียกว่า มโน ไม่ใช่มโนธาตุ มโนธาตุ เรียกว่า 
มโนด้วย เรียกว่า มโนธาตุด้วย. 

มโนธาตุ คือมโนหรือ? 

ถูกแล้ว. 

มโนวิญญาณ คือมโนวิญญาณหรือ? 

ถูกแล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 278 
มโนวิญญาณธาตุ คือมโนวิญญาณหรือ? 

ถูกแล้ว. 

ธรรม คือธัมมธาตุหรือ? 

เว้นธัมมธาตุเสียแล้ว ธรรมที่เหลือ เรียกว่า ธรรม ไม , ใช่ธัมมธาตุ ธัมมธาตุ เรียกว่า 
ธรรมด้วย เรียกว่า ธัมมธาตุด้วย. 

ธัมมธาตุ คือธรรมหรือ? 

ถูกแล้ว. 

[๘๐๔] ไม่ใช่จักขุ ไม่ใช่จักขุธาตุหรือ? 

ถูกแล้ว. 

ไม่ใช่จักขุธาตุ ไม่ใช่จักขุหรือ? 

ทิพพจักขุ ปัญญาจักขุ ไม่ใช่จักขุธาตุ เรียกว่า จักขุ เว้นจักขุและจักขุธาตุเสียแล้ว 
ธาตุที่เหลือไม่ใช่จักขุ และไม , ใช่จักขุธาตุ. 

ไม่ใช่โสต ไม่ใช่โสตธาตุหรือ? 

ถูกแล้ว. 

ไม่ใช่โสตธาตุ ไม่ใช่โสตหรือ? 

ทิพพโสต ตัณหาโสต ไม่ใช่โสตธาตุ เรียกว่า โสต เว้นโสตและโสตธาตุเสียแล้ว 
ธาตุที่เหลือไม่ใช่โสต และไม , ใช่โสตธาตุ. 

ไม่ใช่ฆานะ ไม่ใช่ฆานธาตุหรือ? 

ถูกแล้ว. 

ไม่ใช่ฆานธาตุ ไม่ใช่ฆานะหรือ? 

ถูกแล้ว. 

พ่านย่อคำว่า อามนฺตา ไว้ทั้งสองส่วน. 

ไม่ใช่ชิวหา ฯลฯ ไม่ใช่กาย ไม่ใช่กายธาตุหรือ? 

ถูกแล้ว. 

ไม่ใช่กายธาตุ ไม่ใช่กายหรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 279 

เว้นกายธาตุเสียแล้ว กายที่เหลือ ไม่ใช่กายธาตุ เรียกว่า กาย เว้นกายและกายธาตุ 
เสียแล้ว กายที่เหลือไม่เรียกว่า กาย และไม่เรียกว่า กายธาตุ. 

ไม่ใช่รูป ไม่ใช่รูปธาตุหรือ? 

ถูกแล้ว. 

ไม่ใช่รูปธาตุ ไม่ใช่รูปหรือ? 

เว้นรูปธาตุเสียแล้ว รูปที่เหลือ ไม , เรียกว่า รูปธาตุ เรียกว่า รูป เว้นรูปและรูปธาตุ 
เสียแล้ว รูปที่เหลือ ไม่เรียกว่า รูป และไม่เรียกว่า รูปธาตุ. 

ไม่ใช่สี'ททะ ฯลฯ ไม่ใช่คันธะ ไม , ใช่คันธธาตุหรือ? 

ถูกแล้ว. 

ไม่ใช่คันธธาตุ ไม่ใช่คันธะหรือ? 

ศีลคันธะ สมาธิคันธะ ปัญญาคันธะ ไม , ใช่คันธธาตุ เรียกว่า คันธะ เว้นคันธะ 
และคันธธาตุเสียแล้ว คันธะที่เหลือไม่เรียกว่า คันธะ และไม่เรียกว่า คันธธาตุ. 

ไม่ใช่รส ไม่ใช่รสธาตุหรือ? 

ถูกแล้ว. 

ไม่ใช่รสธาตุ ไม่ใช่รสหรือ? 

อรรถรส ธรรมรส วิมุตติรส ไม่ใช่รสธาตุ เรียกว่า รส เว้นรสและรสธาตุเสียแล้ว 
รสที่เหลือไม่เรียกว่า รส และไม่เรียกว่ารสธาตุ. 

ไม่ใช่โผฏฐัพพะ ฯลฯ ไม่ใช่จักขุวิญญาณ ไม , ใช่จักขุวิญญาณธาตุหรือ? 

ถูกแล้ว. 

ไม่ใช่จักขุวิญญาณธาตุ ไม , ใช่จักขุวิญญาณหรือ? 

ถูกแล้ว. 

ไม่ใช่โสตวิญญาณ ไม , ใช่ฆานวิญญาณ ไม่ใช่ชิวหาวิญญาณ ไม่ใช่ 
กายวิญญาณ. 

ถูกแล้ว. 

ไม่ใช่มโน ไม่ใช่มโนธาตุหรือ? 

ถูกแล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 280 

ไม่ใช่มโนธาตุ ไม่ใช่มโนหรือ? 

เว้นมโนธาตุเสียแล้ว มโนที่เหลือ ไม่ใช่มโนธาตุ เรียกว่า มโน เว้นมโนและมโนธาตุ 
เสียแล้ว มโนที่เหลือไม่เรียกว่า มโน และไม , เรียกว่า มโนธาตุ. 

ไม่ใช่มโนวิญญาณ ไม , ใช่มโนวิญญาณธาตุหรือ? 

ถูกแล้ว. 

ไม่ใช่มโนวิญญาณธาตุ ไม่ใช่มโนวิญญาณหรือ? 

ถูกแล้ว. 

ไม่ใช่ธรรม ไม , ใช่ธัมมธาตุหรือ? 

ถูกแล้ว. 

ไม่ใช่ธัมมธาตุ ไม่ใช่ธรรมหรือ? 

เว้นธรรมธาตุเสียแล้ว ธรรมที่เหลือไม่เรียกว่า ธัมมธาตุ เรียกว่าธรรม เว้นธรรมและ 
ธัมมธาตุเสียแล้ว ธรรมที่เหลือ ไม่เรียกว่า ธรรม และไม่เรียกว่า ธัมมธาตุ. 

ปทโสธนมูลจักกวาร 
[๘๐๕] จักขุ คือ จักขุธาตุหรือ? 

ทิพพจักขุ ปัญญาจักขุ เรียกว่า จักขุ ไม่ใช่จักขุธาตุ จักขุธาตุ เรียกว่าจักขุด้วย 
เรียกว่าจักขุธาตุด้วย. 

ธาตุ คือ โสตธาตุหรือ? 

โสตธาตุ เรียกว่า ธาตุด้วย เรียกว่า โสตธาตุด้วย ธาตุที่เหลือ เรียกว่า ธาตุ ไม่ใช่ 
โสตธาตุ. 

จักขุ คือ จักขุธาตุหรือ? 

ทิพพจักขุ ปัญญาจักขุ เรียกว่า จักขุ ไม่ใช่จักขุธาตุ จักขุธาตุเรียกว่า จักขุด้วย 
เรียกว่าจักขุธาตุด้วย. 

ธาตุ คือ ฆานธาตุหรือ ฯลฯ? 

ธาตุ คือ ธัมมธาตุหรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 281 

ธ'มมธาตุ เรียกว่าธาตุด้วย เรียกว่า ธัมมธาตุด้วย ธาตุที่เหลือ เรียกว่า ธาตุ ไม่ใช่ 
ธัมมธาตุ. 

ปัณณัตติวารในอายตนยมกฉันใด ปัฌณัตติวารในธาตุยมกก็ฉันนั้น. 

พึงผูกจักรนัย. 

[๘๐๖] ไม่ใช่จักขุ ไม่ใช่จักขุธาตุหรือ? 

ถูกแล้ว. 

ไม่ใช่ธาตุ ไม , ใช่โสตธาตุหรือ? 

ถูกแล้ว. 

ไม่ใช่จักขุ ไม่ใช่จักขุธาตุหรือ? 

ถูกแล้ว. 

ไม่ใช่ธาตุ ไม , ใช่ฆานธาตุหรือ ฯลฯ? 

ไม่ใช่ธาตุ ไม , ใช่ธัมมธาตุหรือ? 

ถูกแล้ว. 

พึงผูกจักรนัย ทั้งหมดใช้คำตอบว่า อามนฺตา ทั้งสองส่วน แม้ในธาตุที่เหลือ. 

สุทธธาตุวาร 
[๘๐๗] จักขุ คือธาตุหรือ? 

ถูกแล้ว. 

ธาตุ คือจักขุธาตุหรือ? 

จักขุธาตุ เรียกว่า ธาตุด้วย เรียกว่า จักขุธาตุด้วย ธาตุที่เหลือ เรียกว่าธาตุ ไม , ใช่ 
จักขุธาตุ. 

โสต คือธาตุหรือ? 

ถูกแล้ว ฯลฯ. 

ฆานะ ชิวหา กายะ รูปะ สัททะ คันธะ รสะ โผฏฐัพพะ. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 282 

จักขุวิญญาณ คือธาตุหรือ? 

ถูกแล้ว. 

ธาตุ คือจักขุวิญญาณธาตุหรือ? 

จักขุวิญญาณธาตุ เรียกว่า ธาตุด้วย เรียกว่า จักขุวิญญาณธาตุด้วย ธาตุที่เหลือ 
ไม่ใช่จักขุวิญญาณธาตุ. 

โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ 
มโน คือธาตุหรือ? 

ถูกแล้ว. 

ธาตุ คือมโนธาตุหรือ? 

มโนธาตุ เรียกว่า ธาตุด้วย เรียกว่า มโนธาตุด้วย ธาตุที่เหลือ เรียกว่า ธาตุ ไม่ใช่ 
มโนธาตุ. 

มโนวิญญาณ คือธาตุหรือ? 

ถูกแล้ว. 

ธาตุ คือมโนวิญญาณธาตุหรือ? 

มโนวิญญาณธาตุ เรียกว่า ธาตุด้วย เรียกว่า มโนวิญญาณธาตุด้วย ธาตุที่เหลือ 
เรียกว่า ธาตุ ไม่ใช่มโนวิญญาณธาตุ. 

ธรรม คือธาตุหรือ? 

ถูกแล้ว. 

ธาตุ คือธัมมธาตุหรือ? 

ธัมมธาตุ เรียกว่า ธาตุด้วย เรียกว่า ธัมมธาตุด้วย ธาตุที่เหลือ เรียกว่า ธาตุ 
ไม่ใช่ธัมมธาตุ. 

[๘๐๘] ไม่ใช่จักขุ ไม่ใช่ธาตุหรือ? 

เว้นจักขุเสียแล้ว ธาตุที่เหลือ ไม , ใช่จักขุ เป็นแต่ธาตุ เว้นจักขุและธาตุเสียแล้ว ธาตุ 
ที่เหลือ ไม , ใช่จักขุ และไม , ใช่ธาตุ. 

ไม่ใช่ธาตุ ไม , ใช่จักขุธาตุหรือ? 

ถูกแล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 283 

ไม่ใช่โสต ไม่ใช่ธาตุหรือ? 

เว้นโสตเสียแล้ว ฯลฯ เว้นฆานะเสียแล้ว เว้นชิวหาเสียแล้ว ฯลฯ 
ไม่ใช่กาย ไม , ใช่ธาตุหรือ? 

ถูกแล้ว. 

ไม่ใช่ธาตุ ไม , ใช่กายธาตุหรือ? 

ถูกแล้ว. 

ไม่ใช่รูป ไม่ใช่ธาตุหรือ? 

เว้นรูปเสียแล้ว ฯลฯ เว้นสัททะ คันธะ รสะ โผฏฐัพพะ จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ 
ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ มนะ มโนวิญญาณเสียแล้ว ฯลฯ. 

ไม่ใช่ธรรม ไม , ใช่ธาตุหรือ? 

ถูกแล้ว. 

ไม่ใช่ธาตุ ไม , ใช่ธัมมธาตุหรือ? 

สุทธธาตุมูลชักกวาร 
[๘๐๙] จักขุ คือธาตุหรือ? 

ถูกแล้ว. 

ธาตุ คือโสตธาตุหรือ? 

โสตธาตุ เรียกว่า ธาตุด้วย เรียกว่า โสตธาตุด้วย ธาตุที่เหลือ เรียกว่า ธาตุ 
ไม่ใช่โสตธาตุ. 

จักขุ คือธาตุหรือ? 

ถูกแล้ว. 

ธาตุ คือฆานธาตุหรือ ฯลฯ? 

ธาตุ คือธัมมธาตุหรือ? 

ธัมมธาตุ เรียกว่า ธาตุด้วย เรียกว่า ธัมมธาตุด้วย ธาตุที่เหลือ เรียกว่า ธาตุ 
ไม่ใช่ธัมมธาตุ. 

พึงผูกจักรนัย. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 284 

[๘๑๐] ไม่ใช่จักขุ ไม , ใช่ธาตุหรือ? 

เว้นจักขุเสียแล้ว ธาตุที่เหลือไม่ใช่จักขุ เป็นแต่ธาตุ เว้นจักขุและธาตุเสียแล้ว ธรรม 
ที่เหลือ ไม , ใช่จักขุและไม่ใช่ธาตุ. 

ไม่ใช่ธาตุ ไม , ใช่โสตธาตุหรือ? 

ถูกแล้ว. 

ไม่ใช่จักขุ ไม่ใช่ธาตุหรือ? 

เว้นจักขุเสียแล้ว ธาตุที่เหลือ ไม , ใช่จักขุ เป็นแก่ธาตุ เว้นจักขุและธาตุเสียแล้ว ธรรม 
ที่เหลือ ไม , ใช่จักขุ และไม่ใช่ธาตุ. 

ไม่ใช่ธาตุ ไม , ใช่ฆานธาตุหรือ ฯลฯ? 

ไม่ใช่ธาตุ ไม , ใช่ธัมมธาตุหรือ? 

ถูกแล้ว ฯลฯ. 

ไม่ใช่ธรรม ไม , ใช่ธาตุหรือ? 

ถูกแล้ว. 

ไม่ใช่ธาตุ ไม , ใช่จักขุธาตุหรือ? 

ถูกแล้ว. 

ไม่ใช่ธรรม ไม , ใช่ธาตุหรือ? 

ถูกแล้ว. 

ไม่ใช่ธาตุ ไม , ใช่โสตธาตุหรือ ฯลฯ? 

ไม่ใช่ธาตุ ไม , ใช่มโนวิญญาณธาตุหรือ? 

ถูกแล้ว. 

พึงผูกจักรนัย. 

ปัณณัตติวารแห่งอายตนยมก ฉันใด ปัณณัตติวารแห่งธาตุยมกพึงให้พิสดาร ฉันนั้น. 
ปัณณัตติวาร จบ. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 285 
ปวัตติวาร 
อุปาทวาร 

[๘๑๑] จักขุธาตุย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์ใด โสตธาตุย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์นั้นหรือ? 

จักขุธาตุย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีจักขุ ไม่มีโสต ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ แต่โสตธาตุ 
ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม , จักขุธาตุย่อมเกิดขึ้น และโสตธาตุก็ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ 


เหล่านั้น ซึ่งมีจักขุ มีโสต ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่. 

หรือว่า โสตธาตุย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด จักขุธาตุย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น. 

โสตธาตุย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีโสต ไม่มีจักขุ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ แต่จักขุธาตุ 
ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม , โสตธาตุย่อมเกิดขึ้น และจักขุธาตุก็ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ 
เหล่านั้น ซึ่งมีโสต มีจักขุ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่. 

[๘๑๒] จักธาตุย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด ฆานธาตุย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นหรือ? 

จักขุธาตุย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีจักขุ ไม่มีฆานะ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ แต่ 
ฆานธาตุย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ จักขุธาตุย่อมเกิดขึ้น และฆานธาตุก็ย่อมเกิดขึ้น 
แก , สัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีจักขุ มีฆานะ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่. 

หรือว่า ฆานธาตุย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์ใด จักขุธาตุย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น. 

ฆานธาตุย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีฆานะ ไม่มีจักขุ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ แต่จักขุธาตุ 
ย่อมแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม , ฆานธาตุย่อมเกิดขึ้น และจักขุธาตุก็ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น 
ซึ่งมีฆานะ มีจักขุ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่. 

[๘๑๓] จักขุธาตุย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์ใด รูปธาตุย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์นั้นหรือ? 


ลูกแล้ว. 

หรือว่า รูปธาตุย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด จักขุธาตุย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น. 


รูปธาตุย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีรูป ไม่มีจักขุ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ แต่จักขุธาตุ 


ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม , รูปธาตุย่อมเกิดขึ้น และจักขุธาตุก็ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ 
เหล่านั้น ซึ่งมีรูป มีจักขุ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่. 


[๘๑๔] จักขุธาตุย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด มโนวิญญาณธาตุย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น 


หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 286 


ถูกแล้ว. 

หรือว่า มโนวิญญาณธาตุย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด จักขุธาตุย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น. 

มโนวิญญาณธาตุย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีจิต ไม่มีจักขุ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ 
แต่จักขุธาตุย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ มโนวิญญาณธาตุย่อมเกิดขึ้น และจักขุธาตุก็ย่อม 
เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีจิต มีจักขุ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่. 

[๘๑๕] จักขุธาตุย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์ใด ธัมมธาตุย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า ธัมมธาตุย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์ใด จักขุธาตุย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น. 

ธัมมธาตุย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ซึ่งไม , มีจักขุ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ แต่จักขุธาตุย่อม 
เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ ธัมมธาตุย่อมเกิดขึ้น และจักขุธาตุก็ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น 
ซึ่งมีจักขุ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่. 

อายตนะยมกท่านจำแนกไว้ ฉันใด แม้ธาตุยมก ก็พึงจำแนก ฉันนั้น พึงกระทำให้ 
เหมือนกัน. 

ปริญญาวาร 

[๘๑๖] บุคคลใดย่อมกำหนดรู้ซึ่งจักขุธาตุ บุคคลนั้นย่อมกำหนดรู้ซึ่งโสตธาตุ 
หรือ? 

ถูกแล้ว ฯลฯ. 

ธาตุยมก จบบริบูรณ์โดยเปยยาล. 


ธาตุยมก จบ. 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 287 

สัจจยมก 
ปัณณัตติวาร 

สัจจะ ๔ คือ 


๑. ทุกขสัจจะ 
๒. สมุทยสัจจะ 
๓. นิโรธสัจจะ 
๔. มัคคสัจจะ 

อุทเทสวาร 

[๘๑๗] ทุกข์ คือทุกขสัจหรือ ทุกขสัจ คือทุกข์หรือ. 

สมุทัย คือสมุทยสัจหรือ สมุทยสัจ คือสมุทัยหรือ. 

นิโรธ คือนิโรธสัจหรือ นิโรธสัจ คือนิโรธหรือ. 

มรรค คือมัคคสัจหรือ มัคคสัจ คือมรรคหรือ. 

[๘๑๘] ไม่ใช่ทุกข์ ไม่ใช่ทุกขสัจหรือ ไม , ใช่ทุกขสัจ ไม่ใช่ทุกข์หรือ? 
ไม่ใช่สมุทัย ไม่ใช่สมุทยสัจหรือ ไม่ใช่สมุทยสัจ ไม , ใช่สมุทัยหรือ. 
ไม่ใช่นิโรธ ไม่ใช่นิโรธสัจหรือ ไม , ใช่นิโรธสัจ ไม่ใช่นิโรธหรือ. 

ไม่ใช่มรรค ไม่ใช่มัคคสัจหรือ ไม่ใช่มัคคสัจ ไม , ใช่มรรคหรือ. 

[๘๑๙] ทุกข์ คือทุกขสัจหรือ สัจจะ คือสมุทยสัจหรือ. 

ทุกข์ คือทุกขสัจหรือ สัจจะ คือนิโรธสัจหรือ. 

ทุกข์ คือทุกขสัจหรือ สัจจะ คือมัคคสัจหรือ. 

สมุทัย คือสมุทยสัจหรือ สัจจะ คือทุกขสัจหรือ. 


สมุทัย ศึอสมุทยสัจหรือ สัจจะ คือนิโรธสัจหรือ. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 288 

สมุทัย คือสมุทยสัจหรือ สัจจะ คือมัคคสัจหรือ. 

นิโรธ คือนิโรธสัจหรือ สัจจะ คือทุกขสัจหรือ. 

นิโรธ คือนิโรธสัจหรือ สัจจะ คือสมุทยสัจหรือ. 

นิโรธ คือนิโรธสัจหรือ สัจจะ คือมัคคสัจหรือ. 

มรรค คือมัคคสัจหรือ สัจจะ คือทุกขสัจหรือ. 

มรรค คือมัคคสัจหรือ สัจจะ คือสมุทยสัจหรือ. 

มรรค คือมัคคสัจหรือ สัจจะ คือนิโรธสัจหรือ. 

[๘๒๐] ไม , ใช่ทุกข์ ไม , ใช่ทุกขสัจหรือ ไม่ใช่สัจจะ ไม่ใช่สมุทยสัจหรือ. 

ไม่ใช่ทุกข์ ไม่ใช่ทุกขสัจหรือ ไม่ใช่สัจจะ ไม่ใช่นิโรธสัจหรือ. 

ไม่ใช่ทุกข์ ไม่ใช่ทุกขสัจหรือ ไม่ใช่สัจจะ ไม่ใช่มัคคสัจหรือ. 

ไม่ใช่สมุทัย ไม่ใช่สมุทยสัจหรือ ไม่ใช่สัจจะ ไม่ใช่ทุกขสัจหรือ. 

ไม่ใช่สมุทัย ไม่ใช่สมุทยสัจหรือ ไม่ใช่สัจจะ ไม่ใช่นิโรธสัจหรือ. 

ไม่ใช่สมุทัย ไม่ใช่สมุทยสัจหรือ ไม่ใช่สัจจะ ไม่ใช่มัคคสัจหรือ. 

ไม่ใช่นิโรธ ไม่ใช่นิโรธสัจหรือ ไม , ใช่สัจจะ ไม่ใช่ทุกขสัจหรือ. 

ไม่ใช่นิโรธ ไม่ใช่นิโรธสัจหรือ ไม , ใช่สัจจะ ไม่ใช่สมุทยสัจหรือ. 

ไม่ใช่นิโรธ ไม่ใช่นิโรธสัจหรือ ไม , ใช่สัจจะ ไม่ใช่มัคคสัจหรือ. 

ไม่ใช่มรรค ไม่ใช่มัคคสัจหรือ ไม่ใช่สัจจะ ไม , ใช่ทุกขสัจหรือ. 

ไม่ใช่มรรค ไม , ใช่มัคคสัจหรือ ไม่ใช่สัจจะ ไม"ใช่สมุทยสัจหรือ. 

ไม่ใช่มรรค ไม่ใช่มัคคสัจหรือ ไม่ใช่สัจจะ ไม , ใช่นิโรธสัจหรือ. 

[๘๒๑] ทุกข์ คือสัจจะหรือ สัจจะ คือทุกข์หรือ. 

สมุทัย คือสัจจะหรือ สัจจะ คือสมุทัยหรือ. 

นิโรธ คือสัจจะหรือ สัจจะ คือนิโรธหรือ. 

มรรค คือสัจจะหรือ สัจจะ คือมรรคหรือ. 

[๘๒๒] ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สัจจะหรือ ไม่ใช่สัจจะ ไม , ใช่ทุกข์หรือ. 

ไม่ใช่สมุทัย ไม่ใช่สัจจะหรือ ไม่ใช่สัจจะ ไม่ใช่สมุทัยหรือ. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 289 

ไม่ใช่นิโรธ ไม่ใช่สัจจะหรือ ไม่ใช่สัจจะ ไม , ใช่นิโรธหรือ. 

ไม่ใช่มรรค ไม่ใช่สัจจะหรือ ไม่ใช่สัจจะ ไม่ใช่มรรคหรือ. 

[๘๒๓] ทุกข์ คือสัจจะหรือ สัจจะ คือสมุทัยหรือ. 

ทุกข์ คือสัจจะหรือ สัจจะ คือนิโรธหรือ. 

ทุกข์ คือสัจจะหรือ สัจจะ คือมรรคหรือ. 

สมุทัย คือสัจจะหรือ สัจจะ คือทุกข์หรือ ฯลฯ. 

สัจจะ คือมรรคหรือ นิโรธ คือสัจจะหรือ. 

สัจจะ คือทุกข์หรือ ฯลฯ สัจจะ คือมรรคหรือ 
มรรค คือสัจจะหรือ สัจจะ คือทุกข์หรือ. 

มรรค คือสัจจะหรือ สัจจะ คือสมุทัยหรือ. 

มรรค คือสัจจะหรือ สัจจะ คือนิโรธหรือ. 

[๘๒๔] ไม่ใช่ทุกข์ ไม่ใช่สัจจะหรือ ไม่ใช่สัจจะ ไม่ใช่สมุทัยหรือ. 

ไม่ใช่ทุกข์ ไม่ใช่สัจจะหรือ ไม่ใช่สัจจะ ไม่ใช่นิโรธหรือ. 

ไม่ใช่ทุกข์ ไม่ใช่สัจจะหรือ ไม่ใช่สัจจะ ไม่ใช่มรรคหรือ. 

ไม่ใช่สมุทัย ไม่ใช่สัจจะหรือ ไม่ใช่สัจจะ ไม่ใช่ทุกข์หรือ. 

ไม่ใช่สัจจะ ไม่ใช่มรรคหรือ. 

ไม่ใช่นิโรธ ไม่ใช่สัจจะหรือ ไม่ใช่สัจจะ ไม , ใช่ทุกข์หรือ ฯลฯ. 

ไม่ใช่สัจจะ ไม่ใช่มรรคหรือ. 

ไม่ใช่มรรค ไม่ใช่สัจจะหรือ ไม่ใช่สัจจะ ไม่ใช่ทุกข์หรือ ฯลฯ. 

ไม่ใช่มรรค ไม่ใช่สัจจะหรือ ไม่ใช่สัจจะ ไม่ใช่สมุทัยหรือ. 

ไม่ใช่มรรค ไม่ใช่สัจจะหรือ ไม่ใช่สัจจะ ไม่ใช่นิโรธหรือ. 

อุทเทสวาร จบ. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 290 

นิทเทสวาร 
ปทโสธนวาร 

[๘๒๕] ทุกข์ คือทุกขสัจหรือ? 

ถูกแล้ว. 

ทุกขสัจ คือทุกข์หรือ? 

เว้นทุกข์ทางกาย ทางใจเสียแล้ว ทุกขสัจที่เหลือ เรียกว่า ทุกขสัจ ไม่ใช่ทุกข์ 
ทุกข์ทางกาย ทุกข์ทางใจ เรียกว่า ทุกข์ด้วย เรียกว่า ทุกขสัจด้วย. 

สมุทัย คือสมุทยสัจหรือ? 

เว้นสมุทยสัจเสียแล้ว สมุทัยที่เหลือ เรียกว่า สมุทัย ไม , ใช่สมุทยสัจ สมุทยสัจ 
เรียกว่า สมุทัยด้วย เรียกว่า สมุทยสัจด้วย. 

สมุทยสัจ คือสมุทัยหรือ? 

ถูกแล้ว. 

นิโรธ คือนิโรธสัจหรือ? 

เว้นนิโรธสัจเสียแล้ว นิโรธที่เหลือ เรียกว่า นิโรธ ไม่ใช่นิโรธสัจ นิโรธสัจ เรียกว่า 
นิโรธด้วย เรียกว่า นิโรธสัจด้วย. 

นิโรธสัจ คือนิโรธหรือ? 

ถูกแล้ว. 

มรรค คือมัคคสัจหรือ? 

เว้นมัคคสัจเสียแล้ว มรรคที่เหลือ เรียกว่า มรรค ไม่ใช่มัคคสัจ มัคคสัจ เรียกว่า 
มรรคด้วย เรียกว่า มัคคสัจด้วย. 

มัคคสัจ คือมรรคหรือ? 

ถูกแล้ว. 

[๘๒๖]ไม่ใช่ทุกข์ ไม่ใช่ทุกขสัจหรือ? 

เว้นทุกข์ทางกาย ทุกข์ทางใจเสียแล้ว ทุกขสัจที่เหลือ ไม , ใช่ทุกข์ เป็นทุกขสัจ เว้นทุกข์ 
และทกขสัจเสียแล้ว ทกข์ที่เหลือ ไม่ใช่ทกข์ และไม่ใช่ทกขสัจ. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 291 

ไม่ใช่ทุกขสัจ ไม , ใช่ทุกข์หรือ? 

ถูกแล้ว. 

ไม่ใช่สมุทัย ไม่ใช่สมุทยสัจหรือ? 

ถูกแล้ว. 

ไม่ใช่สมุทยสัจ ไม , ใช่สมุทัยหรือ? 

เว้นสมุทยสัจเสียแล้ว สมุทัยที่เหลือ ไม , ใช่สมุทยสัจ เป็นแต่สมุทัย เว้นสมุทัยและ 
สมุทยสัจเสียแล้ว ธรรมที่เหลือ ไม่ใช่สมุทัย และไม"ใช่สมุทยสัจ. 

ไม่ใช่นิโรธ ไม , ใช่นิโรธสัจหรือ? 

ถูกแล้ว. 

ไม่ใช่นิโรธสัจ ไม่ใช่นิโรธหรือ? 

เว้นนิโรธสัจเสียแล้ว นิโรธที่เหลือ ไม่ใช่นิโรธสัจ เป็นแต่นิโรธ เว้นนิโรธและ 
นิโรธสัจเสียแล้ว ธรรมที่เหลือ ไม่ใช่นิโรธ และไม่ใช่นิโรธสัจ. 

ไม่ใช่มรรค ไม , ใช่มัคคสัจหรือ? 

ถูกแล้ว. 

ไม่ใช่มัคคสัจ ไม , ใช่มรรคหรือ? 

เว้นมัคคสัจเสียแล้ว มรรคที่เหลือ ไม่ใช่มัคคสัจ เป็นแต่มรรค เว้นมรรค และมัคคสัจ 
เสียแล้ว ธรรมที่เหลือ ไม่ใช่มรรค และไม่ใช่มัคคสัจ. 

ปทโสธนมูลจักกวาร 
[๘๒๗] ทุกข์ คือทุกขสัจหรือ? 

ถูกแล้ว. 

สัจจะ ศึอสมุทยสัจหรือ? 

สมุทยสัจ เรียกว่า สัจจะด้วย เรียกว่า สมุทยสัจด้วย สัจจะที่เหลือ เรียกว่า สัจจะ 
ไม่ใช่สมุทยสัจ. 

ทุกข์ คือทุกขสัจหรือ? 

ถูกแล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 292 
สัจจะ คือนิโรธสัจหรือ ฯลฯ? 

สัจจะ คือมัคคสัจหรือ? 

มัคคสัจเป็นสัจจะด้วย เป็นมัคคสัจด้วย สัจจะที่เหลือ เป็นแต่สัจจะ ไม่ใช่มัคคสัจ. 
สมุทัย คือสมุทยสัจหรือ? 

เว้นสมุทยสัจเสียแล้ว สมุทัยที่เหลือ เป็นแต่สมุทัย ไม่ใช่สมุทยสัจ สมุทัยสัจ เป็น 
สมุทัยด้วย เป็นสมุทยสัจด้วย. 

สัจจะ คือทุกขสัจหรือ? 

สัจจะ คือนิโรธสัจหรือ? 

สัจจะ คือมัคคสัจหรือ? 

มัคคสัจเป็นสัจจะด้วย เป็นมัคคสัจด้วย สัจจะที่เหลือ เป็นสัจจะ ไม่ใช่มัคคสัจ. 

นิโรธ คือนิโรธสัจหรือ? 

เว้นนิโรธสัจเสียแล้ว นิโรธที่เหลือ เป็นแต่นิโรธ ไม่ใช่นิโรธสัจ นิโรธสัจ เป็น 
นิโรธด้วย เป็นนิโรธสัจด้วย. 

สัจจะ คือทุกขสัจหรือ? 

สัจจะ ศึอสมุทยสัจหรือ? 

สัจจะ คือมัคคสัจหรือ? 

มัคคสัจ เป็นสัจจะด้วย เป็นมัคคสัจด้วย สัจจะที่เหลือ เป็นแต่สัจจะ ไม่ใช่มัคคสัจ. 
มรรค คือมัคคสัจหรือ? 

เว้นมัคคสัจเสียแล้ว มรรคที่เหลือ เป็นแต่มรรค ไม , ใช่มัคคสัจ มัคคสัจ เป็นมรรคด้วย 
เป็นมัคคสัจด้วย? 

สัจจะ คือทุกขสัจหรือ? 

สัจจะ ศึอสมุทยสัจหรือ ฯลฯ? 

สัจจะ คือนิโรธสัจหรือ? 

นิโรธสัจ เป็นสัจจะด้วย เป็นนิโรธสัจด้วย สัจจะที่เหลือ เป็นแต่สัจจะ ไม , ใช่นิโรธสัจ. 
[๘๒๘] ไม , ใช่ทุกข์ ไม , ใช่ทุกขสัจหรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 293 

เว้นทุกข์ทางกาย ทุกข์ทางใจเสียแล้ว ทุกขสัจที่เหลือ ไม , ใช่ทุกข์ เป็นแต่ทุกขสัจ 
เว้นทุกข์และทุกขสัจเสียแล้ว ธรรมที่เหลือ ไม , ใช่ทุกข์ และไม่ใช่ทุกขสัจ. 

ไม่ใช่สัจจะ ไม , ใช่สมุทยสัจหรือ? 

ถูกแล้ว. 

ไม่ใช่ทุกข์ ไม่ใช่ทุกขสัจหรือ? 

เว้นทุกข์ทางกาย ทุกข์ทางใจเสียแล้ว ทุกขสัจที่เหลือ ไม , ใช่ทุกข์ เป็นแต่ทุกขสัจ 
เว้นทุกข์และทุกขสัจเสียแล้ว ธรรมที่เหลือ ไม , ใช่ทุกข์ และไม่ใช่ทุกขสัจ. 

ไม่ใช่สัจจะ ไม , ใช่นิโรธสัจหรือ ฯลฯ? 

ไม่ใช่สัจจะ ไม"ใช่มัคคสัจหรือ? 

ถูกแล้ว. 

ไม่ใช่สมุทัย ไม่ใช่สมุทยสัจหรือ? 

ถูกแล้ว. 

ไม่ใช่สัจจะ ไม , ใช่ทุกขสัจหรือ? 

ถูกแล้ว. 

ไม่ใช่สมุทัย ไม่ใช่สมุทยสัจหรือ? 

ถูกแล้ว. 

ไม่ใช่สัจจะ ไม , ใช่นิโรธสัจหรือ ฯลฯ? 

ไม่ใช่สัจจะ ไม , ใช่มัคคสัจหรือ? 

ถูกแล้ว. 

ไม่ใช่นิโรธ ไม , ใช่นิโรธสัจหรือ? 

ถูกแล้ว. 

ไม่ใช่สัจจะ ไม , ใช่ทุกขสัจหรือ ฯลฯ? 

ไม่ใช่สัจจะ ไม"ใช่สมุทยสัจหรือ ฯลฯ? 

ไม่ใช่สัจจะ ไม"ใช่มัคคสัจหรือ? 

ถูกแล้ว. 

ไม่ใช่มรรค ไม , ใช่มัคคสัจหรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 294 

ถูกแล้ว. 

ไม่ใช่สัจจะ ไม , ใช่ทุกขสัจหรือ? 

ถูกแล้ว. 

ไม่ใช่มรรค ไม"ใช่มัคคสัจหรือ? 

ถูกแล้ว. 

ไม่ใช่สัจจะ ไม"ใช่สมุทยสัจหรือ? 

ไม่ใช่สัจจะ ไม , ใช่นิโรธสัจหรือ? 

ถูกแล้ว. 

สุทธสัจจวาร 

[๘๒๙] ทุกข์ คือ สัจจะหรือ? 

ถูกแล้ว. 

สัจจะ คือ ทุกขสัจหรือ? 

ทุกขสัจ เป็นสัจจะด้วย เป็นทุกขสัจด้วย สัจจะที่เหลือ เป็นแต่สัจจะ ไม , ใช่ 
ทุกขสัจ. 

สมุทัย คือ สัจจะหรือ? 

ถูกแล้ว ฯลฯ 
นิโรธ คือ สัจจะหรือ? 

ถูกแล้ว ฯลฯ. 

มรรค คือ สัจจะหรือ? 

ถูกแล้ว. 

สัจจะ คือ มัคคสัจหรือ? 

มัคคสัจ เป็นสัจจะด้วย เป็นมัคคสัจด้วย สัจจะที่เหลือ เป็นแต่สัจจะ ไม่ใช่ 
มัคคสัจ. 

[๘๓๐] ไม่ใช่ทุกข์ ไม่ใช่สัจจะหรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 295 

เว้นทุกข์เสียแล้ว สัจจะที่เหลือ ไม่ใช่ทุกข์ เป็นแต่สัจจะ เว้นทุกข์และสัจจะเสียแล้ว 
ธรรมที่เหลือ ไม , ใช่ทุกข์ และไม่ใช่สัจจะ. 

ไม่ใช่สัจจะ ไม , ใช่ทุกขสัจหรือ? 

ถูกแล้ว. 

ไม่ใช่สมุทัย ไม่ใช่สัจจะหรือ? 

เว้นสมุทัยเสียแล้ว ฯลฯ. 

ไม่ใช่นิโรธ ไม , ใช่สัจจะหรือ? 

เว้นนิโรธเสียแล้ว ฯลฯ. 

ไม่ใช่มรรค ไม , ใช่สัจจะหรือ? 

เว้นมรรคเสียแล้ว สัจจะที่เหลือ ไม่ใช่มรรค เป็นแต่สัจจะ เว้นมรรคและสัจจะเสีย 
แล้ว ธรรมที่เหลือ ไม่ใช่มรรค และไม่ใช่สัจจะ. 

ไม่ใช่สัจจะ ไม , ใช่มัคคสัจหรือ? 

ถูกแล้ว. 

สุทธสัจจมูลจักกวาร 
[๘๓๑] ทุกข์ คือ สัจจะหรือ? 

ถูกแล้ว. 

สัจจะ คือ สมุทยสัจหรือ? 

สมุทยสัจ เป็นสัจจะด้วย เป็นสมุทยสัจด้วย สัจจะที่เหลือ เป็นแต่สัจจะ ไม่ใช่ 
สมุทยสัจ. 

ทุกข์ คือ สัจจะหรือ? 

ถูกแล้ว. 

สัจจะ คือ นิโรธสัจหรือ ฯลฯ? 

สัจจะ คือ มัคคสัจหรือ? 

มัคคสัจ เป็นสัจจะด้วย เป็นมัคคสัจด้วย สัจจะที่เหลือ เป็นแต่สัจจะ ไม่ใช่มัคคสัจ. 
สมุทัย คือ สัจจะหรือ? 

ถูกแล้ว ฯลฯ. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 296 
นิโรธ คือ สัจจะหรือ? 

ถูกแล้ว ฯลฯ. 

มรรค คือ สัจจะหรือ? 

ถูกแล้ว. 

สัจจะ คือ ทุกขสัจหรือ ฯลฯ? 

สัจจะ คือ สมุทยสัจหรือ ฯลฯ? 

สัจจะ คือ นิโรธสัจหรือ? 

นิโรธสัจ เป็นสัจจะด้วย เป็นนิโรธสัจด้วย สัจจะที่เหลือ เป็นแต่สัจจะ ไม , ใช่ 
นิโรธสัจ. 

[๘๓๒] ไม , ใช่ทุกข์ ไม , ใช่สัจจะหรือ? 

เว้นทุกข์เสียแล้ว สัจจะที่เหลือ ไม่ใช่ทุกข์ เป็นแต่สัจจะ เว้นทุกข์และสัจจะเสียแล้ว 
ธรรมที่เหลือ ไม , ใช่ทุกข์ และไม่ใช่สัจจะ. 

ไม่ใช่สัจจะ ไม , ใช่สมุทยสัจหรือ? 

ถูกแล้ว. 

ไม่ใช่ทุกข์ ไม่ใช่สัจจะหรือ? 

เว้นทุกข์เสียแล้ว สัจจะที่เหลือ ไม่ใช่ทุกข์ เป็นแต่สัจจะ เว้นทุกข์และสัจจะเสียแล้ว 
ธรรมที่เหลือ ไม , ใช่ทุกข์ และไม่ใช่สัจจะ. 

ไม่ใช่สัจจะ ไม , ใช่นิโรธสัจหรือ ฯลฯ? 

ไม่ใช่สัจจะ ไม"ใช่มัคคสัจหรือ? 

ถูกแล้ว. 

ไม่ใช่สมุทัย ไม่ใช่สัจจะหรือ? 

เว้นสมุทัยเสียแล้ว สัจจะที่เหลือไม่ใช่สมุทัย เป็นแต่สัจจะ เว้นสมุทัย และสัจจะ 
เสียแล้ว ธรรมที่เหลือ ไม่ใช่สมุทัย และไม , ใช่สัจจะ ฯลฯ. 

ไม่ใช่นิโรธ ไม , ใช่สัจจะหรือ? 

เว้นนิโรธเสียแล้ว ฯลฯ. 

ไม่ใช่มรรค ไม , ใช่สัจจะหรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 297 

เว้นมรรคเสียแล้ว สัจจะที่เหลือ ไม่ใช่มรรค เป็นแต่สัจจะ เว้นมรรคและสัจจะเสีย 
แล้ว ธรรมที่เหลือ ไม่ใช่มรรคและไม่ใช่สัจจะ. 

ไม่ใช่สัจจะ ไม , ใช่ทุกขสัจหรือ? 

ถูกแล้ว. 

ไม่ใช่มรรค ไม , ใช่สัจจะหรือ? 

เว้นมรรคเสียแล้ว สัจจะที่เหลือ ไม่ใช่มรรค เป็นแต่สัจจะ เว้นมรรคและสัจจะเสีย 
แล้ว ธรรมที่เหลือ ไม่ใช่มรรคและไม่ใช่สัจจะ. 

ไม่ใช่สัจจะ ไม"ใช่สมุทยสัจหรือ ฯลฯ? 

ไม่ใช่สัจจะ ไม , ใช่นิโรธสัจหรือ? 

ถูกแล้ว. 

ปัณณัตติวาร จบ. 

ปวัตติวาร 
อุปาทวาร 

[๘๓๓] ทุกขสัจย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด สมุทยสัจย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นหรือ? 

ทุกขสัจย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังเกิดขึ้นอยู่ทั้งหมด ในอุปปาทขณะแห่ง 
ตัณหาวิปปยุตตจิตในปวัตติกาล แต่สมุทยสัจย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ ทุกขสัจย่อม 
เกิดขึ้น และสมุทยสัจก็ย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ในอุปปาทขณะแห่งตัณหา. 

หรือว่า สมุทยสัจย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด ทุกขสัจย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น? 

ถูกแล้ว. 

[๘๓๔] ทุกขสัจย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด มัคคสัจย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นหรือ? 

ทุกขสัจย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังเกิดขึ้นอยู่ทั้งหมด ในอุปปาทขณะแห่ง 
มัคควิปปยุตตชิต ในปวัตดึกาล แต่มัคคสัจย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ ทุกขสัจย่อม 
เกิดขึ้น และมัคคสัจก็ย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ในอุปปาทขณะแห่งมรรค ในปัญจโวการภูมิ. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 298 

หรือว่า มัคคสัจย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด ทุกขสัจย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น. 

มัคคสัจย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ในอุปปาทขณะแห่งมรรค ในอรูปภูมิ แต่ทุกขสัจ 
ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม , มัคคสัจย่อมเกิดขึ้นและทุกขสัจก็ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น 
ในอุปปาทขณะแห่งมรรค ในปัญจโวการภูมิ. 

[๘๓๕] สมุทยสัจย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด มัคคสัจย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นหรือ? 

หามิได้. 

หรือว่า มัคคสัจย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด สมุทยสัจย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น. 

หามิได้. 

[๘๓๖] ทุกขสัจย่อมเกิดขึ้นในภูมิใด สมุทยสัจย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ? 

ทุกขสัจย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอสัญญสัตตภูมิ แต่สมุทยสัจย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้น 
ก็หาไม่ ทุกขสัจย่อมเกิดขึ้นและสมุทยสัจก็ย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้น คือจตุโวการภูมิ ปัญจโว 
การภูมิ. 

หรือว่า สมุทยสัจย่อมเกิดขึ้นในภูมิใด ทุกขสัจย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้น. 

ถูกแล้ว. 

[๘๓๗] ทุกขสัจย่อมเกิดขึ้นในภูมิใด มัคคสัจย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ? 

ทุกขสัจย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอบายภูมิ ซึ่งเป็นอสัญญสัตตภูมิ แต่มิคคสัจย่อม 
เกิดขึ้นในภูมินั้นก็หาไม่ ทุกขสัจย่อมเกิดขึ้น และมัคคสัจก็ย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้น คือ 
จตุโวการภูมิ และป้ญจโวการภูมิ ที่เหลือ. 

หรือว่า มัคคสัจย่อมเกิดขึ้นในภูมิใด ทุกขสัจย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้น? 

ถูกแล้ว. 

[๘๓๘] สมุทยสัจย่อมเกิดขึ้นในภูมิใด มัคคสัจย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ? 

สมุทยสัจย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้น คืออบายภูมิ แต่มัคคสัจย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้นก็หาไม่ 
สมุทยสัจย่อมเกิดขึ้น และมัคคสัจก็ย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้น คือจตุโวการภูมิ และปัญจโวการภูมิ 
ที่เหลือ. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 299 

หรือว่า มัคคสัจย่อมเกิดขึ้นในภูมิใด สมุทยสัจย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้น. 

ถูกแล้ว. 

[๘๓๙] ทุกขสัจย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด สมุทยสัจย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น 
ในภูมินั้นหรือ? 

(คำที่กำหนดด้วยบทว่า ยสฺส (แก , สัตว์ใด) ก็ดี คำที่กำหนดด้วยบทว่า ยสฺส ยตฺถ 
(แก่สัตว์ใด ในภูมิใด) ก็ดี พึงจำแนกให้พิสดารเช่นเดียวกัน) 

[๘๔๐] ทุกขสัจย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด สมุทยสัจย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น 
หรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า สมุทยสัจย่อมไม่เกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใด ทุกขสัจย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น. 

สมุทยสัจย่อมไม , เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังเกิดขึ้นอยู่ทั้งหมด ในอุปปาทขณะแห่ง 
ตัณหาวิปปยุตตจิต ในปวัตติกาล แต่ทุกขสัจย่อมไม , เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นสัตว์ก็หาไม , 

สมุทยสัจย่อมไม่เกิดขึ้น และทุกขสัจก็ย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด 
ในภังคขณะแห่งจิต ในปวัตติกาล ในอุปปาทขณะแห่งมัคคชิต และผลจิต ในอรูปภูมิ. 

[๘๔๑] ทุกขสัจย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด มัคคสัจย่อมไม่เกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์นั้น 
หรือ? 

ทุกขสัจย่อมไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ในอุปปาทขณะแห่งมัคคจิต ในอรูปภูมิ แต่ 
มัคคสัจย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ ทุกขสัจย่อมไม่เกิดขึ้น และมัคคสัจก็ย่อมไม , 
เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด ในภังคขณะแห่งจิต ในปวัตติกาล ใน 
อุปปาทขณะแห่งผลชิต ในอรูปภูมิ. 

หรือว่า มัคคสัจย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด ทุกขสัจย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น. 

มัคคสัจย่อมไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังเกิดขึ้นอยู่ทั้งหมด ในอุปปาทขณะ 
แห่งมัคควิปปยุตตจิต ในปวัตติกาล แต่ทุกขสัจย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ มัคคสัจ 
ย่อมไม่เกิดขึ้น และทุกขสัจก็ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด ใน 
ภังคขณะแห่งจิต ในปวัตติกาล ในอุปปาทขณะแห่งผลชิต ในอรูปภูมิ. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 300 

[๘๔๒] สมุทยสัจย่อมไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด มัคคสัจย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นหรือ? 

สมุทยสัจย่อมไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ในอุปปาทขณะแห่งมัคคจิต แต่มัคคสัจย่อมไม , 

เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ สมุทยสัจย่อมไม , เกิดขึ้น และมัคคสัจก็ย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ 
เหล่านั้นทั้งหมด ในภังคขณะแห่งจิต ในอุปปาทขณะแห่งตัณหาวิปปยุตตจิต และมัคควิปปยุตตชิต 
แก , ผู้ 1 ซึ่งเข้านิโรธ แก , อสัญญสัตว์. 

หรือว่า มัคคสัจย่อมไม่เกิดขึ้นแล้วในภูมิใด สมุทยสัจย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น. 

มัคคสัจย่อมไม , เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ในอุปปาทขณะแห่งตัณหา แต่สมุทยสัจย่อม 
ไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ มัคคสัจย่อมไม่เกิดขึ้น และสมุทยสัจก็ย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ 
เหล่านั้นทั้งหมด ในภังคขณะแห่งจิต ในอุปปาทขณะแห่งมัคควิปปยุตตจิต และตัณหาวิปป 
ยุตตชิตแก , ผู้ซึ่งเข้านิโรธ แก , อสัญญญ'ตว์. 

[๘๔๓] ทุกขสัจย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมิใด สมุทยสัจย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า สมุทยสัจย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมิใด ทุกขสัจย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมินั้น. 

ย่อมเกิดขึ้น. 

[๘๔๔] ทุกขสัจย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมิใด มัคคสัจย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า มัคคสัจย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมิใด ทุกขสัจย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมินั้น. 

ย่อมเกิดขึ้น. 

[๘๔๕] สมุทยสัจย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมิใด มัคคสัจย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า มัคคสัจย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมิใด สมุทยสัจย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมินั้น. 

มัคคสัจย่อมไม , เกิดขึ้นในภูมินั้น คืออบายภูมิ แต่สมุทยสัจย่อมไม , เกิดขึ้นในภูมินั้น 
ก็หาไม , มัคคสัจย่อมไม่เกิดขึ้นและสมุทยสัจก็ย่อมไม , เกิดขึ้นในภูมินั้น คืออสัญญสัตตภูมิ. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 301 

[๘๔๖] ทุกขสัจย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด สมุทยสัจย่อมไม , เกิดขึ้นแก่ 
สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า สมุทยสัจย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด ทุกขสัจย่อมไม่เกิดขึ้น 
แก , สัตว์นั้นในภูมินั้น. 

สมุทยสัจย่อมไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเกิดขึ้นอยู่ทั้งหมด ใน 
อุปปาทขณะแห่งตัณหาวิปปยุตตจิต ในปวัตติกาล แต่ทุกขสัจย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น 
ในภูมินั้นก็หาไม่ สมุทยสัจย่อมเกิดขึ้นและทุกขสัจก็ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น 
ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด ในภิงคขณะแห่งจิต ในปวัตติกาล ในอุปปาทขณะแห่งมิคคจิต และผลจิต 
ในอรูปภูมิ. 

[๘๔๗] ทุกขสัจย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด มัคคสัจย่อมไม่เกิดขึ้นแก , 

สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

ทุกขสัจย่อมไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแห่งมิคคจิต ในอรูปภูมิ 
แต่มัคคสัจย่อมไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ ทุกขสัจย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น 
ในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด ในภังคขณะแห่งจิต ในปวัตดึกาล ในอุปปาทขณะแห่งผลจิต 


ในอรูปภูมิ. 

หรือว่า มัคคสัจย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด ทุกขสัจย่อมไม่เกิดขึ้นแก , 

สัตว์นั้นในภูมินั้น. 

มัคคสัจย่อมไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเกิดขึ้นอยู่ทั้งหมด ใน 
อุปปาทขณะแห่งมิคควิปปยุตตจิต ในปวัตติกาล แต่ทุกขสัจย่อมไม่เกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้น 
ในภูมินั้นก็หาไม่ มัคคสัจย่อมไม่เกิดขึ้น และ ทุกขสัจก็ย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังจุติ 
อยู่ทั้งหมดในภังคขณะแห่งชิต ในปวัตติกาล ในอุปปาทขณะแห่งผลชิต ในอรูปภูมิ. 

[๘๔๘] สมุทยสัจย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด มัคคสัจย่อมไม , เกิดขึ้นแก่ 


สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 


สมุทยสัจย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแห่งมิคคจิต แต่ 


มัคคสัจย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม , สมุทยสัจย่อมไม่เกิดขึ้น และมิคคสัจ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 302 

ก็ย่อมไม , เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ทั้งหมดในภังคขณะแห่งจิต ในอุปปาทขณะแห่ง 
ตัณหาวิปปยุตตจิต และมัคควิปปยุตตจิต แก่ผู้เข้านิโรธ แก่อสัญญสัตว์. 

หรือว่า มัคคสัจย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด สมุทยสัจย่อมไม่เกิดขึ้นแก , 

สัตว์นั้นในภูมินั้น. 

มัคคสัจย่อมไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแห่งตัณหา แต่ 
สมุทยสัจย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม , มัคคสัจย่อมไม่เกิดขึ้นและสมุทยสัจ 
ก็ย่อมไม , เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ทั้งหมดในภังคขณะแห่งจิต ในอุปปาทขณะแห่ง 
มัคควิปปยุตตชิต และตัณหาวิปปยุตตชิต แก่ผู้เข้านิโรธ แก่อสัญญสัตว์. 

[๘๔๙] ทุกขสัจเคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใด สมุทยสัจเคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์นั้น 
หรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า สมุทยสัจเคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใด ทุกขสัจเคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์นั้น. 

ถูกแล้ว. 

[๘๕๐] ทุกขสัจเคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใด มัคคสัจเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์นั้นหรือ? 

ทุกขสัจเคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์นั้น ซึ่งยังไม , ได้ตรัสรู้ แต่มัคคสัจเคยเกิดขึ้นแล้วแก่ 
สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ ทุกขสัจเคยเกิดขึ้นแล้ว และมัคคสัจก็เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้น ซึ่ง 
ตรัสรู้แล้ว. 

หรือว่า มัคคสัจเคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใด ฯลฯ? 

ถูกแล้ว. 

[๘๕๑] สมุทยสัจเคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใด มัคคสัจเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์นั้น 
หรือ? 

สมุทยสัจเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์นั้น ซึ่งยังไม , ได้ตรัสรู้ แต่มัคคสัจเคยเกิดขึ้นแล้ว 
แก , สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ สมุทยสัจเคยเกิดขึ้นแล้ว และมัคคสัจก็เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ 
เหล่านั้น ซึ่งตรัสรู้แล้ว. 

หรือว่า มัคคสัจเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด ฯลฯ? 

ถูกแล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 303 

[๘๕๒] ทุกขสัจเคยเกิดขึ้นแล้วในภูมิใด ฯลฯ? 

(แม้คำที่กำหนดด้วยบทว่า ยตฺถ (ในภูมิใด) เหมือนกันทุกบท เหตุเครื่องกระทำ 
ให้ต่างกันแห่งแบบแผน เป็นเหมือนกันกับคำว่า ยตุถ ในหนหลัง) 

[๘๕๓] ทุกขสัจเคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใดในภูมิใด สมุทยสัจเคยเกิดขึ้นแล้ว 
แก , สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

ทุกขสัจเคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งอยู่ชั้นสุทธาวาส ในเมื่อทุติยจิต 
เป็นไปอยู่ แก , อสัญญสัตว์ แต่สมุทยสัจเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม , 

ทุกขสัจเคยเกิดขึ้นแล้วและสมุทยสัจก็เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ์ ๔ 
มีขันธ์ ๕ นอกนี้. 

หรือว่า สมุทยสัจเคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใดในภูมิใด ฯลฯ? 

ถูกแล้ว. 

[๘๕๔] ทุกขสัจเคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใดในภูมิใด มัคคสัจเคยเกิดขึ้นแล้วแก่ 
สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

ทุกขสัจเคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งอยู่ในชั้นสุทธาวาส ในเมื่อทุติยชิต 
เป็นไปอยู่ แก , สัตว์ซึ่งยังไม , ได้ตรัสรู้ แก่อสัญลุ)สัตว์ แต่มัคคสัจเคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้น 
ในภูมินั้นก็หาไม่ ทุกขสัจเคยเกิดขึ้นแล้ว และมัคคสัจก็เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น 
ซึ่งตรัสรู้แล้ว. 

หรือว่า มัคคสัจเคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใดในภูมิใด ฯลฯ? 

ถูกแล้ว. 

[๘๕๕] สมุทยสัจเคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใดในภูมิใด มัคคสัจเคยเกิดขึ้นแล้วแก , 

สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

สมุทยสัจเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งอยู่ในชั้นสุทธาวาส ในเมื่อ 
อกุศลจิตที่ ๒ เป็นไปอยู่ แก , สัตว์ซึ่งยังไม , ได้ตรัสรู้ แต่มัคคสัจเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้น 
ในภูมินั้นก็หาไม่ สมุทยสัจเคยเกิดขึ้นแล้ว และมัคคสัจก็เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น 
ซึ่งตรัสรู้แล้ว. 

หรือว่า มัคคสัจเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใดในภูมิใด ฯลฯ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 304 

ถูกแล้ว. 

[๘๕๖] ทุกขสัจไม , เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด สมุทยสัจไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่ 
สัตว์นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า สมุทยสัจไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใด ฯลฯ? 

ไม่มี. 

[๘๕๗] ทุกขสัจไม , เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด มัคคสัจไม , เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์นั้น 
หรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า มัคคสัจไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด ทุกขสัจไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์นั้น. 

เคยเกิดขึ้นแล้ว. 

[๘๕๘] สมุทยสัจไม , เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด มัคคสัจไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่ 
สัตว์นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า มัคคสัจไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด สมุทยสัจไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์นั้น. 

เคยเกิดขึ้นแล้ว. 

[๘๕๙] ทุกขสัจไม , เคยเกิดขึ้นแล้วในภูมิใด ฯลฯ. 

[๘๖๐] ทุกขสัจไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใดในภูมิใด สมุทยสัจไม่เคยเกิดขึ้นแล้ว 
แก , สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า สมุทยสัจไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใดในภูมิใด ทุกขสัจไม่เคยเกิดขึ้นแล้ว 
แก , สัตว์นั้นในภูมินั้น. 

สมุทยสัจไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งอยู่ในชั้นสุทธาวาส ในเมื่อ 
ทุติยจิตเป็นไปอยู่ แก , อสัญญสัตว์ แต่ทุกขสัจไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ 
สมุทยสัจไม่เคยเกิดขึ้นแล้ว และทุกขสัจก็ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลัง 
เข้าถึงชั้นสุทธาวาส. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 305 

[๘๖๑] ทุกขสัจไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใดในภูมิใด มัคคสัจไม่เคยเกิดขึ้นแล้ว 
แก , สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า มัคคสัจไม่เคยเกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด ทุกขสัจไม , เคยเกิดขึ้นแล้วแก่ 
สัตว์นั้นในภูมินั้น. 

มัคคสัจไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งอยู่ในชั้นสุทธาวาส ในเมื่อ 
ทุติยจิตเป็นไปอยู่ แก , สัตว์ที่ยังไม , ได้ตรัสรู้ แก , อสัญญสัตว์ แต่ทุกขสัจไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่ 
สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ มัคคสัจไม่เคยเกิดขึ้นแล้ว และทุกขสัจก็ไม , เคยเกิดขึ้นแล้วแก , 

สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงชั้นสุทธาวาส. 

[๘๖๒] สมุทยสัจไม , เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใดในภูมิใด มัคคสัจไม่เคยเกิดขึ้น 
แล้วแก , สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า มัคคสัจไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใดในภูมิใด สมุทยสัจไม่เคยเกิดขึ้นแล้ว 
แก , สัตว์นั้นในภูมินั้น. 

มัคคสัจไม่เคยเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งอยู่ในชั้นสุทธาวาส ในเมื่ออกุศลจิต 
ที่ ๒ เป็นไปอยู่ แก , สัตว์ที่ยังไม , ได้ตรัสรู้ แต่สมุทยสัจไม , เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้น 
ในภูมินั้นก็หาไม่ มัคคสัจไม่เคยเกิดขึ้นแล้ว และสมุทยสัจก็ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้น 
ในภูมินั้น ซึ่งอยู่ในชั้นสุทธาวาส ในเมื่อทุติยชิตเป็นไปอยู่ แก่อสัญญสัตว์. 

[๘๖๓] ทุกขสัจจักเกิดขึ้นแก , สัตว์ใด สมุทยสัจจักเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นหรือ? 

ทุกขสัจจักเกิดขึ้นแก่ท่านผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค แก , พระอรหันต์ทั้งหลาย 
สัตว์เหล่าใดจักได้เฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลำดับแห่งจิตใด แก่สัตว์เหล่านั้น ในอุปปาทขณะแห่ง 
จิตนั้น แต่สมุทยสัจชักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ ทุกขสัจจักเกิดขึ้นและสมุทยสัจก็จัก 
เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น นอกนี้. 

หรือว่า สมุทยสัจจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด ฯลฯ. 

ถูกแล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 306 

[๘๖๔] ทุกขสัจจักเกิดขึ้นแก , สัตว์ใด มัคคสัจจักเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นหรือ? 

ทุกขสัจชักเกิดขึ้นแก่ท่านผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค แก , พระอรหันต์ทั้งหลาย 
และแก่ปุถุชนเหล่านั้นผู้ซึ่งจักไม , ได้เฉพาะซึ่งมรรค แต่มัคคสัจจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ 
สัตว์เหล่าใดได้เฉพาะซึ่งอรหัตมรรคในลำดับแห่งจิตใด อนึ่ง สัตว์เหล่าใดจักได้เฉพาะซึ่งมรรค 
ทุกขสัจจักเกิดขึ้น และมัคคสัจก็จักเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ในอุปปาทขณะแห่งชิตนั้น. 

หรือว่า มัคคสัจจักเกิดขึ้นแก , สัตว์ใด ฯลฯ. 

ถูกแล้ว. 

[๘๖๕] สมุทยสัจจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด มัคคสัจจักเกิดขึ้นแก , สัตว์สัตว์นั้นหรือ? 

ปุถุชนเหล่าใดจักไม , ได้เฉพาะซึ่งมรรค สมุทยสัจชักเกิดขึ้นแก , ปุถุชนเหล่านั้น แต่ 
มัคคสัจจักไม่เกิดขึ้นแก่ปุถุชนเหล่านั้นก็หาไม่ สัตว์เหล่าใดจักได้เฉพาะซึ่งมรรค สมุทยสัจจัก 
เกิดขึ้น และมัคคสัจก็จักเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น. 

หรือว่า มัคคสัจจักเกิดขึ้นแก , สัตว์ใด สมุทยสัจจักเกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น. 

สัตว์เหล่าใดจักได้เฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลำดับแห่งชิตใด มัคคสัจชักเกิดขึ้นแก่สัตว์ 
เหล่านั้น อุปปาทขณะแห่งชิตนั้น แต่สมุทยสัจจักเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นก็หาไม , อนึ่ง สัตว์ 
เหล่าใดจักได้เฉพาะซึ่งมรรค มัคคสัจจักเกิดขึ้น และสมุทยสัจก็จักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น. 

[๘๖๖] ทุกขสัจจักเกิดขึ้นในภูมิใด ฯลฯ. 

[๘๖๗] ทุกขสัจจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด สมุทยสัจจักเกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น 
ในภูมินั้นหรือ? 

ทุกขสัจจักเกิดขึ้นในภูมินั้น แก่ท่านผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค แก่พระอรหันต์ 
ทั้งหลาย สัตว์เหล่าใดจักได้เฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลำดับแห่งชิตใด แก , สัตว์เหล่านั้น ใน 
อุปปาทขณะแห่งชิตนั้น แก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ แต่สมุทยสัจชักเกิดขึ้นแล้วแก่ 
สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ ทุกขสัจจักเกิดขึ้น และสมุทยสัจก็จักเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น 
ในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ์ ๔ มีขันธ์ ๕ นอกนี้. 

หรือว่า สมุทยสัจจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด ฯลฯ. 

ถูกแล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 307 

[๘๖๘] ทุกขสัจชักเกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด มัคคสัจจักเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นในภูมิ 
นั้นหรือ? 

ทุกขสัจจักเกิดขึ้นในภูมินั้น แก่ท่านผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค แก , พระ 
อรหันต์ทั้งหลาย แก , สัตว์เหล่านั้น คือ แก่ปุถุชนที่จักไม , ได้เฉพาะซึ่งมรรค สัตว์ที่เกิดอยู่ในอบาย 
และอสัญญสัตว์ แต่มัคคสัจจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม , สัตว์เหล่าใดจักได้ 
เฉพาะซึ่งอรหัตมรรคในลำดับแห่งจิตใด อนึ่ง สัตว์เหล่าใด ชักได้เฉพาะซึ่งมรรค ทุกขสัจ 
จักเกิดขึ้น และมัคคสัจก็จักเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแห่งชิตนั้น. 

หรือว่า มัคคสัจชักเกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด ทุกขสัจชักเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นในภูมิ 

* 1 . 

ถูกแล้ว. 

[๘๖๙] สมุทยสัจชักเกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด มัคคสัจชักเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น 
ในภูมินั้นหรือ? 

สมุทยสัจ จักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น คือ สัตว์ที่เกิดอยู่ในอบาย ปุถุชนที่จัก 
ไม , ได้เฉพาะซึ่งมรรค แต่มัคคสัจชักเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ สมุทยสัจชักเกิดขึ้น 
และมัคคสัจก็ชักเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งชักได้เฉพาะซึ่งมรรค. 

หรือว่า มัคคสัจชักเกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด สมุทยสัจชักเกิดขึ้นแก , สัตว์นั้นในภูมิ 

* 1 . 

สัตว์เหล่าใดชักได้เฉพาะซึ่งอรหัตมรรคในลำดับแห่งจิตใด มัคคสัจชักเกิดขึ้นแก่สัตว์ 
เหล่านั้นในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแห่งจิตนั้น แต่สมุทยสัจจักเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น 
ก็หาไม , อนึ่ง สัตว์เหล่าใด ชักได้เฉพาะซึ่งมรรค มัคคสัจชักเกิดขึ้น และสมุทยสัจก็ชักเกิดขึ้น 
แก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น. 

[๘๗๐] ทุกขสัจชักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด สมุทยสัจชักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า สมุทยสัจชักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด ทุกขสัจชักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น. 

สมุทยสัจชักไม , เกิดขึ้นแก่ท่านผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค แก่พระอรหันต์ 
ทั้งหลาย สัตว์เหล่าใดชักได้เฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลำดับแห่งจิตใด แก่สัตว์เหล่านั้น ใน 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 308 

อุปปาทขณะจิตนั้น แต่ทุกขสัจจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ สมุทยสัจจักไม , เกิดขึ้น และ 
ทุกขสัจก็ชักไม่เกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้น ผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยปัจฉิมจิต. 

[๘๗๑] ทุกขสัจจักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใด มัคคสัจจักไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า มัคคสัจจักไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด ทุกขสัจจักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น. 

มัคคสัจจักไม่เกิดขึ้นแก่ท่านผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค แก , พระอรหันต์นั้งหลาย 
และปุถุชนเหล่านั้น ผู้จักไม , ได้เฉพาะซึ่งมรรค แต่ทุกขสัจจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ 
มัคคสัจจักไม่เกิดขึ้น และทุกขสัจก็จักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ผู้มีความพร้อมเพรียงด้วย 
ปัจฉิมจิต. 

[๘๗๒] สมุทยสัจชักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใด มัคคสัจจักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์นั้นหรือ? 

สัตว์เหล่าใดจักได้เฉพาะซึ่งอรหัตมรรคในลำดับแห่งจิตใด สมุทยสัจชักไม , เกิดขึ้นแก , 

สัตว์เหล่านั้น ในอุปปาทขณะแห่งจิตนั้น แต่มัคคสัจชักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ 
สมุทยสัจจักไม่เกิดขึ้น และมัคคสัจก็จักไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ผู้มีความพร้อมเพรียงด้วย 
อรหัตมรรค ผู้เป็นพระอรหันต์. 

หรือว่า มัคคสัจจักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใด สมุทยสัจจักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น. 

มัคคสัจชักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ซึ่งเป็นปุถุชนที่จักไม , ได้เฉพาะซึ่งมรรค แต่ 
สมุทยสัจจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ มัคคสัจจักไม่เกิดขึ้น และสมุทยสัจก็จักไม่ 
เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค ผู้เป็นพระอรหันต์. 

[๘๗๓] ทุกขสัจจักไม่เกิดขึ้นในภูมิใด ฯลฯ. 

[๘๗๔] ทุกขสัจจักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด สมุทยสัจจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ 
นั้นในภูมินั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า สมุทยสัจจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด ทุกขสัจจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น 
ในภูมินั้น. 

สมุทยสัจจักไม , เกิดขึ้นในภูมินั้น แก่ท่านผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค ท่านผู้ 
เป็นพระอรหันต์ สัตว์เหล่าใดจักได้เฉพาะซึ่งอรหัตมรรคในลำดับแห่งจิตใด แก , สัตว์เหล่านั้น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 309 

ในอุปปาทขณะแห่งจิตนั้น แก่อสัญลุ)สัตว์ แต่ทุกขสัจจักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ 
สมุทยสัจจักไม่เกิดขึ้น และทุกขสัจก็จักไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ผู้มีความพร้อม 
เพรียงด้วยปัจฉิมจิต. 

[๘๗๕] ทุกขสัจจักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด มัคคสัจชักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น 
ในภูมินั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า มัคคสัจจักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด ทุกขสัจจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น 

1 ":! 

ฌภูมีนน. 

มัคคสัจจักไม่เกิดขึ้นในภูมินั้น แก่ท่านผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค แก , พระ 
อรหันต์ทั้งหลาย แก , ปุถุชนผู้จักไม , ได้เฉพาะซึ่งมรรค แก , สัตว์เหล่านั้น ซึ่งเป็นอปายิกสัตว์และ 
อสัญญสัตว์แต่ทุกขสัจจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ มัคคสัจจักไม่เกิดขึ้น 
และทุกขสัจก็จักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยปัจฉิมจิต. 

[๘๗๖] สมุทยสัจจักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด มัคคสัจชักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น 
ในภูมินั้นหรือ? 

สัตว์เหล่าใดจักได้เฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลำดับแห่งชิตใด สมุทยสัจจักไม่เกิดขึ้นแก่ 
สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ในอุปปาทขณะจิตนั้น แต่มัคคสัจจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น 
ก็หาไม่ สมุทยสัจจักไม่เกิดขึ้น และมัคคสัจก็จักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีความ 
พร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค ซึ่งเป็นพระอรหันต์ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์. 

หรือว่า มัคคสัจจักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด สมุทยสัจจักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น 
ในภูมินั้น. 

มัคคสัจจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอปาขิกสัตว์ซึ่งเป็นปุถุชนที่จัก 
ไม , ได้เฉพาะซึ่งมรรค แต่สมุทยสัจจักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ มัคคสัจชักไม่ 
เกิดขึ้น และสมุทยสัจก็จักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีความพร้อมเพรียงด้วย 
อรหัตมรรค ซึ่งเป็นพระอรหันต์ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์. 

[๘๗๗] ทุกขสัจย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด สมุทยสัจเคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 310 

หรือว่า สมุทยสัจเคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใด ทุกขสัจย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น. 

สมุทยสัจเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมดในภังคขณะแห่งจิต ใน 
ปวัตดึกาล ในอุปปาทขณะแห่งมัคคจิต และผลชิต ในอรูปภูมิ แต่ทุกขสัจย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ 
เหล่านั้นก็หาไม่ สมุทยสัจเคยเกิดขึ้นแล้ว และทุกขสัจก็ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลัง 
เกิดขึ้นอยู่ทั้งหมด ในอุปปาทขณะแห่งจิต ในปวัตติกาล 

[๘๗๘] ทุกขสัจย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์ใด มัคคสัจเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์นั้นหรือ? 

ทุกขสัจย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งยังไม , ได้ตรัสรู้ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในอุปปาทขณะ 
แห่งจิต ในปวัตดึกาล แต่มัคคสัจเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ ทุกขสัจย่อมเกิดขึ้น 
และมัคคสัจก็เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้น ซึ่งได้ตรัสรู้แล้ว ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในอุปปาทขณะ 
แห่งจิต ในปวัตดึกาล. 

หรือว่า มัคคสัจเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด ทุกขสัจย่อมเกิดขึ้นสัตว์นั้น. 

มัคคสัจเคยเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งได้ตรัสรู้แล้ว ที่กำลังจุติอยู่ในภังคขณะ 
แห่งจิต ในปวัตติกาล ในอุปปาทขณะแห่งมัคคจิตและผลจิต ในอรูปภูมิ แต่ทุกขสัจย่อม 
เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ มัคคสัจเคยเกิดขึ้นแล้ว และทุกขสัจก็ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น 
ซึ่งได้ตรัสรู้แล้ว ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในอุปปาทขณะแห่งจิต ในปวัตติกาล. 

[๘๗๙] สมุทยสัจย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด มัคคสัจเคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์นั้นหรือ? 

สมุทยสัจย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งยังไม , ได้ตรัสรู้ ในอุปปาทขณะแห่งตัณหา 
แต่มัคคสัจเคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ สมุทยสัจย่อมเกิดขึ้น และมิคคสัจก็เคย 
เกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้น ซึ่งได้ตรัสรู้แล้ว ในอุปปาทขณะแห่งตัณหา 

หรือว่า มัคคสัจเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด สมุทยสัจย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น. 

มัคคสัจเคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้น ซึ่งได้ตรัสรู้แล้ว ในภังคขณะแห่งตัณหา ใน 
เมื่อตัณหาวิปปยุตตชิตเป็นไปอยู่ แก , ผู้ที่เข้านิโรธ แต่สมุทยสัจย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ 
มัคคสัจเคยเกิดขึ้นแล้ว และสมุทยสัจก็ย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ซึ่งได้ตรัสรู้แล้ว ใน 
อุปปาทขณะแห่งตัณหา 

[๘๘๐] ทุกขสัจย่อมเกิดขึ้นในภูมิใด ฯลฯ. 



พระอภิธรรมปิฎกเล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค๑ - หน้าที่ 311 

คำว่า ยตุถ เหมือนกันทั้งหมด. 

[๘๘๑] ทุกขสัจย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด สมุทยสัจเคยเกิดขึ้นแล้วสัตว์นั้น 
ในภูมินั้นหรือ? 

ทุกขสัจย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น คือ สัตว์ชั้นสุทธาวาส ในอุปปาทขณะ 
แห่งอุปปัตติจิต สัตว์ซึ่งคำลังเข้าถึงอสัญญสัตตภูมิ แต่สมุทยสัจไม , เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้น 


ในภูมินั้นก็หาไม่ ทุกขสัจย่อมเกิดขึ้น และสมุทยสัจก็เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น 
ซึ่งคำลังเข้าถึงจตุโวการภูมิ ปัญจโวการภูมิ นอกนี้ ในอุปปาทขณะแห่งจิต ในปวัตตึกาล. 

หรือว่า สมุทยสัจเคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใดในภูมิใด ทุกขสัจย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น 
ในภูมินั้น. 

สมุทยสัจเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่จากจตุโวการภูมิ ปัญจ 
โวการภูมิ ในภังคขณะแห่งจิต ในปวัตดึกาล ในอุปปาทขณะแห่งมัคคจิต และผลชิต ในอรูปภูมิ 
แต่ทุกขสัจย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ สมุทยสัจเคยเกิดขึ้นแล้ว และทุกขสัจ 
ก็ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งคำลังเข้าถึงจตุโวการภูมิ ปัญจโวการภูมิ ใน 
อุปปาทขณะแห่งจิต ในปวัตติกาล. 

[๘๘๒] ทุกขสัจย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด มัคคสัจเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์นั้น 
ในภูมินั้นหรือ? 

ทุกขสัจย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น คือ สัตว์ชั้นสุทธาวาส ในอุปปาทขณะ 
แห่งอุปปัตติจิต สัตว์ซึ่งยังไม , ได้ตรัสรู้ ที่คำลังเกิดขึ้นอยู่ ในอุปปาทขณะแห่งจิต ในปวัตติกาล 
สัตว์ที่คำลังเข้าถึงอสัญญสัตตภูมิ แต่มัคคสัจเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม , 
ทุกขสัจย่อมเกิดขึ้น และมัคคสัจก็เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น คือ สัตว์ซึ่งได้ตรัสรู้ 
แล้ว ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ ในอุปปาทขณะแห่งจิต ในปวัตติกาล. 

หรือว่า มัคคสัจเคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใดในภูมิใด ทุกขสัจย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น 
ณภูมนน. 

มัคคสัจเคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น คือ สัตว์ที่ได้ตรัสรู้แล้ว ที่คำลังจุติอยู่ 
ในภังคขณะแห่งจิต ในปวัตติกาล ในอุปปาทขณะแห่งมิคคจิต และผลจิต ในอรูปภูมิ แต่ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 312 

ทุกขสัจย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ มัคคสัจเคยเกิดขึ้นแล้ว และทุกขสัจก็ย่อม 
เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น คือ สัตว์ซึ่งได้ตรัสรู้แล้ว ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ ในอุปปาทขณะ 
แห่งจิต ในปวัตติกาล. 

[๘๘๓] สมุทยสัจย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด มัคคสัจเคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์นั้น 
ในภูมินั้นหรือ? 

สมุทยสัจย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งยังไม , ได้ตรัสรู้ ในอุปปาทขณะแห่ง 
ตัณหา แต่มัคคสัจเคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ สมุทยสัจย่อมเกิดขึ้น และ 
มัคคสัจก็เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งได้ตรัสรู้แล้ว ในอุปปาทขณะแห่งตัณหา. 

หรือว่า มัคคสัจเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใดในภูมิใด สมุทยสัจย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น 
ณภูม'นน. 

มัคคสัจเคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งได้ตรัสรู้แล้ว ในภังคขณะแห่ง 
ตัณหา ในเมื่อตัณหาวิปปยุตตจิตเป็นไปอยู่ แต่มัคคสัจย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็ 
หาไม่ มัคคสัจเคยเกิดขึ้นแล้ว และสมุทยสัจก็ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งได้ 
ตรัสรู้แล้ว ในอุปปาทขณะแห่งตัณหา. 

[๘๘๔] ทุกขสัจย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใด สมุทยสัจไม , เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์นั้น 
หรือ? 

เคยเกิดขึ้นแล้ว. 

หรือว่า สมุทยสัจไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใด ทุกขสัจย่อมไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น. 

ไม่มี. 

[๘๘๕] ทุกขสัจย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใด มัคคสัจไม , เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์นั้น 
หรือ? 

ทุกขสัจย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งได้ตรัสรู้แล้ว ที่กำลังจุติอยู่ในภังคขณะแห่ง 
จิต ในปวัตติกาล ในอุปปาทขณะแห่งมัคคจิตและผลชิต ในอรูปภูมิ แต่มัคคสัจไม , เคยเกิดขึ้น 
แล้วแก , สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ ทุกขสัจย่อมไม่เกิดขึ้น และมัคคสัจก็ไม , เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ 
เหล่านั้น ซึ่งยังไม , ได้ตรัสรู้ที่กำลังจุติอยู่ ในภังคขณะแห่งจิต ในปวัตติกาล. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 313 

หรือว่า มัคคสัจไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใด ทุกขสัจย่อมไม , เกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น. 

มัคคสัจไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้น ซึ่งยังไม , ได้ตรัสรู้ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ ใน 
อุปปาทขณะแห่งจิต ในปวัตติกาล แต่ทุกขสัจย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ มํเคคสัจ 
ไม่เคยเกิดขึ้นแล้ว และทุกขสัจก็ย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ซึ่งยังไม , ได้ตรัสรู้ ที่กำลังจุติอยู่ 
ในภังคขณะแห่งจิต ในปวัตดึกาล. 

[๘๘๖] สมุทยสัจย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใด มัคคสัจไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์นั้น 
หรือ? 

สมุทยสัจย่อมไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งยังไม , ได้ตรัสรู้ในภังคขณะแห่งตัณหา ใน 
เมื่อตัณหาวิปปยุตตชิตเป็นไปอยู่ และแก่ผู้'ที่เข้านิโรธ แต่มัคคสัจไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ 
เหล่านั้นก็หาไม่ สมุทยสัจย่อมไม่เกิดขึ้นและมัคคสัจก็ไม , เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้น ซึ่งยัง 
ไม , ได้ตรัสรู้ ในภังคขณะแห่งตัณหา ในเมื่อตัณหาวิปปยุตตจิตเป็นไปอยู่ และที่เป็นอสัญลุ)สัตว์. 

หรือว่า มัคคสัจไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด สมุทยสัจย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น. 

มัคคสัจไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งยังไม , ได้ตรัสรู้ในอุปปาทขณะแห่งตัณหา 
แต่สมุทยสัจย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ มัคคสัจไม่เคยเกิดขึ้นแล้วและสมุทยสัจก็ย่อม 
ไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ซึ่งยังไม , ได้ตรัสรู้ในภังคขณะแห่งตัณหา ในเมื่อตัณหาวิปปยุตตจิต 
เป็นไปอยู่ และที่เป็นอสัญญสัตว์. 

[๘๘๗] ทุกขสัจย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมิใด ฯลฯ. 

[๘๘๘] ทุกขสัจย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด สมุทยสัจไม่เคยเกิดขึ้นแล้ว 
แก , สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

ทุกขสัจย่อมไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติจากจตุโวการภูมิ ปัญจโว 
การภูมิ ในภังคขณะแห่งจิต ในปวัตตึกาล ในอุปปาทขณะแห่งมิคคจิตและในผลจิต ในอรูปภูมิ 
แต่สมุทยสัจไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้นก็หาไม่ ทุกขสัจย่อมไม่เกิดขึ้น และ 
สมุทยสัจก็ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น คือสัตว์ชั้นสุทธาวาส ในภงคขณะแห่ง 
อุปปัตติจิต และสัตว์ที่กำลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิ. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 314 

หรือว่า สมุทยสัจไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใดในภูมิใด ทุกขสัจย่อมไม่เกิดขึ้นแก , 

สัตว์นั้นในภูมินั้น. 

สมุทยสัจไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น คือ สัตว์ชั้นสุทธาวาส ใน 
อุปปาทขณะแห่งอุปปัตติจิต และสัตว์ที่กำลังเข้าถึงอสัญญสัตตภูมิ แต่ทุกขสัจย่อมไม่เกิดขึ้น 
แก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ สมุทยสัจไม่เคยเกิดขึ้นแล้ว และทุกขสัจก็ย่อมไม , เกิดขึ้นแก่ 
สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น คือ สัตว์ชั้นสุทธาวาส ในภังคขณะแห่งอุปปัตติจิต และสัตว์ที่กำลังจุติ 
จากอสัญญสัตตภูมิ. 

[๘๘๙] ทุกขสัจย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด มัคคสัจไม่เคยเกิดขึ้นแก , สัตว์ 
นั้นในภูมินั้นหรือ? 

ทุกขสัจย่อมไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น ซึ่งได้ตรัสรู้แล้ว ที่กำลังจุติอยู่ ใน 
กังค 1 ขณะแห่ง'จิต ในปวัตติกาล ในอุปปาทขณะแห่งมัคคจิตและผลจิต ในอรูปภูมิ แต่มัคคสัจไม , 
เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ก็หาไม่ทุกขสัจย่อมไม่เกิดขึ้น และมัคคสัจก็ไม่เคยเกิด 
ขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น คือสัตว์ชั้นสุทธาวาส ในภังคขณะแห่งอุปปัตติจิต สัตว์ซึ่งยัง 
ไม , ได้ตรัสรู้ ที่กำลังจุติอยู่ในภังคขณะแห่งจิต ในปวัตติกาล สัตว์ที่กำลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิ. 

หรือว่า มัคคสัจไม่เคยเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด ทุกขสัจย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น 

1 ":! 

ฌภูมีนน. 

มัคคสัจไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น คือ สัตว์ชั้นสุทธาวาส ในอุปปาท 
ขณะแห่งอุปปัตติจิต สัตว์ซึ่งยังไม , ได้ตรัสรู้ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ ในอุปปาทขณะแห่งจิต ในปวัตดึกาล 
สัตว์ซึ่งกำลังเข้าถึงอสัญญสัตตภูมิ แต่ทุกขสัจย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ 
มัคคสัจไม่เคยเกิดขึ้นแล้ว และทุกขสัจก็ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น คือ สัตว์ชั้นสุทธาวาส 
ในภังคขณะแห่งอุปปัตติชิต สัตว์ซึ่งยังไม , ได้ตรัสรู้ที่กำลังจุติอยู่ในลังคขณะแห่งจิต ในปวัตติกาล 
สัตว์ที่กำลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิ. 

[๘๙๐] สมุทยสัจย่อมไม , เกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด มัคคสัจไม่เคยเกิดขึ้นแล้ว 
แก , สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

สมุทยสัจย่อมไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นซึ่งได้ตรัสรู้ในลังคขณะแห่งตัณหา 
ในเมื่อตัณหาวิปปยุตตจิตเป็นไปอยู่ แต่มัคคสัจไม , เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 315 

หาไม่ สมุทยสัจย่อมไม่เกิดขึ้น และมัคคสัจก็ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมิ 
นั้น คือ สัตว์ชั้นสุทธาวาส ในเมื่อทุติยจิตเป็นไปอยู่ สัตว์ซึ่งยังไม , ได้ตรัสรู้ ในภังคขณะ 
แห่งตัณหา ในเมื่อตัณหาวิปปยุตตจิตเป็นไปอยู่ ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์. 

หรือว่า มัคคสัจไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใดในภูมิใด สมุทยสัจย่อมไม่เกิดขึ้น 
แก , สัตว์นั้นในภูมินั้น. 

มัคคสัจไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งยังไม , ได้ตรัสรู้ในอุปปาทขณะ 
แห่งตัณหา แต่สมุทยสัจย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ มัคคสัจไม , เคยเกิดขึ้น 
แล้ว และสมุทยสัจก็ย่อมไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นในภูมินั้น คือ สัตว์ชั้นสุทธาวาส ในเมื่อทุติยชิต 
เป็นไปอยู่ สัตว์ซึ่งยังไม , ได้ตรัสรู้ ในภังคขณะแห่งตัณหา ในเมื่อตัณหาวิปปยุตตจิตเป็นไปอยู่ 
ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์. 

[๘๙๑] ทุกขสัจย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด สมุทยสัจจักเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นหรือ? 

ทุกขสัจย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ในอุปปาทขณะแห่งอรหัตมรรค แก , พระอรหันต์ 
ทั้งหลาย ในอุปปาทขณะแห่งจิต สัตว์เหล่าใดจักได้เฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลำดับแห่งจิตใด 
แก , สัตว์เหล่านั้น ในอุปปาทขณะแห่งจิตนั้น แต่สมุทยสัจชักเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ 
ทุกขสัจย่อมเกิดขึ้นและสมุทยสัจก็ชักเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังเกิดขึ้นอยู่ นอกนี้ใน 
อุปปาทขณะแห่งจิต ในปวัตติกาล. 

หรือว่า สมุทยสัจจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด ทุกขสัจย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น. 

สมุทยสัจจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมดในภังคขณะแห่งจิต ใน 
ปวัตตึกาล ในอุปปาทขณะแห่งมัคคชิตและผลจิต ในอรูปภูมิ แต่ทุกขสัจย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์ 
เหล่านั้นก็หาไม่ สมุทยสัจจักเกิดขึ้น และทุกขสัจก็ย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังเกิดขึ้น 
อยู่ทั้งหมด ในอุปปาทขณะแห่งจิต ในปวัตติกาล. 

[๘๙๒] ทุกขสัจย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์ใด มัคคสัจชักเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นหรือ? 

ทุกขสัจย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ในอุปปาทขณะแห่งอรหัตมรรค แก , พระอรหันต์ 
ทั้งหลาย ในอุปปาทขณะแห่งจิต และแก , ปุถุชนผู้จักไม , ได้เฉพาะซึ่งมรรค ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ ใน 
อุปปาทขณะแห่งจิต ในปวัตติกาล แต่มัคคสัจจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ สัตว์เหล่าใด 
จักได้เฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลำดับแห่งจิตใด ทุกขสัจย่อมเกิดขึ้นและมัคคสัจก็จักเกิดขึ้นแก , 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 316 

สัตว์เหล่านั้น ในอุปปาทขณะแห่งจิตนั้น และแก่สัตว์เหล่าอื่น ซึ่งจักได้เฉพาะซึ่งมรรค ที่กำลัง 
เกิดขึ้นอยู่ ในอุปปาทขณะแห่งจิต ในปวัตติกาล. 

หรือว่า มัคคสัจจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด ทุกขสัจย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น. 

สัตว์เหล่าใดชักได้เฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลำดับแห่งชิตใด มัคคสัจชักเกิดขึ้นแก , สัตว์ 
เหล่านั้น ในภังคขณะแห่งจิตนั้น และแก่สัตว์เหล่าอื่น ซึ่งชักได้เฉพาะซึ่งมรรค ที่กำลังจุติอยู่ 
ในภังคขณะแห่งจิตในปวัตติกาล ในอุปปาทขณะแห่งมัคคจิตและผลจิต ในอรูปภูมิ แต่ทุกขสัจ 
ย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นก็หาไม , สัตว์เหล่าใดชักได้เฉพาะซึ่งอรหัตมรรคในลำดับแห่งจิตใด 
มัคคสัจชักเกิดขึ้น และทุกขสัจก็ย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ในอุปปาทขณะแห่งจิตนั้น และแก่ 
สัตว์เหล่าอื่น ซึ่งชักได้เฉพาะซึ่งมรรค ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ ในอุปปาทขณะแห่งจิต ในปวัตติกาล. 

[๘๙๓] สมุทยสัจย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด มัคคสัจชักเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น? 

ปุถุชนเหล่าใดชักไม , ได้เฉพาะซึ่งมรรค สมุทยสัจย่อมเกิดขึ้นแก่ปุถุชนเหล่านั้น ใน 
อุปปาทขณะแห่งตัณหา แต่มัคคสัจชักเกิดขึ้นแก่ปุถุชนเหล่านั้นก็หาไม่ ชนเหล่าใดชักได้เฉพาะ 
ซึ่งมรรค สมุทยสัจย่อมเกิดขึ้นและมัคคสัจก็ชักเกิดขึ้น แก่ชนเหล่านั้น ในอุปปาทขณะแห่งตัณหา. 

หรือว่า มัคคสัจชักเกิดขึ้นแก , สัตว์ใด สมุทยสัจย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น. 

สัตว์เหล่าใดชักได้เฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลำดับแห่งชิตใด มัคคสัจชักเกิดขึ้นแก , สัตว์ 
เหล่านั้น ในอุปปาทขณะแห่งจิตนั้น และแก่สัตว์เหล่าอื่นซึ่งชักได้เฉพาะซึ่งมรรค ในภังคขณะ 
แห่งตัณหา ในเมื่อตัณหาวิปปยุตตจิตเป็นไปอยู่แก่ผู้ที่เข้านิโรธ แก , อสัญญสัตว์ แต่สมุทยสัจ 
ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม , มัคคสัจชักเกิดขึ้น และสมุทยสัจก็ย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์ 
เหล่านั้น ซึ่งชักได้เฉพาะซึ่งมรรค ในอุปปาทขณะแห่งตัณหา. 

[๘๙๔] ทุกขสัจย่อมเกิดขึ้นในภูมิใด ฯลฯ. 

แม้กำที่กำหนดด้วยบทว่า ยตฺถ (ในภูมิใด) พึงทำเหมือนกันกับกำที่กำหนดด้วยบทว่า 
ยสฺส ยตฺถ (แก , สัตว์ใด ในภูมิใด). 

[๘๙๕] ทุกขสัจย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด สมุทยสัจชักเกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น 
ในภูมินั้นหรือ? 

ทุกขสัจย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแห่งอรหัตมรรค แก่พระ 
อรหันต์ทั้งหลาย ในอุปปาทขณะแห่งจิต สัตว์เหล่าใดชักได้เฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลำดับแห่งจิต 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 317 

ใด แก , สัตว์เหล่านั้น ในอุปปาทขณะแห่งจิตนั้น และสัตว์ที่กำลังเข้าถึงอสัญญสัตตภูมิแต่สมุทยสัจ 
จักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ ทุกขสัจย่อมเกิดขึ้นและสมุทยสัจก็จักเกิดขึ้นแก่สัตว์ 
เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงจตุโวการภูมิปัญจโวการภูมิ นอกนี้ในอุปปาทขณะแห่งจิตใน 
ปวัตติกาล. 

หรือว่า สมุทยสัจจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด ทุกขสัจย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น 
ในภูมินั้น. 

สมุทยสัจจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่จากจตุโวการภูมิ ปัญจ 
โวการภูมิ ในภังคขณะแห่งจิต ในปวัตติกาลในอุปปาทขณะแห่งมัคคจิตและผลจิต ในอรูปภูมิ 
แต่ทุกขสัจย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ สมุทยสัจจักเกิดขึ้นและทุกขสัจก็ย่อม 
เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงจตุโวการภูมิ ป้ญจโวการภูมิ ในอุปปาทขณะ 
แห่งจิต ในปวัตดึกาล. 

[๘๙๖] ทุกขสัจย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด มัคคสัจชักเกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น 
ในภูมินั้นหรือ? 

ทุกขสัจย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแห่งอรหัตมรรค แก , 

พระอรหันต์ทั้งหลาย ในอุปปาทขณะแห่งชิตและแก่ปุถุชนเหล่านั้น ผู้ซึ่งชักไม , ได้เฉพาะซึ่งมรรค 
ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในอุปปาทขณะแห่งจิต ในปวัตติกาลแก , สัตว์ซึ่งกำลังเข้าถึงอบายภูมิ อสัญญ 
สัตตภูมิ แต่มัคคสัจจักเกิดขึ้นสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม , สัตว์เหล่าใดชักได้เฉพาะซึ่งอรหัต 
มรรค ในลำดับแห่งจิตใด ทุกขสัจย่อมเกิดขึ้นและมัคคสัจก็ย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น 
ในอุปปาทขณะแห่งจิตนั้น และแก่สัตว์เหล่าอื่น ซึ่งชักได้เฉพาะซึ่งมรรค ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ใน 
อุปปาทขณะแห่งจิต ในปวัตติกาล. 

หรือว่า มัคคสัจจักเกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด ทุกขสัจย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น 
ณภูมีนน. 

สัตว์เหล่าใดจักได้เฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลำดับแห่งจิตใด มิคคสัจจักเกิดขึ้นแก่ 
สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ในภังคขณะแห่งชิตนั้นและแก , สัตว์เหล่าอื่นที่จักได้เฉพาะซึ่งมรรค ที่กำลัง 
จุติอยู่ ในภังคขณะแห่งชิต ในปวัตติกาล ในอุปปาทขณะแห่งมัคคจิตและผลจิต ในอรูปภูมิ 
แต่ทุกขสัจย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม , สัตว์เหล่าใดชักได้เฉพาะซึ่งอรหัตมรรค 
ในลำดับแห่งจิตใด มัคคสัจจักเกิดขึ้นและทุกขสัจย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ในอุปปาทขณะ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 318 

แห่งจิตนั้น และแก่สัตว์เหล่าอื่น ซึ่งชักได้เฉพาะซึ่งมรรค ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ ในอุปปาทขณะ 
แห่งจิต ในปวัตติกาล. 

[๘๙๗] สมุทยสัจย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด มัคคสัจชักเกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น 
ในภูมินั้นหรือ? 

สมุทยสัจย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น คือสัตว์ที่เกิดในอบายและปุถุชนที่ 
ชักไม , ได้เฉพาะซึ่งมรรค ในอุปปาทขณะแห่งตัณหา แต่มัคคสัจชักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น 
ก็หาไม่ สมุทยสัจย่อมเกิดขึ้นและมัคคสัจก็ขักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ที่ขักได้เฉพาะ 
ซึ่งมรรค ในอุปปาทขณะแห่งตัณหา. 

หรือว่า มัคคสัจชักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด สมุทยสัจย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น 

1 ":! ' 

ฌภูมน'น. 

สัตว์เหล่าใดชักได้เฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลำดับแห่งชิตใด มัคคสัจชักเกิดขึ้นแก , 

สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแห่งชิตนั้นและแก , สัตว์เหล่าอื่นที่ขักได้เฉพาะซึ่งมรรค 
ในภังคขณะแห่งตัณหา ในเมื่อตัณหาวิปปยุตตจิตเป็นไปอยู่ แต่สมุทยสัจย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ 
เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม , มัคคสัจชักเกิดขึ้นและสมุทยสัจก็ย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น 
ที่ชักได้เฉพาะซึ่งมรรค ในอุปปาทขณะแห่งตัณหา. 

[๘๙๘] ทุกขสัจย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใด สมุทยสัจชักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นหรือ? 

ทุกขสัจย่อมไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมดในภังคขณะแห่งจิต 
ในปวัตดึกาล ในอุปปาทขณะแห่งมัคคจิตและผลชิต ในอรูปภูมิ แต่สมุทยสัจชักไม่เกิดขึ้นแก่ 
สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ ทุกขสัจย่อมไม่เกิดขึ้น และสมุทยสัจก็ชักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น 
ในภังคขณะแห่งอรหัตมรรค แก่พระอรหันต์ทั้งหลาย ในภังคขณะแห่งชิต สัตว์เหล่าใดชักได้ 
เฉพาะซึ่งอรหัตมรรคในลำดับแห่งจิตใด แก่สัตว์เหล่านั้นในภังคขณะแห่งจิตนั้น ในอุปปาทขณะ 
แห่งมัคคชิตและผลชิต ในอรูปภูมิ. 

หรือว่า สมุทยสัจชักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด ทุกขสัจย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น. 

สมุทยสัจชักไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ในอุปปาทขณะแห่งอรหัตมรรคแก , พระอรหันต์ 
ทั้งหลาย ในอุปปาทขณะแห่งจิต สัตว์เหล่าใดชักได้เฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลำดับแห่งจิตใด 
แก , สัตว์เหล่านั้นในอุปปาทขณะแห่งชิตนั้น แต่ทุกขสัจย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นก็หาไม , 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 319 

สมุทยสัจจักไม่เกิดขึ้นและทุกขสัจก็ย่อมไม , เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ในภังคขณะแห่งอรหัตมรรค 
แก , พระอรหันต์ทั้งหลาย ในภิงคขณะแห่งจิต สัตว์เหล่าใดจักได้เฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลำดับ 
แห่งจิตใด แก , สัตว์เหล่านั้นในภังคขณะแห่งจิตนั้น ในอุปปาทขณะแห่งมัคคจิตและผลจิต 
ในอรูปภูมิ. 

[๘๙๙] ทุกขสัจย่อมไม , เกิดขึ้นแก , สัตว์ใด มัคคสัจจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นหรือ? 

สัตว์เหล่าใดจักได้เฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลำดับแห่งชิตใด ทุกขสัจย่อมไม่เกิดขึ้น 
แก , สัตว์เหล่านั้น ในภังคขณะแห่งจิตนั้น และแก่สัตว์เหล่าอื่นที่จักได้เฉพาะซึ่งมรรค ที่กำลังจุติอยู่ 
ในภิงคขณะแห่งจิต ในปวัตดึกาล ในอุปปาทขณะแห่งมิคคจิตและผลจิต ในอรูปภูมิ แต่มัคคสัจ 
จักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ ทุกขสัจย่อมไม่เกิดขึ้นและมัคคสัจก็จักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ 
เหล่านั้น ในภังคขณะแห่งอรหัตมรรค แก่พระอรหันต์ทั้งหลาย ในภังคขณะแห่งจิต และแก , 
ปุถุชนที่จักไม , ได้เฉพาะซึ่งมรรค ที่กำลังจุติอยู่ในภังคขณะแห่งจิต ในปวัตดึกาล ในอุปปาทขณะ 
แห่งมิคคจิตและผลจิต ในอรูปภูมิ. 

หรือว่า มัคคสัจชักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด ทุกขสัจย่อมไม , เกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น. 

มัคคสัจจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ในอุปปาทขณะแห่งอรหัตมรรคแก , พระอรหันต์ 
ทั้งหลาย ในอุปปาทขณะแห่งจิต และปุถุชนเหล่านั้น ที่ชักไม , ได้เฉพาะซึ่งมรรค ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ 
ในอุปปาทขณะแห่งจิต ในปวัตติกาล แต่ทุกขสัจย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ มัคคสัจ 
ชักไม่เกิดขึ้นและทุกขสัจก็ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ในภังคขณะแห่งอรหัตมรรค แก , 

พระอรหันต์ทั้งหลาย ในภังคขณะแห่งชิตและแก่ปุถุชนที่จักไม , ได้เฉพาะซึ่งมรรค ที่กำลังจุติอยู่ 
ในภังคขณะแห่งจิต ในปวัตติกาล ในอุปปาทขณะแห่งมิคคจิตและผลจิต ในอรูปภูมิ. 

[๙๐๐] สมุทยสัจย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใด มัคคสัจชักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์นั้นหรือ? 

สัตว์เหล่าใดจักได้เฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลำดับแห่งชิตใด สมุทยสัจย่อมไม่เกิดขึ้น 
แก , สัตว์เหล่านั้น ในอุปปาทขณะแห่งจิตนั้นและแก่สัตว์เหล่าอื่นที่ชักได้เฉพาะซึ่งมรรค ใน 
ภังคขณะแห่งตัณหา ในเมื่อตัณหาวิปปยุตตชิตเป็นไปอยู่ แก่ผู้'ที่เข้านิโรธ แก , อสัญญสัตว์ แต่ 
มัคคสัจชักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม , สมุทยสัจย่อมไม่เกิดขึ้นและมัคคสัจก็จักไม่เกิดขึ้น 
แก , สัตว์เหล่านั้น ผ้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค แก , พระอรหันต์ทั้งหลาย และแก่ปถชน 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 320 

ทั้งหลาย ที่ชักไม , ได้เฉพาะซึ่งมรรค ในภังคขณะแห่งตัณหา ในเมื่อตัณหาวิปปยุตตจิตเป็นไปอยู่ 
แก , ผู้ที่เข้านิโรธ แก , อสัญญสัตว์. 

หรือว่า มัคคสัจจักไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด สมุทยสัจย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น. 

มัคคสัจจักไม่เกิดขึ้นแก่ปุถุชนเหล่าทั้น ที่จักไม , ได้เฉพาะซึ่งมรรค ในอุปปาทขณะแห่ง 
ตัณหา แต่สมุทยสัจย่อมไม่เกิดขึ้นแก่ปุถุชนเหล่านั้นก็หาไม่ มัคคสัจจักไม , เกิดขึ้นและสมุทยสัจ 
ก็ย่อมไม , เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค แก่พระอรหันต์ทั้งหลาย 
และแก่ปุถุชนทั้งหลายที่จักไม , ได้เฉพาะซึ่งมรรค ในภังคขณะแห่งตัณหา ในเมื่อตัณหาวิปปยุตตจิต 
เป็นไปอยู่ แก , ผู้'ที่เข้านิโรธ แก , อสัญญสัตว์. 

[๙๐๑] ทุกขสัจย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมิใด ฯลฯ. 

[๙๐๒] ทุกขสัจย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด สมุทยสัจจักไม , เกิดขึ้นแก่ 
สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

ทุกขสัจย่อมไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติจากจตุโวการภูมิ ปัญจ 
โวการภูมิ ในภังคขณะแห่งจิต ในปวัตดึกาล ในอุปปาทขณะแห่งมัคคชิตและผลจิต ในอรูปภูมิ 
แต่สมุทยสัจจักไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ ทุกขสัจย่อมไม่เกิดขึ้น และสมุทยสัจ 
ก็จักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ในภังคขณะแห่งอรหัตมรรค แก , พระอรหันต์ทั้งหลาย 
ในภังคขณะแห่งจิต สัตว์เหล่าใดจักได้เฉพาะซึ่งอรหัตมรรคในลำดับแห่งจิตใด แก , สัตว์เหล่านั้น 
ในภังคขณะแห่งจิตนั้น ในอุปปาทขณะแห่งมัคคจิตและผลจิต ในอรูปภูมิ แก , สัตว์ที่กำลังจุติ 
จากอสัญญสัตตภูมิ. 

หรือว่า สมุทยสัจจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด ทุกขสัจย่อมไม , เกิดขึ้นแก , 

สัตว์นั้นในภูมินั้น 

สมุทยสัจจักไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแห่งอรหัตมรรค แก่ 
พระอรหันต์ทั้งหลาย ในอุปปาทขณะแห่งชิต สัตว์เหล่าใดจักได้เฉพาะซึ่งอรหัตมรรคในลำดับ 
แห่งจิตใด แก , สัตว์เหล่านั้น ในอุปปาทขณะแห่งจิตนั้น และสัตว์ที่กำลังเข้าถึงอสัญญสัตตภูมิ 
แต่ทุกขสัจย่อมไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ สมุทยสัจจักไม่เกิดขึ้น และทุกขสัจ 
ก็ย่อมไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ในภังคขณะแห่งอรหัตมรรค แก , พระอรหันต์ทั้งหลาย 
ในภังคขณะแห่งจิต สัตว์เหล่าใดจักได้เฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลำดับแห่งจิตใด แก , สัตว์เหล่านั้น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 321 
ในภังคขณะแห่งจิตนั้น ในอุปปาทขณะแห่งมัคคจิตและผลจิตในอรูปภูมิ แก , สัตว์ที่กำลังจุติจาก 
อสัญญสัตตภูมิ. 

[๙๐๓] ทุกขสัจย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด มัคคสัจจักไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์ 
นั้นในภูมินั้นหรือ? 

สัตว์เหล่าใดจักได้เฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลำดับแห่งชิตใด ทุกขสัจย่อมไม่เกิดขึ้นแก , 

สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ในภังคขณะแห่งจิตนั้นและแก , สัตว์เหล่าอื่นที่ชักได้เฉพาะซึ่งมรรค ที่ 
กำลังจุติอยู่ในภังคขณะแห่งจิต ในปวัตติกาล ในอุปปาทขณะแห่งมิคคจิตและผลจิตในอรูปภูมิ 
แต่มัคคสัจจักไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ ทุกขสัจย่อมไม่เกิดขึ้น และมิคคสัจก็ 
จักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ในภังคขณะแห่งอรหัตมรรค แก , พระอรหันต์ทั้งหลาย 
ในภังคขณะแห่งจิต แก่ปุถุชนที่จักไม , ได้เฉพาะซึ่งมรรค ที่กำลังจุติอยู่ ในภังคขณะแห่งจิต 
ในปวัตติกาล ในอุปปาทขณะแห่งมิคคจิตและผลจิต ในอรูปภูมิ แก , สัตว์ที่กำลังจุติจาก 
อสัญญสัตตภูมิ. 

หรือว่า มัคคสัจจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด ทุกขสัจย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น 





มัคคสัจจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแห่งอรหัตมรรค 
แก , พระอรหันต์ทั้งหลาย ในอุปปาทขณะแห่งจิต แก , ปุถุชนที่จักไม , ได้เฉพาะซึ่งมรรคที่กำลังเกิดขึ้น 
อยู่ ในอุปปาทขณะแห่งจิต ในปวัตติกาล แก่สัตว์ที่กำลังเข้าถึงอสัญญสัตตภูมิ แต่ทุกขสัจย่อม 
ไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ มัคคสัจจักไม่เกิดขึ้น และทุกขสัจย่อมไม , เกิดขึ้น 
ในภังคขณะแห่งอรหัตมรรค แก่พระอรหันต์ทั้งหลาย ในภังคขณะแห่งจิต แก่ปุถุชนที่จักไม , ได้ 
เฉพาะซึ่งมรรค ที่กำลังจุติอยู่ ในภังคขณะแห่งจิต ในปวัตติกาล ในอุปปาทขณะแห่งมิคคจิต 
และผลชิต ในอรูปภูมิ แก , สัตว์ที่กำลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิ. 

[๙๐๔] สมุทยสัจย่อมไม , เกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด มัคคสัจชักไม่เกิดขึ้นแก , 

สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

สัตว์เหล่าใดจักได้เฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลำดับแห่งชิตใด สมุทยสัจย่อมไม่เกิดขึ้น 
แก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแห่งจิตนั้น และแก่สัตว์เหล่าอื่นที่ชักได้เฉพาะซึ่ง 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 322 

อรหัตมรรค ในภังคขณะแห่งตัณหา ในเมื่อตัณหาวิปปยุตตจิตเป็นไปอยู่ แต่มัคคสัจจักไม่เกิดขึ้น 
แก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ สมุทยสัจย่อมไม่เกิดขึ้น และมัคคสัจก็จักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ 
เหล่านั้นในภูมินั้น ผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค แก , พระอรหันต์ทั้งหลาย และแก่ปุถุชน 
ที่จักไม , ได้เฉพาะซึ่งมรรค ในภังคขณะแห่งตัณหา ในเมื่อตัณหาวิปปยุตตจิตเป็นไปอยู่ แก , 

อสัญญสัตว์ทั้งหลาย. 

หรือว่า มัคคสัจจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด สมุทยสัจย่อมไม , เกิดขึ้นแก , สัตว์ 
นั้นในภูมินั้น? 

มัคคสัจจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ที่เป็นอาปายิกสัตว์ และแก่ปุถุชนที่จักไม่ 
ได้เฉพาะซึ่งมรรค ในอุปปาทขณะแห่งตัณหา แต่สมุทยสัจย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมิ 
นั้นก็หาไม , มัคคสัจจักไม่เกิดขึ้น และสมุทยสัจก็ย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ผู้มี 
ความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค แก , พระอรหันต์ทั้งหลาย และปุถุชนที่จักไม , ได้เฉพาะซึ่งมรรค 
ในภังคขณะแห่งตัณหา ในเมื่อตัณหาวิปปยุตตจิตเป็นไปอยู่ แก , อสัญญสัตว์'ทั้งหลาย. 

[๙๐๕] ทุกขสัจเคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใดในภูมิใด สมุทยสัจจักเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น 
ในภูมินั้นหรือ? 

ทุกขสัจเคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้น ผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค แก่พระ 
อรหันต์ทั้งหลาย สัตว์เหล่าใดจักได้เฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลำดับแห่งจิตใด แก , สัตว์เหล่านั้น 
ในอุปปาทขณะแห่งจิตนั้น แต่สมุทยสัจจักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ ทุกขสัจเคยเกิดขึ้น 
แล้ว และสมุทยสัจก็จักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น นอกนี้. 

หรือว่า สมุทยสัจจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด ทุกขสัจเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์นั้น? 

ถูกแล้ว. 

[๙๐๖] ทุกขสัจเคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใด มัคคสัจชักเกิดขึ้นแก , สัตว์นั้นหรือ? 

ทุกขสัจเคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้น ผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค แก่พระ 
อรหันต์ทั้งหลาย และแก่ปุถุชนที่ชักไม , ได้เฉพาะซึ่งมรรค แต่มัคคสัจจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น 
ก็หาไม , สัตว์เหล่าใดจักได้เฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลำดับแห่งจิตใด ทุกขสัจเคยเกิดขึ้นแล้ว 
และมัคคสัจก็จักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ในอุปปาทขณะแห่งจิตนั้น และแก่สัตว์เหล่าอื่น ที่จัก 
ได้เฉพาะซึ่งมรรค. 

หรือว่า มัคคสัจจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด ฯลฯ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 323 

ถูกแล้ว. 

[๙๐๗] สมุทยสัจเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด มัคคสัจจักเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นหรือ? 

สมุทยสัจเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้น ผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค แก่ 
พระอรหันต์ทั้งหลาย และแก่ปุถุชนที่จักไม , ได้เฉพาะซึ่งมรรค แต่มัคคสัจจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ 
เหล่านั้นก็หาไม่ สัตว์เหล่าใดจักได้เฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลำดับแห่งจิตใด และสัตว์เหล่าอื่น 
จักได้เฉพาะซึ่งอรหัตมรรค สมุทยสัจเคยเกิดขึ้นแล้ว และมัคคสัจก็จักเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น. 

หรือว่า มัคคสัจจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด ฯลฯ? 

[๙๐๘] ทุกขยสัจเคยเกิดขึ้นแล้วในภูมิใด ฯลฯ. 

[๙๐๙] ทุกขสัจเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใดในภูมิใด สมุทยสัจจักเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น 
ในภูมินั้นหรือ? 

ทุกขสัจเคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค 
แก , พระอรหันต์ทั้งหลาย สัตว์เหล่าใดจักได้เฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลำดับแห่งจิตใดแก , สัตว์ 
เหล่านั้น แก , อสัญญสัตว์ทั้งหลาย แต่สมุทยสัจชักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ 
ทุกขสัจเคยเกิดขึ้นแล้ว และสมุทยสัจก็จักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ผู้มีขันธ์ ๔ มีขันธ์ ๕ 
นอกนี้. 

หรือว่า สมุทยสัจจักเกิดขึนแก่สัตว์ใดในภูมิใด ทุกขสัจเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์นัน 
ในภูมินั้น? 

สมุทยสัจจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ที่กำลังเข้าถึงชั้นสุทธาวาส แต่ทุกขสัจ 
เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ สมุทยสัจชักเกิดขึ้น และทุกขสัจก็เคยเกิดขึ้น 
แล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ผู้มีขันธ์ ๔ มีขันธ์ ๕ นอกนี้. 

[๙๑๐] ทุกขสัจเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใดในภูมิใด มัคคสัจชักเกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น 
ในภูมินั้นหรือ? 

ทุกขสัจเคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค 
แก , พระอรหันต์ทั้งหลาย แก่ปุถุชนที่จักไม , ได้เฉพาะซึ่งมรรค แก , อาปายิกสัตว์ แก , อสัญญสัตว์ 
แต่มัคคสัจจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม , สัตว์เหล่าใดจักได้เฉพาะซึ่งอรหัตมรรค 
ในลำดับแห่งจิตใด ทุกขสัจเคยเกิดขึ้นแล้ว และมัคคสัจก็ชักเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น 
ในอุปปาทขณะแห่งจิตนั้น และแก่สัตว์เหล่าอื่นที่จักได้เฉพาะซึ่งมรรค. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 324 

หรือว่า มัคคสัจจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด ทุกขสัจเคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์นั้น 
ในภูมินั้น? 

มัคคสัจชักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงชั้นสุทธาวาส แต่ทุกขสัจ 
เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม , สัตว์เหล่าใดจักได้เฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ใน 
ลำดับแห่งจิตใด มัคคสัจชักเกิดขึ้น และทุกขสัจก็เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ใน 
อุปปาทขณะแห่งจิตนั้น และแก , สัตว์เหล่าอื่น ที่ชักได้เฉพาะซึ่งมรรค. 

[๙๑๑] สมุทยสัจเคยเกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด มัคคสัจชักเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น 
ในภูมินั้นหรือ? 

สมุทยสัจเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค 
แก , พระอรหันต์ทั้งหลาย และแก่ปุถุชนที่ชักไม , ได้เฉพาะซึ่งมรรค แก , อาปายิกสัตว์ แต่มิคคสัจชัก 
เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม , สัตว์เหล่าใดชักได้เฉพาะซึ่งอรหัตมรรคในลำดับแห่ง 
จิตใด สมุทยสัจเคยเกิดขึ้นแล้ว และมัคคสัจก็ชักเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ในอุปปาทขณะ 
แห่งจิตนั้น และแก , สัตว์เหล่าอื่น ที่ชักได้เฉพาะซึ่งมรรค. 

หรือว่า มัคคสัจชักเกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด สมุทยสัจเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์นั้น 
ในภูมินั้น? 

มัคคสัจชักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งอยู่ในชั้นสุทธาวาส ในเมื่อทุติยจิตเป็น 
ไปอยู่ แต่สมุทยสัจเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม , สัตว์เหล่าใดชักได้เฉพาะ 
ซึ่งอรหัตมรรคในลำดับแห่งจิตใด มัคคสัจชักเกิดขึ้น และสมุทยสัจก็เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ 
เหล่านั้นในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแห่งจิตนั้น และแก่สัตว์เหล่าอื่นที่ได้เฉพาะซึ่งมรรค. 

[๙๑๒] ทุกขสัจไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใด สมุทยสัจชักไม , เกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น 
หรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า สมุทยสัจชักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด ทุกขสัจไม , เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์นั้น? 

เคยเกิดขนแล้ว. 

[๙๑๓] ทุกขสัจไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด มัคคสัจชักไม , เกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น 
หรือ? 

ไม่มี. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 325 

หรือว่า มัคคสัจจักไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด ทุกขสัจไม , เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์นั้น? 

เคยเกิดขึ้นแล้ว. 

[๙๑๔] สมุทยสัจไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใด มัคคสัจจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น 
หรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า มัคคสัจจักไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด สมุทยสัจไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์นั้น? 

เคยเกิดขึ้นแล้ว. 

[๙๑๕] ทุกขสัจไม่เคยเกิดขึ้นแล้วในภูมิใด ฯลฯ. 

[๙๑๖] ทุกขสัจไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใดในภูมิใด สมุทยสัจจักไม่เกิดขึ้นแก่ 
สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

จักเกิดขึ้น. 

หรือว่า สมุทยสัจจักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด ทุกขสัจไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่ 
สัตว์นั้น ในภูมินั้น? 

เคยเกิดขึ้นแล้ว. 

[๙๑๗] ทุกขสัจไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใดในภูมิใด มัคคสัจชักไม่เกิดขึ้นแก่ 
สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

จักเกิดขึ้น. 

หรือว่า มัคคสัจจักไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด ทุกขสัจไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก , 

สัตว์นั้นในภูมินั้น? 

เคยเกิดขึ้นแล้ว. 

[๙๑๘] สมุทยสัจไม่เคยเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด มัคคสัจจักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ 
นั้นในภูมินั้นหรือ? 

สมุทยสัจไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งอยู่ในชั้นสุทธาวาส ในเมื่อ 
ทุติยจิตเป็นไปอยู่ แก่มัคคสัจชักไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ สมุทยสัจไม่เคย 
เกิดขึ้นแล้ว และมัคคสัจก็จักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 326 

หรือว่า มัคคสัจจักไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด สมุทยสัจไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่ 
สัตว์นั้นในภูมินั้น? 

มัคคสัจชักไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค 
แก , พระอรหันต์ทั้งหลาย และแก่ปุถุชนที่จักไม , ได้เฉพาะซึ่งมรรค แก , สัตว์ที่เกิดในอบาย แต่ 
สมุทยสัจไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ มัคคสัจจักไม่เกิดขึ้น และ 
สมุทยสัจก็จักไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์. 

อุปาทวาร จบ. 

นิโรธวาร 

[๙๑๙] ทุกขสัจของสัตว์ใดย่อมดับไป สมุทยสัจของสัตว์นั้นย่อมดับไปหรือ? 

ทุกขสัจของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด ในภังคขณะแห่งตัณหาวิปปยุตตจิต 
ในปวัตติกาล ย่อมดับไป แต่สมุทยสัจของสัตว์เหล่านั้นย่อมดับไปก็หาไม่ ทุกขสัจของสัตว์ 
เหล่านั้นย่อมดับไป และสมุทยสัจก็ย่อมดับไป ในภังคขณะแห่งตัณหา. 

หรือว่า สมุทยสัจของสัตว์ใดย่อมดับไป มัคคสัจของสัตว์นั้นย่อมดับไป? 

ถูกแล้ว. 

[๙๒๐] ทุกขสัจของสัตว์ใดย่อมดับไป มัคคสัจของสัตว์นั้นย่อมดับไปหรือ? 

ทุกขสัจของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด ในภังคขณะแห่งมัคควิปปยุตตชิต ใน 
ปวัตดึกาล ย่อมดับไป แต่มัคคสัจของสัตว์เหล่านั้นย่อมดับไปก็หาไม่ ทุกขสัจของสัตว์เหล่านั้น 
ย่อมดับไป และมัคคสัจก็ย่อมดับไป ในภังคขณะแห่งมรรค ในปัญจโวการภูมิ. 

หรือว่า มัคคสัจของสัตว์ใดย่อมดับไป ทุกขสัจของสัตว์นั้นย่อมดับไป? 

มัคคสัจของสัตว์เหล่านั้นย่อมดับไป ในภังคขณะแห่งมรรค ในอรูปภูมิ แต่ทุกขสัจ 
ของสัตว์เหล่านั้นย่อมดับไปก็หาไม่ มัคคสัจของสัตว์เหล่านั้นย่อมดับไปและทุกขสัจก็ย่อมดับไป 
ในภังคขณะแห่งมรรค ในปัญจโวการภูมิ. 

[๙๒๑] สมุทยสัจของสัตว์ใดย่อมดับไป มัคคสัจของสัตว์นั้นย่อมดับไปหรือ? 

หามิได้. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 327 

หรือว่า มัคคสัจของสัตว์ใดย่อมดับไป สมุทยสัจของสัตว์นั้นย่อมดับไป? 

หามิได้. 

[๙๒๒] ทุกขสัจในภูมิใดย่อมดับไป สมุทยสัจในภูมินั้นย่อมดับไปหรือ? 

ทุกขสัจในภูมินั้น คือ อสัญญสัตตภูมิ ย่อมดับไป ฯลฯ. 

คำที่กำหนดด้วยบทว่า ยตฺถ (ในภูมิใด) เป็นเช่นเดียวกัน ทั้งในอุปปาทวาร ทั้งใน 
นิโรธวาร ทั้งในอุปปาทนิโรธวาร. 

เหตุเครื่องกระทำให้ต่างกัน ย่อมไม , มี 

[๙๒๓] ทุกขสัจของสัตว์ใดในภูมิใด ย่อมดับไป ฯลฯ. 

แม้คำที่กำหนดด้วยบทว่า ยสฺส (ของสัตว์ใด) ยตุถ (ในภูมิใด) พึงให้พิสดารเช่น 
เดียวกัน. 

[๙๒๔] ทุกขสัจของสัตว์ใดในภูมิใด ย่อมไม่ดับไป สมุทยสัจของสัตว์นั้นย่อมไม่ 
ดับไปหรือ? , 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า สมุทยสัจของสัตว์ใดย่อมไม่ดับไป ทุกขสัจของสัตว์นั้นย่อมไม่ดับไป? 

สมุทยสัจของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด ในภังคขณะแห่งตัณหาวิปปยุตตจิต 
ในปวัตติกาล ย่อมไม่ดับไป แต่ทุกขสัจของสัตว์เหล่านั้นย่อมไม , ดับไปก็หาไม่ สมุทยสัจของ 
สัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังเกิดขึ้นอยู่ทั้งหมด ในอุปปาทขณะแห่งจิต ในปวัตติกาล ในกังค 1 ขณะ 
แห่งมัคคจิตและผลจิต ในอรูปภูมิ ย่อมไม่ดับไป และทุกขสัจก็ย่อมไม่ดับไป. 

[๙๒๕] ทุกขสัจของสัตว์ใด ย่อมไม่ดับไป มัคคสัจของสัตว์นั้นย่อมไม , ดับไป 
หรือ? 

ทุกขสัจของสัตว์เหล่านั้น ในภังคขณะแห่งมัคคจิตในอรูปภูมิ ย่อมไม่ดับไป แต่มิคคสัจ 
ของสัตว์เหล่านั้นย่อมไม่ดับไปก็หาไม , ทุกขสัจของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังเกิดขึ้นอยู่ทั้งหมด 
ในอุปปาทขณะแห่งจิต ในปวัตติกาล ในภังคขณะแห่งผลจิต ในอรูปภูมิ ย่อมไม่ดับไป และ 
มัคคสัจก็ย่อมไม่ดับไป. 

หรือว่า มัคคสัจของสัตว์ใดย่อมไม่ดับไป ทุกขสัจของสัตว์นั้นย่อมไม่ดับไป. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 328 

มัคคสัจของสัตว์เหล่านั้น ที่กำลังจุติอยู่ทั้งหมด ในภังคขณะแห่งมัคควิปปยุตตจิต ใน 
ปวัตติกาล ย่อมไม , ดับไป แต่ทุกขสัจของสัตว์เหล่านั้นย่อมไม่ดับไปก็หาไม่ มัคคสัจของสัตว์ 
เหล่านั้น ซึ่งกำลังเกิดขึ้นอยู่ทั้งหมด ในอุปปาทขณะแห่งจิต ปวัตดึกาล ในภังคขณะแห่งผลจิต 
ในอรูปภูมิ ย่อมไม่ดับไป และทุกขสัจก็ย่อมไม่ดับไป. 

[๙๒๖] สมุทยสัจของสัตว์ใดย่อมไม่ดับไป มัคคสัจของสัตว์นั้นย่อมไม , ดับไป 
หรือ? 

สมุทยสัจของสัตว์เหล่านั้น ในดังค'ขณะแห่งมิคคจิต ย่อมไม่ดับไป แต่มัคคสัจของ 
สัตว์เหล่านั้นย่อมไม่ดับไปก็หาไม่ สมุทยสัจของสัตว์เหล่านั้นทั้งหมด ในอุปปาทขณะแห่งจิต 
ในภังคขณะแห่งตัณหาวิปปยุตตชิต และมัคควิปปยุตตจิต ของผู้ที่เ 1 ข้านิโรธ ของอสัญญสัตว์ 
ย่อมไม่ดับไป และมัคคสัจก็ย่อมไม่ดับไป. 

หรือว่า มัคคสัจของสัตว์ใดย่อมไม่ดับไป สมุทยสัจของสัตว์นั้นย่อมไม่ดับไป? 

มัคคสัจของสัตว์เหล่านั้น ในภังคขณะแห่งตัณหาย่อมไม่ดับไป แต่สมุทยสัจของสัตว์ 
เหล่านั้นย่อมไม่ดับไปก็หาไม่ มัคคสัจของสัตว์เหล่านั้นทั้งหมด ในอุปปาทขณะแห่งจิต ใน 
ดังค'ขณะแห่งมิคควิปปยุตตจิต และตัณหาวิปปยุตตจิต ของผู้ที่เ 1 ข้านิโรธ ของอสัญญสัตว์ 
ย่อมไม่ดับไป และสมุทยสัจก็ย่อมไม่ดับไป. 

[๙๒๗] ทุกขสัจในภูมิใดย่อมไม่ดับไป ฯลฯ. 

[๙๒๘] ทุกขสัจของสัตว์ใดในภูมิใด ย่อมไม่ดับไป ฯลฯ. 

คำที่กำหนดด้วยบทว่า ยสฺส (ของสัตว์ใด) ยตฺถ (ในภูมิใด) ก็ดี เป็นเช่นเดียวกัน. 

อนึ่ง ไม่พึงกระทำคำว่า นิโรธสมาปนฺนานํ นี้แม้ในคำที่กำหนดด้วยบทว่า ยสฺส 
ยตฺถ. 

[๙๒๙] ทุกขสัจของสัตว์ใดเคยดับไปแล้ว สมุทยสัจของสัตว์นั้นเคยดับไปแล้ว 
หรือ? 

ถูกแล้ว. 

การปุจฉาที่เป็นอดีต ในอุปปาทวาร ทั้งเป็นอนุโลม ทั้งเป็นปัจจนียะ ท่านจำแนก 
ไว้แล้ว ฉันใด แม้ในนิโรธวาร ก็พึงจำแนก ฉันนั้น 

เหตุเครื่องกระทำให้ต่างกัน ไม่มี. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 329 

[๙๓๐] ทุกขสัจของสัตว์ใดจักดับไป สมุทยสัจของสัตว์นั้นชักดับไปหรือ? 

ทุกขสัจของสัตว์เหล่านั้น ผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค ของพระอรหันต์ทั้งหลาย 
สัตว์ใดชักได้เฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลำดับแห่งจิตใด ของสัตว์เหล่านั้นในอุปปาทขณะแห่งจิตนั้น 
ชักดับไป แต่สมุทยสัจของสัตว์เหล่านั้นชักดับไปก็หาไม่ ทุกขสัจของสัตว์เหล่านั้นนอกนี้ 
ชักดับไป และสมุทยสัจก็ชักดับไป. 

หรือว่า สมุทยสัจของสัตว์ใด. 

ถูกแล้ว. 

[๙๓๑] ทุกขสัจของสัตว์ใดชักดับไป มัคคสัจของสัตว์นั้นชักดับไปหรือ? 

ทุกขสัจของสัตว์เหล่านั้น ในภังคขณะแห่งอรหัตมรรค และของพระอรหันต์นั้งหลาย 
และของปุถุชนที่ชักไม , ได้เฉพาะซึ่งมรรคชักดับไป แต่มัคคสัจของสัตว์เหล่านั้นจักดับไปก็หาไม , 

ทุกขสัจของสัตว์เหล่านั้น ในอุปปาทขณะแห่งอรหัตมรรค สัตว์เหล่าใดชักได้เฉพาะซึ่งอรหัตมรรค 
ในลำดับแห่งจิตใด ของสัตว์เหล่านั้น และของสัตว์เหล่าอื่นที่ชักได้เฉพาะซึ่งมรรค ชักดับไป 
และมัคคสัจก็ชักดับไป. 

หรือว่า มัคคสัจของสัตว์ใด ฯลฯ? 

ถูกแล้ว. 

[๙๓๒] สมุทยสัจของสัตว์ใดชักดับไป มัคคสัจของสัตว์นั้นชักดับไปหรือ? 

สมุทยสัจของปุถุชนเหล่านั้น ที่ชักไม , ได้เฉพาะซึ่งมรรคชักดับไป แต่มัคคสัจของปุถุชน 
เหล่านั้นชักดับไปก็หาไม่ สัตว์เหล่าใดชักได้เฉพาะซึ่งมรรค สมุทยสัจของสัตว์เหล่านั้นชักดับไป 
และมัคคสัจก็ชักดับไป. 

หรือว่า มัคคสัจของสัตว์ใดชักดับไป สมุทยสัจของสัตว์นั้นชักดับไป? 

มัคคสัจของสัตว์เหล่านั้น ในอุปปาทขณะแห่งอรหัตมรรค สัตว์เหล่าใดชักได้เฉพาะ 
ซึ่งอรหัตมรรคในลำดับแห่งจิตใด ของสัตว์เหล่านั้น ชักดับไป แต่สมุทยสัจของสัตว์เหล่านั้น 
ชักดับไปก็หาไม , สัตว์เหล่าใดชักได้เฉพาะซึ่งมรรค มัคคสัจของสัตว์เหล่านั้นชักดับไป และ 
สมุทยสัจก็ชักดับไป. 

[๙๓๓] ทุกขสัจในภูมิใดชักดับไป ฯลฯ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 330 

[๙๓๔] ทุกขสัจของสัตว์ใดในภูมิใด จักดับไป สมุทยสัจของสัตว์นั้นในภูมินั้น 
ชักดับไปหรือ? 

ทุกขสัจของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค ของพระอรหันต์ 
ทั้งหลาย สัตว์เหล่าใดชักได้เฉพาะซึ่งอรหัตมรรคในลำดับแห่งจิตใด สัตว์เหล่านั้น และของ 
อสัญญสัตว์ทั้งหลายชักดับไป แต่สมุทยสัจของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นชักดับไปก็หาไม่ ทุกขสัจ 
ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ผู้มี 1 ขันธ์ ๔ มีขันธ์ ๕ นอกนี้ชักดับไป และสมุทยสัจก็ชักดับไป. 

คำที่กำหนดด้วยบทว่า ยสฺส (ของสัตว์) ยตฺถ (ในภูมิใด) ก็ดี คำที่กำหนดด้วยบทว่า 
ยสฺส (ของสัตว์ใด) ยตฺถ (ในภูมิใด) ก็ดี เหมือนกัน. 

[๙๓๕] ทุกขสัจของสัตว์ใด ชักไม่ดับไป สมุทยสัจของสัตว์นั้น ชักไม่ดับไป 
หรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า สมุทยสัจของสัตว์ใด ชักไม่ดับไป ทุกขสัจของสัตว์นั้น ชักไม่ดับไป? 

สมุทยสัจของสัตว์เหล่านั้น ผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค ของพระอรหันต์ 
ทั้งหลาย สัตว์เหล่าใดชักได้เฉพาะซึ่งอรหัตมรรคในลำดับแห่งชิตใดของสัตว์เหล่านั้น ชักไม่ดับไป 
แต่ทุกขสัจของสัตว์เหล่านั้นชักไม่ดับไปก็หาไม , สมุทยสัจของสัตว์เหล่านั้นชักไม , ดับไป และ 
ทุกขสัจก็ชักไม่ดับไป ในภังคขณะแห่งปัจฉิมจิต. 

[๙๓๖] ทุกขสัจของสัตว์ใด ชักไม , ดับไป มัคคสัจของสัตว์นั้น ชักไม่ดับไปหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า มัคคสัจของสัตว์ใด ชักไม , ดับไป ทุกขสัจของสัตว์นั้น ชักไม่ดับไป? 

มัคคสัจของสัตว์เหล่านั้น ในภังคขณะแห่งอรหัตมรรค และของพระอรหันต์ทั้งหลาย 
และของปุถุชนทั้งหลาย ที่ชักไม , ได้เฉพาะซึ่งมรรค ชักไม่ดับไป แต่ทุกขสัจของสัตว์เหล่านั้น 
ชักไม่ดับไปก็หาไม่ มัคคสัจของสัตว์เหล่านั้น ชักไม่ดับไป และทุกขสัจก็ชักไม่ดับไป 
ในภังคขณะแห่งปัจฉิมจิต. 

[๙๓๗] สมุทยสัจของสัตว์ใด ชักไม , ดับไป มัคคสัจของสัตว์นั้น ชักไม่ดับไป 
หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 331 

สมุทยสัจของสัตว์เหล่านั้น ในอุปปาทขณะแห่งอรหัตมรรค สัตว์เหล่าใดจักได้เฉพาะ 
ซึ่งอรหัตมรรค ในลำดับแห่งจิตใด ของสัตว์เหล่านั้น ชักไม , ดับไป แต่มัคคสัจของสัตว์เหล่านั้น 
จักไม่ดับไปก็หาไม่ สมุทยสัจ 1 ของสัตว์เหล่านั้น ในภังคขณะแห่งอรหัตมรรค และของ 
พระอรหันต์ทั้งหลาย ชักไม , ดับไป มัคคสัจก็ชักไม , ดับไป. 

หรือว่า มัคคสัจของสัตว์ใด ชักไม , ดับไป สมุทยสัจของสัตว์นั้น ชักไม , ดับไป? 

มัคคสัจของสัตว์เหล่านั้น คือปุถุชนที่ชักไม , ได้เฉพาะซึ่งมรรคชักไม , ดับไป แต่สมุทยสัจ 
ของสัตว์เหล่านั้นชักไม่ดับไปก็หาไม่ มัคคสัจของสัตว์เหล่านั้น ในภังคขณะแห่งอรหัตมรรค 
และของพระอรหันต์ทั้งหลาย ชักไม่ดับไป และสมุทยสัจก็ชักไม , ดับไป. 

[๙๓๘] ทุกขสัจในภูมิใด ชักไม่ดับไป ฯลฯ. 

[๙๓๙] ทุกขสัจของสัตว์ใดในภูมิใด ชักไม่ดับไป สมุทยสัจของสัตว์นั้นในภูมินั้น 
ชักไม่ดับไปหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า สมุทยสัจของสัตว์ใดในภูมิใด ชักไม่ดับไป ทุกขสัจของสัตว์นั้นในภูมินั้น 
ชักไม่ดับไป. , 

สมุทยสัจของสัตว์เหล่านั้น ผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค ของพระอรหันต์ทั้งหลาย 
และสัตว์เหล่าใดชักได้เฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลำดับแห่งจิตใด ของสัตว์เหล่านั้น และ 
อสัญญสัตว์ทั้งหลาย ชักไม่ดับไป แต่ทุกขสัจของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นไม่ดับไปก็หาไม , สมุทยสัจ 
ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ชักไม่ดับไป และทุกขสัจก็ชักไม่ดับไป ในภังคขณะแห่งปัจฉิมจิต. 

[๙๔๐] ทุกขสัจของสัตว์ใดในภูมิใด ชักไม่ดับไป มัคคสัจของสัตว์นั้นในภูมินั้น 
ชักไม่ดับไปหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า มัคคสัจของสัตว์ใดในภูมิใด ชักไม่ดับไป ทุกขสัจของสัตว์นั้นในภูมินั้น 
ชักไม่ดับไป? 

มัคคสัจของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ในภังคขณะแห่งอรหัตมรรค และของพระอรหันต์ 
ทั้งหลาย และของปุถุชนที่ชักไม , ได้เฉพาะซึ่งมรรค ของอาปายิกสัตว์และอสัญญสัตว์ทั้งหลาย 
ชักไม่ดับไป แต่ทุกขสัจของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นชักไม่ดับไปก็หาไม่ มัคคสัจของสัตว์เหล่านั้น 
ในภูมินั้น ชักไม่ดับไป และทุกขสัจก็ชักไม่ดับไป ในภังคขณะแห่งปัจฉิมจิต. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 332 

[๙๔๑] สมุทยสัจของสัตว์ใดในภูมิใด จักไม่ดับไป มัคคสัจของสัตว์นั้นในภูมินั้น 
จักไม่ดับไปหรือ? 

สมุทยสัจของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแห่งอรหัตมรรค สัตว์เหล่าใด 
จักได้เฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลำดับแห่งจิตใด ของสัตว์เหล่านั้น จักไม่ดับไป แต่มิคคสัจ 
ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น จักไม่ดับไปก็หาไม่ สมุทยสัจของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ใน 
ภังคขณะแห่งอรหัตมรรค และของพระอรหันต์ทั้งหลาย ของอสัญญสัตว์ จักไม , ดับไป และ 
มัคคสัจก็ชักไม่ดับไป. 

หรือว่า มัคคสัจของสัตว์ใดในภูมิใด ชักไม่ดับไป สมุทยสัจของสัตว์นั้นในภูมินั้น 
ชักไม่ดับไป? 

มัคคสัจของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอาปายิกสัตว์ และของปุถุชนที่ชักไม , ได้เฉพาะ 
ซึ่งมรรค จักไม่ดับไป แต่สมุทยสัจของสัตว์เหล่านั้นชักไม่ดับไปก็หาไม่ มัคคสัจของสัตว์เหล่านั้น 
ในภูมินั้น ในภังคขณะแห่งอรหัตมรรค และของพระอรหันต์ทั้งหลาย และอสัญญสัตว์ 
จักไม่ดับไป และสมุทยสัจก็จักไม่ดับไป. 

[๙๔๒] ทุกขสัจของสัตว์ใด ย่อมดับไป สมุทยสัจของสัตว์นั้น เคยดับไปแล้วหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า สมุทยสัจของสัตว์ใด เคยดับไปแล้ว ทุกขสัจของสัตว์นั้นย่อมดับไป. 

สมุทยสัจของสัตว์เหล่านั้น ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ทั้งหมด ในอุปปาทขณะแห่งจิต ใน 
ปวัตติกาล ในภังคขณะแห่งมิคคจิตและผลจิต ในอรูปภูมิ เคยดับไปแล้ว แต่ทุกขสัจของ 
สัตว์เหล่านั้นย่อมดับไปก็หาไม , สมุทยสัจของสัตว์เหล่านั้นที่กำลังจุติอยู่ทั้งหมด ในกังค 1 ขณะ 
แห่งจิตในปวัตติกาล เคยดับไปแล้ว และทุกขสัจก็ย่อมดับไป. 

[๙๔๓] ทุกขสัจของสัตว์ใด ย่อมดับไป มัคคสัจของสัตว์นั้น เคยดับไปแล้วหรือ? 

ทุกขสัจของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งยังมิได้ตรัสรู้ ที่กำลังจุติอยู่ในภังคขณะแห่งจิต ใน 
ปวัตดึกาล ย่อมดับไป แต่มัคคสัจของสัตว์เหล่านั้นเคยดับไปแล้วก็หาไม่ ทุกขสัจของสัตว์ 
เหล่านั้น ซึ่งได้ตรัสรู้แล้ว ที่กำลังจุติอยู่ ในภังคขณะแห่งจิตในปวัตติกาล ย่อมดับไป และ 
มัคคสัจก็เคยดับไปแล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 333 

หรือว่า มัคคสัจของสัตว์ใด เคยดับไปแล้ว ทุกขสัจของสัตว์นั้นย่อมดับไป? 

มัคคสัจของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งได้ตรัสรู้แล้ว ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในอุปปาทขณะแห่งจิต 
ในปวัตติกาล ในภังคขณะแห่งมัคคจิตและผลชิต ในอรูปภูมิ เคยดับไปแล้ว แต่ทุกขสัจของ 
สัตว์เหล่านั้นย่อมดับไปก็หาไม่ มัคคสัจของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งได้ตรัสรู้แล้วที่กำลังจุติอยู่ ใน 
ภงคขณะแห่งจิต ในปวัตติกาล เคยดับไปแล้ว และทุกขสัจก็ย่อมดับไป. 

[๙๔๔] สมุทยสัจของสัตว์ใด ย่อมดับไป มัคคสัจของสัตว์นั้น เคยดับไปแล้ว 
หรือ? 

สมุทยสัจของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งยังไม , ได้ตรัสรู้ ในภังคขณะแห่งตัณหา ย่อมดับไป 
แต่มัคคสัจของสัตว์เหล่านั้นเคยดับไปแล้วก็หาไม , สมุทยสัจของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งได้ตรัสรู้แล้ว 
ในภังคขณะแห่งตัณหา ย่อมดับไป และมัคคสัจก็เคยดับไปแล้ว. 

หรือว่า มัคคสัจของสัตว์ใด เคยดับไปแล้ว สมุทยสัจของสัตว์นั้น ย่อมดับไป? 

มัคคสัจของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งได้ตรัสรู้แล้ว ในอุปปาทขณะแห่งตัณหา ในเมื่อตัณหา 
วิปปยุตตจิตเป็นไปอยู่ และผู้ซึ่งเข้านิโรธเคยดับไปแล้ว แต่สมุทยสัจของสัตว์เหล่านั้นย่อมดับไป 
ก็หาไม่ มัคคสัจของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งได้ตรัสรู้แล้ว ในภังคขณะแห่งตัณหาเคยสับไปแล้ว และ 
สมุทยสัจก็ย่อมดับไป. 

[๙๔๕] ทุกขสัจในภูมิใด ย่อมดับไป ฯลฯ. 

[๙๔๖] ทุกขสัจของสัตว์ใดในภูมิใด ย่อมดับไป สมุทยสัจของสัตว์นั้นในภูมินั้น 
เคยดับไปแล้วหรือ? 

ทุกขสัจของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งอยู่ในชั้นสุทธาวาส ในภังคขณะแห่งอุปปัตติจิต 
ที่กำลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิ ย่อมดับไป แต่สมุทยสัจของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับไปแล้ว 
ก็หาไม่ ทุกขสัจของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น นอกนี้ซึ่งกำลังจุติอยู่จากจตุโวการภูมิ จากปัญจ 
โวการภูมิ ในภังคขณะแห่งชิต ในปวัตติกาล ย่อมดับไป และสมุทยสัจก็เคยดับไปแล้ว. 

หรือว่า สมุทยสัจของสัตว์ใดในภูมิใด เคยดับไปแล้ว ทุกขสัจของสัตว์นั้นใน 
ภูมินั้นย่อมดับไป? 

สมุทยสัจของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงจตุโวการภูมิ ปัญจโวการภูมิ ใน 
อุปปาทขณะแห่งจิต ในปวัตดึกาล ในภังคขณะแห่งมัคคจิตและผลจิต ในอรูปภูมิ เคยดับไป 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 334 

แล้ว แต่ทุกขสัจของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ย่อมดับไปก็หาไม่ สมุทยสัจของสัตว์เหล่านั้นใน 
ภูมินั้น ที่กำลังจุติจากจตุโวการภูมิ จากปัญจโวการภูมิ เคยดับไปแล้ว ในภังคขณะแห่งจิต 
ในปวัตติกาล และทุกขสัจก็ย่อมดับไป. 

[๙๔๗] ทุกขสัจของสัตว์ใดในภูมิใด ย่อมดับไป มัคคสัจของสัตว์นั้นในภูมินั้น 
เคยดับไปแล้วหรือ? 

ทุกขสัจของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งอยู่ในชั้นสุทธาวาส ในภังคขณะแห่งอุปัตติจิต 
ซึ่งเป็นสัตว์ที่ยังไม , ได้ตรัสรู้ ที่กำลังจุติอยู่ ในภังคขณะแห่งจิต ในปวัตติกาล ซึ่งเป็นสัตว์ที่กำลัง 
จุติจากอสัญญสัตตภูมิ ย่อมดับไป แต่มัคคสัจของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น เคยดับไปแล้วก็หาไม่ 
ทุกขสัจของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งได้ตรัสรู้แล้ว ที่กำลังจุติอยู่ ในภังคขณะแห่งจิต ใน 
ปวัตติกาล ย่อมดับไป และมัคคสัจก็เคยดับไปแล้ว. 

หรือว่า มัคคสัจของสัตว์ใดในภูมิใด เคยดับไปแล้ว ทุกขสัจของสัตว์นั้นในภูมินั้น 
ย่อมดับไป? 

มัคคสัจของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งได้ตรัสรู้แล้ว ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ ในอุปปาท 
ขณะแห่งจิต ในปวัตดึกาล ในภังคขณะแห่งมิคคจิตและผลจิต ในอรูปภูมิ เคยดับไปแล้ว 
แต่ทุกขสัจของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ย่อมดับไปก็หาไม่ มัคคสัจของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น 
ซึ่งได้ตรัสรู้แล้ว ที่กำลังจุติอยู่ ในภังคขณะแห่งจิต ในปวัตติกาลเคยดับไปแล้ว และทุกขสัจ 
ก็ย่อมดับไป. 

[๙๔๘] สมุทยสัจของสัตว์ใดในภูมิใด ย่อมดับไป มัคคสัจของสัตว์นั้นในภูมินั้น 
เคยดับไปแล้วหรือ? 

สมุทยสัจของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ผู้ย้งไม , ได้ตรัสรู้ ในภังคขณะแห่งตัณหา ย่อมดับ 
ไป แต่มัคคสัจของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น เคยดับไปแล้วก็หาไม่ สมุทยสัจของสัตว์เหล่านั้น 
ในภูมินั้น ซึ่งได้ตรัสรู้แล้ว ในภังคขณะแห่งตัณหา ย่อมดับไป และมัคคสัจก็เคยลับไปแล้ว. 

หรือว่า มัคคสัจของสัตว์ใดในภูมิใด เคยดับไปแล้ว สมุทยสัจของสัตว์นั้นใน 
ภูมินั้นย่อมดับไป? 

มัคคสัจของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งตรัสรู้แล้ว ในอุปปาทขณะแห่งตัณหา ในเมื่อ 
ตัณหาวิปปยุตตจิตเป็นไปอยู่ เคยดับไปแล้ว แต่สมุทยสัจของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ย่อมดับไป 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 335 

ก็หาไม่ มัคคสัจของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งได้ตรัสรู้แล้ว ในภังคขณะแห่งตัณหาเคยดับไป 
แล้ว และสมุทยสัจก็ย่อมดับไป. 

[๙๔๙] ทุกขสัจของสัตว์ใด ย่อมไม่ดับไป สมุทยสัจของสัตว์นั้นไม่เคยดับไป 
แล้วหรือ? 

เคยดับไปแล้ว. 

หรือว่า สมุทยสัจของสัตว์ใด ไม่เคยดับไปแล้ว ทุกขสัจของสัตว์นั้นย่อม ไม่ดับไป. 

ไม่มี. 

[๙๕๐] ทุกขสัจของสัตว์ใด ย่อมไม่ดับไป มัคคสัจของสัตว์นั้นไม , เคยดับไปหรือ? 

ทุกขสัจของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งได้ตรัสรู้แล้ว ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในอุปปาทขณะแห่งจิต 
ในปวัตติกาล ในภังคขณะแห่งมัคคจิตและผลชิต ในอรูปภูมิ ย่อมไม่ดับไป แต่มัคคสัจของ 
สัตว์เหล่านั้น ไม่เคยดับไปแล้วก็หาไม่ ทุกขสัจของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งยังไม , ได้ตรัสรู้ ที่กำลัง 
เกิดขึ้นอยู่ในอุปปาทขณะแห่งจิต ในปวัตดึกาล ย่อมไม่ดับไป และมัคคสัจก็ไม่เคยดับไปแล้ว. 

หรือว่า มัคคสัจของสัตว์ใด ไม่เคยดับไปแล้ว ทุกขสัจของสัตว์นั้นย่อมไม่ 
ดับไป? 

มัคคสัจของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งยังไม , ได้ตรัสรู้ ที่กำลังจุติอยู่ในภังคขณะแห่งจิต ใน 
ปวัตดึกาล ไม่เคยดับไปแล้ว แต่ทุกขสัจของสัตว์เหล่านั้นย่อมไม , ดับไปก็หาไม่ มัคคสัจของ 
สัตว์เหล่านั้น ซึ่งยังไม , ได้ตรัสรู้ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ ในอุปปาทขณะแห่งจิต ในปวัตดึกาลไม่ 
เคยดับไปแล้ว และทุกขสัจก็ย่อมไม่ดับไป. 

[๙๕๑] สมุทยสัจของสัตว์ใด ย่อมไม่ดับไป มัคคสัจของสัตว์นั้น ไม่เคยดับไป 
แล้วหรือ? 

สมุทยสัจของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งได้ตรัสรู้แล้ว ที่เข้านิโรธ ในอุปปาทขณะแห่งตัณหา 
ในเมื่อตัณหาวิปปยุตตจิตเป็นไปอยู่ ย่อมไม่ดับไป แต่มัคคสัจของสัตว์เหล่านั้น ไม่เคยดับไป 
แล้วก็หาไม่ สมุทยสัจของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งยังไม , ได้ตรัสรู้ในอุปปาทขณะแห่งตัณหา ในเมื่อ 
ตัณหาวิปปยุตตจิตเป็นไปอยู่ ย่อมไม , ดับไป และมัคคสัจก็ไม่เคยดับไปแล้ว. 

หรือว่า มัคคสัจของสัตว์ใด ไม่เคยดับไปแล้ว สมุทยสัจของสัตว์นั้นย่อมไม่ดับไป? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 336 

มัคคสัจของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งยังมิได้ตรัสรู้ ในภังคขณะแห่งตัณหา ไม่เคยดับไปแล้ว 
แต่สมุทยของสัตว์เหล่านั้น ย่อมไม , ดับไปก็หาไม่ มัคคสัจของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งยังไม , ได้ตรัสรู้ 
ในอุปปาทขณะแห่งตัณหา ในเมื่อตัณหาวิปปยุตตจิตเป็นไปอยู่ ของอสัญญสัตว์ 
ไม่เคยดับไปแล้ว และสมุทยสัจก็ย่อมไม , ดับไป. 

[๙๕๒] ทุกขสัจในภูมิใดย่อมไม่ดับไป ฯลฯ. 

[๙๕๓] ทุกขสัจของสัตว์ใดในภูมิใด ย่อมไม่ดับไป สมุทยสัจของสัตว์นั้นใน 
ภูมินั้นไม่เคยดับไปแล้วหรือ? 

ทุกขสัจของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงจตุโวการภูมิ ป้ญจโวการภูมิ ใน 
อุปปาทขณะแห่งจิต ในปวัตติกาล ในภังคขณะแห่งมรรคจิตและผลจิต ในอรูปภูมิ ย่อมไม่ 
ดับไป แต่สมุทยสัจของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งอยู่ในชั้นสุทธาวาส ในอุปปาทขณะแห่ง 
อุปปัตติจิต และสัตว์ซึ่งเข้าถึงอสัญญสัตตภูมิ ย่อมไม่ดับไป และสมุทยสัจก็ไม่เคยดับไปแล้ว. 

หรือว่า สมุทยสัจของสัตว์ใดในภูมิใดไม่เคยดับไปแล้ว ทุกขสัจของสัตว์นั้นใน 
ภูมินั้นย่อมไม่ดับไป? 

สมุทยสัจของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งอยู่ในชั้นสุทธาวาส ในภังคขณะแห่งอุปัตติชิต 
และสัตว์ 1 ซึ่งกำลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิ ไม่เคยดับไปแล้ว แต่ทุกขสัจของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น 
ย่อมไม่ดับไปก็หาไม่ สมุทยสัจของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งอยู่ในชั้นสุทธาวาส ในอุปปาทขณะ 
แห่งอุปปัตติชิต และสัตว์ซึ่งกำลังเข้าถึงอสัญญสัตตภูมิ ไม่เคยดับไปแล้ว และทุกขสัจก็ย่อมไม , 

ดับไป. 

[๙๕๔] ทุกขสัจของสัตว์ใดในภูมิใด ย่อมไม่ดับไป มัคคสัจของสัตว์นั้นในภูมินั้น 
ไม่เคยดับไปแล้วหรือ? 

ทุกขสัจของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งได้ตรัสรู้แล้ว ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ ในอุปปาทขณะ 
แห่งจิต ในปวัตดึกาล ในภังคขณะแห่งมรรคจิตและผลชิต ในอรูปภูมิ ย่อมไม่ดับไป แต่ 
มัคคสัจของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ไม , เคยดับไปแล้วก็หาไม่ ทุกขสัจของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น 
ซึ่งอยู่ในชั้นสุทธาวาส ในอุปปาทขณะแห่งอุปัตติชิต ของสัตว์ซึ่งยังไม , ได้ตรัสรู้ ที่กำลังเกิดขึ้น 
อยู่ ในอุปปาทขณะแห่งจิต ในปวัตติกาล ของสัตว์ซึ่งกำลังเข้าถึงอสัญญสัตตภูมิ ย่อมไม่ดับไป 
และ มัคคสัจก็ไม่เคยดับไปแล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 337 

หรือว่า มัคคสัจของสัตว์ใดในภูมิใด ไม่เคยดับไปแล้ว ทุกขสัจของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น ย่อมไม่ดับไป. 

มัคคสัจของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งอยู่ในชั้นสุทธาวาส ในภังคขณะแห่งอุปปัตติจิต 
ของสัตว์ซึ่งยังไม , ได้ตรัสรู้ ที่กำลังจุติอยู่ ในภังคขณะแห่งจิต ในปวัตติกาล ของสัตว์ซึ่งกำลัง 
จุติจากอสัญญสัตตภูมิ ไม , เคยดับไปแล้ว แต่ทุกขสัจของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ย่อมไม , ดับไป 
ก็หาไม่ มัคคสัจของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งอยู่ในชั้นสุทธาวาส ของสัตว์ซึ่งยังไม , ได้ตรัสรู้ 
ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ ในอุปปาทขณะแห่งจิต ในปวัตติกาล ของสัตว์ซึ่งกำลังเข้าถึงอสัญญสัตตภูมิ 
ไม่เคยดับไปแล้ว และทุกขสัจก็ย่อมไม่ดับไป. 

[๙๕๕] สมุทยสัจของสัตว์ใดในภูมิใด ย่อมไม่ดับไป มัคคสัจของสัตว์นั้นในภูมิ 
นั้น ไม , เคยดับไปแล้วหรือ? 

สมุทยสัจของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งได้ตรัสรู้แล้ว ในอุปปาทขณะแห่งตัณหา ใน 
เมื่อตัณหาวิปปยุตตชิตเป็นไปอยู่ ย่อมไม่ดับไป แต่มัคคสัจของสัตว์เหล่านั้น ไม , เคยดับไปแล้ว 
ก็หาไม่ สมุทยสัจของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งอยู่ในชั้นสุทธาวาส ในเมื่อทุติยจิตเป็นไปอยู่ 
ของสัตว์ซึ่งยังไม , ได้ตรัสรู้ ในอุปปาทขณะแห่งตัณหา ในเมื่อตัณหาวิปปยุตตชิตเป็นไปอยู่ ของ 
อสัญญสัตว์ทั้งหลาย ย่อมไม่ดับไป และมัคคสัจก็ไม่เคยลับไปแล้ว. 

หรือว่า มัคคสัจของสัตว์ใดในภูมิใด ไม่เคยดับไปแล้ว สมุทยสัจของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น ย่อมไม่ดับไป? 

มัคคสัจของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งยังไม , ได้ตรัสรู้ ในภังคขณะแห่งตัณหา ไม , เคย 
ดับไปแล้ว แต่สมุทยสัจของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ย่อมไม , ดับไปก็หาไม่ มัคคสัจ'ของสัตว์ 
เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งอยู่ในชั้นสุทธาวาส ในเมื่อทุติยชิตเป็นไปอยู่ ของสัตว์ซึ่งยังไม , ได้ตรัสรู้ 
ในเมื่ออุปปาทขณะแห่งตัณหา ในเมื่อตัณหาวิปปยุตตชิตเป็นไปอยู่ ของอสัญญสัตว์ทั้งหลาย 
ไม่เคยดับไปแล้ว และสมุทยสัจก็ย่อมไม , ดับไป. 

[๙๕๖] ทุกขสัจของสัตว์ใดย่อมดับไป สมุทยสัจของสัตว์นั้นจักดับไปหรือ? 

ทุกขสัจของสัตว์เหล่านั้น ในภังคขณะแห่งอรหัตมรรค ของพระอรหันต์ทั้งหลาย ใน 
กังค 1 ขณะแห่งชิต สัตว์เหล่าใดชักได้เฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลำดับแห่งชิตใด ของสัตว์เหล่านั้น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 338 

ในภังคขณะแห่งจิตนั้นย่อมดับไป แต่สมุทยสัจของสัตว์เหล่านั้นจักดับไปก็หาไม , ทุกขสัจของ 
สัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ นอกนี้ในภังคขณะแห่งจิต ในปวัตติกาล ย่อมดับไป และ 
สมุทยสัจก็จักดับไป. 

หรือว่า สมุทยสัจของสัตว์ใดจักดับไป ทุกขสัจของสัตว์นั้นย่อมดับไป? 

สมุทยสัจของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังเกิดขึ้นอยู่ทั้งหมด ในอุปปาทขณะแห่งจิต ใน 
ปวัตดึกาล ในภังคขณะแห่งมัคคชิตและผลจิต ในอรูปภูมิ ชักดับไป แต่ทุกขสัจของสัตว์ 
เหล่านั้นย่อมดับไปก็หาไม่ สมุทยสัจของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด ในภังคขณะแห่ง 
จิต ในปวัตติกาล ชักดับไป และทุกขสัจก็ย่อมดับไป. 

[๙๕๗] ทุกขสัจของสัตว์ใดย่อมดับไป มัคคสัจของสัตว์นั้นชักดับไปหรือ? 

ทุกขสัจของสัตว์เหล่านั้น ในภังคขณะแห่งอรหัตมรรค ของพระอรหันต์ทั้งหลาย ใน 
ดังค'ขณะแห่งจิต และของปุถุชนซึ่งจะไม , ได้เฉพาะซึ่งมรรคที่กำลังจุติอยู่ ในภังคขณะแห่งจิต ใน 
ปวัตติกาล ย่อมไม , ดับไป แต่มัคคสัจของสัตว์เหล่านั้นชักดับไปก็หาไม , สัตว์เหล่าใดชักได้เฉพาะ 
ซึ่งอรหัตมรรค ในลำดับแห่งจิตใด ทุกขสัจของสัตว์เหล่านั้น ในภังคขณะแห่งจิตนั้น และของ 
สัตว์เหล่าอื่นที่ชักได้เฉพาะซึ่งมรรค ที่กำลังจุติอยู่ ในภังคขณะแห่งจิต ในปวัตติกาล ย่อมดับไป 
และมัคคสัจก็ชักดับไป. 

หรือว่า มัคคสัจของสัตว์ใดชักดับไป ทุกขสัจของสัตว์นั้นย่อมดับไป? 

มัคคสัจของสัตว์เหล่านั้น ในอุปปาทขณะแห่งอรหัตมรรค สัตว์เหล่าใดชักได้เฉพาะซึ่ง 
อรหัตมรรค ในลำดับแห่งจิตใด ของสัตว์เหล่านั้น ในอุปปาทขณะแห่งจิตนั้น และของสัตว์ 
เหล่าอื่น ซึ่งชักได้เฉพาะซึ่งมรรค ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ ในอุปปาทขณะแห่งจิต ในปวัตติกาล ใน 
ในภังคขณะแห่งมรรคจิตและผลจิต ในอรูปภูมิ ชักดับไป แต่ทุกขสัจของสัตว์เหล่านั้น ย่อม 
ดับไปก็หาไม , สัตว์เหล่าใดชักได้เฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลำดับแห่งชิตใด มัคคสัจของสัตว์ 
เหล่านั้น ในภังคขณะแห่งจิตนั้น และของสัตว์เหล่าอื่นซึ่งชักได้เฉพาะซึ่งมรรค ที่กำลังจุติอยู่ 
ในภังคขณะแห่งจิต ในปวัตติกาล ชักดับไป และทุกขสัจก็ย่อมดับไป. 

[๙๕๘] สมุทยสัจของสัตว์ใดย่อมดับไป มัคคสัจของสัตว์นั้นชักดับไปหรือ? 

ปุถุชนเหล่าใดชักได้เฉพาะซึ่งมรรค สมุทยสัจของปุถุชนเหล่านั้น และของสัตว์เหล่านั้น 
ในภังคขณะแห่งตัณหา ย่อมดับไป แต่มัคคสัจของสัตว์เหล่านั้น ชักดับไปก็หาไม่ สมุทยสัจ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 339 
ของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งชักได้เฉพาะซึ่งมรรคของสัตว์เหล่านั้น ในภังคขณะแห่งตัณหา ย่อมดับไป 
และมัคคสัจก็ชักดับไป. 

หรือว่า มัคคสัจของสัตว์ใดชักดับไป สมุทยสัจของสัตว์นั้นย่อมดับไป? 

มัคคสัจของสัตว์เหล่านั้น ในอุปปาทขณะแห่งอรหัตมรรค สัตว์เหล่าใดชักได้เฉพาะซึ่ง 
อรหัตมรรค ในลำดับแห่งจิตใด ของสัตว์เหล่านั้น ในอุปปาทขณะแห่งจิตนั้น และของสัตว์ 
เหล่าอื่น ซึ่งชักได้เฉพาะซึ่งมรรค ในอุปปาทขณะแห่งตัณหา ในเมื่อตัณหาวิปปยุตตจิตเป็นไป 
อยู่ ของผู้เข้านิโรธ ของอสัญญสัตว์ทั้งหลาย ชักดับไป แต่สมุทยสัจของสัตว์เหล่านั้น ย่อม 
ดับไปก็หาไม , สัตว์เหล่าใดชักได้เฉพาะซึ่งมรรค มัคคสัจของสัตว์เหล่านั้น ในภังคขณะแห่ง 
ตัณหา ชักดับไป และสมุทยสัจก็ย่อมดับไป. 

[๙๕๙] ทุกขสัจในภูมิใดย่อมดับไป ฯลฯ. 

[๙๖๐] ทุกขสัจของสัตว์ใดในภูมิใด ย่อมดับไป สมุทยสัจของสัตว์นั้นในภูมินั้น 
ชักดับไปหรอ? 

ทุกขสัจของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ในภังคขณะแห่งอรหัตมรรค ของพระอรหันต์ 
ทั้งหลาย ในภังคขณะแห่งจิต สัตว์เหล่าใดชักได้เฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลำดับแห่งจิตใด ของ 
สัตว์เหล่านั้น ในภังคขณะแห่งจิตนั้น ของสัตว์ที่กำลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิ ย่อมดับไป แต่ 
สมุทยสัจของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ชักดับไปก็หาไม่ ทุกขสัจของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ 
จากจตุโวการภูมิ จากปัญจโวการภูมิ นอกนี้ในภังคขณะแห่งจิต ในปวัตติกาล ย่อมดับไป 
และ สมุทยสัจก็ขักดับไป. 

หรือว่า สมุทยสัจของสัตว์ใดในภูมิใด ชักดับไป ทุกขสัจของสัตว์นั้นในภูมินั้น 
ย่อมดับไป? ร 

สมุทยสัจของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงจตุโวการภูมิ ปัญจโวการภูมิ ใน 
อุปปาทขณะแห่งจิต ในปวัตติกาล ในภังคขณะแห่งมรรคจิตและผลชิต ในอรูปภูมิ ชักดับไป 
แต่ทุกขสัจของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ย่อมดับไปก็หาไม่ สมุทยสัจของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น 
ซึ่งกำลังจุติจากจตุโวการภูมิ จากปัญจโวการภูมิ ในภังคขณะแห่งจิต ในปวัตดึกาล ชักดับไป 
และ ทุกขสัจก็ย่อมดับไป. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 340 

[๙๖๑] ทุกขสัจของสัตว์ใดในภูมิใด ย่อมดับไป มัคคสัจของสัตว์นั้นในภูมินั้น 
จักดับไปหรอ? 

ทุกขสัจของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ในภังคขณะแห่งอรหัตมรรค และของพระอรหันต์ 
ทั้งหลาย ในภังคขณะแห่งจิต และปุถุชนเหล่านั้น ซึ่งชักไม , ได้เฉพาะซึ่งมรรค ที่กำลังจุติอยู่ 
ในภังคขณะแห่งจิต ในปวัตติกาล จากอบายภูมิ จากอสัญญสัตตภูมิ ย่อมดับไป แต่มิคคสัจ 
ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น จักดับไปก็หาไม่ ทุกขสัจของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ในดังค'ขณะ 
แห่งมรรค ในป้ญจโวการภูมิ และสัตว์เหล่าใดชักได้เฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลำดับแห่งจิตใด 
ของสัตว์เหล่านั้น ในภังคขณะแห่งจิตนั้น และของสัตว์เหล่าอื่น ซึ่งชักได้เฉพาะซึ่งมรรค ที่ 
กำลังจุติอยู่ ในภังคขณะแห่งจิต ในปวัตติกาล ย่อมดับไป และมัคคสัจก็ชักดับไป. 

หรือว่า มัคคสัจของสัตว์ใดในภูมิใด ชักดับไป ทุกขสัจของสัตว์นั้นในภูมินั้น 
ย่อมดับไป? 

มัคคสัจของสัตว์เหล่านั้น ในอุปปาทขณะแห่งอรหัตมรรค สัตว์เหล่าใดชักได้เฉพาะซึ่ง 
อรหัตมรรค ในลำดับแห่งจิตใด ของสัตว์เหล่านั้น ในอุปปาทขณะแห่งจิตนั้น และของสัตว์ 
เหล่าอื่น ซึ่งชักได้เฉพาะซึ่งมรรค ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ ในอุปปาทขณะแห่งจิต ในปวัตติกาล ใน 
ในภังคขณะแห่งมรรคจิตและผลจิต ในอรูปภูมิ ชักดับไป แต่ทุกขสัจของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น 
ย่อมดับไปก็หาไม , มัคคสัจของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ในภังคขณะแห่งมรรค ในปัญจโวการภูมิ 
สัตว์เหล่าใดชักได้เฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลำดับแห่งจิตใด ของสัตว์เหล่านั้น ในดังค'ขณะแห่ง 
จิตนั้น และของสัตว์เหล่าอื่นซึ่งชักได้เฉพาะซึ่งมรรค ที่กำลังจุติอยู่ ในภังคขณะแห่งจิต ใน 
ปวัตติกาล ชักดับไป และทุกขสัจก็ย่อมดับไป. 

[๙๖๒] สมุทยสัจของสัตว์ใดในภูมิใด ย่อมดับไป มัคคสัจของสัตว์นั้นในภูมินั้น 
ชักดับไปหรือ? 

มัคคสัจของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งเป็นอาปายิกสัตว์ และของปุถุชน ซึ่งชักไม , ได้เฉพาะซึ่ง 
มรรค ในภังคขณะแห่งตัณหา ย่อมดับไป แต่มัคคสัจของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ชักดับไปก็หาไม่ 
สมุทยสัจของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งชักได้เฉพาะซึ่งมรรค ในภังคขณะแห่งตัณหา ย่อม 
ดับไป และมัคคสัจก็ชักดับไป. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 341 

หรือว่า มัคคสัจของสัตว์ใดในภูมิใดย่อมดับไป มัคคสัจของสัตว์นั้นในภูมินั้นย่อม 
ดับไป? 

มัคคสัตว์ของสัตว์เหล่านั้น ในอุปปาทขณะแห่งอรหัตมรรค สัตว์เหล่าใดจักได้เฉพาะ 
ซึ่งอรหัตมรรค ในลำดับแห่งจิตใด ของสัตว์เหล่านั้น ในอุปปาทขณะแห่งชิตนั้น และของสัตว์ 
เหล่าอื่น ซึ่งชักได้เฉพาะซึ่งมรรค ในอุปปาทขณะแห่งตัณหา ในเมื่อตัณหาวิปปยุตตจิตเป็นไป 
อยู่ จักดับไป แต่สมุทยสัจของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นย่อมดับไปก็หาไม , สัตว์เหล่าใดจักได้ 
เฉพาะซึ่งมรรค มัคคสัจของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ในภังคขณะแห่งตัณหา จักดับไป และ 
สมุทยสัจก็ย่อมดับไป. 

[๙๖๓] ทุกขสัจของสัตว์ใดย่อมไม่ดับไป สมุทยสัจจักไม่ดับไปหรือ? 

ทุกขสัจของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังเกิดขึ้นอยู่ทั้งหมด ในอุปปาทขณะแห่งจิต ใน 
ปวัตติกาล ในภังคขณะแห่งมรรคชิตและผลจิต ในอรูปภูมิ ย่อมไม่ดับไป แต่สมุทยสัจของสัตว์ 
เหล่านั้นชักดับไปก็หาไม่ ทุกขสัจของสัตว์เหล่านั้น ในอุปปาทขณะแห่งอรหัตมรรค ของพระ 
อรหันต์ทั้งหลาย ในอุปปาทขณะแห่งจิต สัตว์เหล่าใดจักได้เฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลำดับแห่ง 
ชิตใด ของสัตว์เหล่านั้น ในอุปปาทขณะแห่งจิตนั้น ในภังคขณะแห่งมรรคจิตและผลชิต ใน 
อรูปภูมิ ย่อมไม่ดับไป และสมุทยสัจก็ชักไม่ดับไป. 

หรือว่า สมุทยสัจของสัตว์ใดชักไม่ดับไป ทุกขสัจของสัตว์นั้นย่อมไม่ดับไป? 

สมุทยสัจของสัตว์เหล่านั้น ในภังคขณะแห่งอรหัตมรรค ของพระอรหันต์ทั้งหลาย 
ในภังคขณะแห่งจิต สัตว์เหล่าใดชักได้เฉพาะซึ่งอรหัตมรรคในลำดับแห่งจิตใด ของสัตว์เหล่านั้น 
ในภังคขณะแห่งจิตนั้น ชักไม่ดับไป แต่ทุกขสัจของสัตว์เหล่านั้นย่อมไม่ดับไปก็หาไม่ สมุทยสัจ 
ของสัตว์เหล่านั้น ในอุปปาทขณะแห่งอรหัตมรรค ของพระอรหันต์ทั้งหลาย ในอุปปาทขณะ 
แห่งจิต สัตว์เหล่าใดชักได้เฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลำดับแห่งจิตใด ของสัตว์เหล่านั้น 
ในอุปปาทขณะแห่งจิตนั้น ในภังคขณะแห่งมรรคจิตและผลชิต ในอรูปภูมิ ชักไม่ดับไป และ 
ทุกขสัจก็ย่อมไม่ดับไป. 

[๙๖๔] ทุกขสัจของสัตว์ใดย่อมไม่ดับไป มัคคสัจของสัตว์นั้น ชักไม่ดับไปหรือ? 

ทุกขสัจของสัตว์เหล่านั้น ในอุปปาทขณะแห่งอรหัตมรรค สัตว์นั้งหลายชักได้เฉพาะ 
ซึ่งอรหัตมรรค ในลำดับแห่งจิตใด ของสัตว์เหล่านั้น ในอุปปาทขณะแห่งชิตนั้น และของ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 342 

สัตว์เหล่าอื่น ซึ่งจักได้เฉพาะซึ่งมรรค ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ ในอุปปาทขณะแห่งจิต ในปวัตติกาล 
ในภังคขณะแห่งมรรคจิตและผลจิต ในอรูปภูมิ ย่อมดับไป แต่มัคคสัจของสัตว์เหล่านั้นจักไม , 

ดับไปก็หาไม่ ทุกขสัตว์ของสัตว์เหล่านั้น คือ ของพระอรหันต์ทั้งหลาย ในอุปปาทขณะแห่งชิต 
และปุถุชนซึ่งชักไม , ได้เฉพาะซึ่งมรรค ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ ในอุปปาทขณะแห่งจิต ในปวัตติกาล 
ในภังคขณะแห่งมรรคจิตและผลจิต ในอรูปภูมิ ย่อมไม , ดับไป และมัคคสัจก็ชักไม่ดับไป. 

หรือว่า มัคคสัจของสัตว์ใดจักไม่ดับไป ทุกขสัจของสัตว์นั้น ย่อมไม่ดับไป? 

มัคคสัจของสัตว์เหล่านั้น ในภังคขณะแห่งอรหัตมรรค ของพระอรหันต์ทั้งหลาย ใน 
ภงคขณะแห่งจิต และปุถุชนเหล่านั้น ซึ่งชักไม , ได้เฉพาะซึ่งมรรคที่กำลังจุติอยู่ ในภังคขณะแห่งจิต 
ในปวัตติกาล ชักไม่ดับไป แต่ทุกขสัจของสัตว์เหล่านั้น ย่อมไม่ดับไปก็หาไม่ มัคคสัจของ 
พระอรหันต์ทั้งหลาย ในอุปปาทขณะแห่งชิต และของปุถุชนเหล่านั้น ซึ่งชักไม , ได้เฉพาะซึ่ง 
มรรค ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ ในอุปปาทขณะแห่งจิต ในปวัตติกาล ในภังคขณะแห่งมรรคจิตและ 
ผลจิต ในอรูปภูมิ ชักไม , ดับไป และทุกขสัจก็ย่อมไม่ดับไป. 

[๙๖๕] สมุทยสัจของสัตว์ใดย่อมไม่ดับไป มัคคสัจของสัตว์นั้น ชักไม่ดับไปหรือ? 

สมุทยสัจของสัตว์เหล่านั้น ในอุปปาทขณะแห่งอรหัตมรรค สัตว์เหล่าใดชักได้เฉพาะซึ่ง 
อรหัตมรรค ในลำดับแห่งจิตใด ของสัตว์เหล่านั้น ในอุปปาทขณะแห่งจิตนั้นและของสัตว์ 
เหล่าอื่น ซึ่งชักได้เฉพาะซึ่งมรรค ในอุปปาทขณะแห่งตัณหา ในเมื่อตัณหาวิปปยุตตจิตเป็นไป 
อยู่ ของผู้ที่เ 1 ข้านิโรธ ของอสัญญสัตว์ ย่อมไม่ดับไป แต่มัคคสัจของสัตว์เหล่านั้นชักไม่ดับไป 
ก็หาไม่ สมุทยสัจของสัตว์เหล่านั้น ในภังคขณะแห่งอรหัตมรรค ของพระอรหันต์ทั้งหลาย 
และของปุถุชน ที่ชักไม , ได้เฉพาะซึ่งมรรค ในอุปปาทขณะแห่งตัณหา ในเมื่อตัณหาวิปปยุตตชิต 
เป็นไปอยู่ ของผู้ซึ่งเข้านิโรธ ของอสัญญสัตว์ ย่อมไม , ดับไป และมัคคสัจก็ชักไม่ดับไป. 

หรือว่า มัคคสัจของสัตว์ใดชักไม่ดับไป สมุทยสัจของสัตว์นั้นย่อมไม่ดับไป? 

ปุถุชนเหล่าใด ชักไม , ได้เฉพาะซึ่งมรรค มัคคสัจของปุถุชนเหล่านั้น ในภงคขณะแห่ง 
ตัณหา ชักไม่ดับไป แต่สมุทยสัจของสัตว์เหล่านั้น ย่อมไม่ดับไปก็หาไม่ มัคคสัจของสัตว์ 
เหล่านั้น ในภังคขณะแห่งอรหัตมรรค ของพระอรหันต์ทั้งหลาย และของปุถุชนซึ่งชักไม , ได้ 
เฉพาะซึ่งมรรค ในอุปปาทขณะแห่งตัณหาในเมื่อตัณหาวิปปยุตตจิตเป็นไปอยู่ ของผู้ที่เ 1 ข้านิโรธ 
ของอสัญญสัตว์ ชักไม่ดับไป และสมุทยสัจก็ย่อมไม่ดับไป. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 343 

[๙๖๖] ทุกขสัจในภูมิใดย่อมไม่ดับไป ฯลฯ. 

[๙๖๗] ทุกขสัจของสัตว์ใดในภูมิใด ย่อมไม่ดับไป สมุทยสัจของสัตว์นั้นใน 
ภูมินั้นจักไม , ดับไปหรือ? 

ทุกขสัจของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงจตุโวการภูมิ ปัญจโวการภูมิ ใน 
อุปปาทขณะแห่งจิต ในปวัตติกาล ในภังคขณะแห่งมรรคจิตและผลจิต ในอรูปภูมิ ย่อมไม่ดับ 
ไป แต่สมุทยสัจของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นชักไม่ดับไปก็หาไม่ ทุกขสัจของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น 
ในอุปปาทขณะแห่งอรหัตมรรค ของพระอรหันต์ทั้งหลาย ในอุปปาทขณะแห่งจิต สัตว์เหล่าใด 
จักได้เฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลำดับแห่งจิตใด ของสัตว์เหล่านั้น ในอุปปาทขณะแห่งจิตนั้น 
ในภิงคขณะแห่งมรรคจิตและผลจิต ในอรูปภูมิ ของสัตว์ซึ่งกำลังเข้าถึงอสัญญสัตตภูมิ ย่อม 
ไม่ดับไป และสมุทยสัจก็ชักไม , ดับไป. 

หรือว่า สมุทยสัจของสัตว์ใดในภูมิใด ชักไม่ดับไป ทุกขสัจของสัตว์นั้นในภูมินั้น 
ย่อมไม่ดับไป? 

สมุทยสัจของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ในภังคขณะแห่งอรหัตมรรค ของพระอรหันต์ 
ทั้งหลาย ในภิงคขณะแห่งจิต สัตว์เหล่าใดชักได้เฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลำดับแห่งชิตใด ของ 
สัตว์เหล่านั้น ในภังคขณะแห่งชิตนั้น ของสัตว์ซึ่งกำลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิ ชักไม่ดับไป 
แต่ทุกขสัจของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ย่อมไม , ดับไปก็หาไม่ สมุทยสัจของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น 
ในอุปปาทขณะแห่งอรหัตมรรค ของพระอรหันต์ทั้งหลาย ในอุปปาทขณะแห่งจิต สัตว์เหล่าใด 
ชักได้เฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลำดับแห่งจิตใด ของสัตว์เหล่านั้น ในอุปปาทขณะแห่งจิตนั้น 
ในภิงคขณะแห่งมรรคจิตและผลจิต ในอรูปภูมิ ของสัตว์ซึ่งกำลังเข้าถึงอสัญญสัตตภูมิ ชักไม่ 
ดับไป และทุกขสัจก็ย่อมไม่ดับไป. 

[๙๖๘] ทุกขสัจของสัตว์ใดในภูมิใด ย่อมไม่ดับไป มัคคสัจของสัตว์นั้นในภูมินั้น 
ชักไม่ดับไปหรือ? 

ทุกขสัจของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแห่งอรหัตมรรค ในปัญจโวการภูมิ 
สัตว์เหล่าใดชักได้เฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลำดับแห่งจิตใด ของสัตว์เหล่านั้น ในอุปปาทขณะ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 344 

แห่งจิตนั้น และของสัตว์เหล่าอื่นซึ่งชักได้เฉพาะซึ่งมรรค ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ ในอุปปาทขณะ 
แห่งจิต ในปวัตติกาล ในภังคขณะแห่งมรรคจิตและผลจิต ในอรูปภูมิ ย่อมไม่ดับไป แต่มัคคสัจ 
ของสัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้นชักไม่ดับไปก็หาไม่ ทุกขสัจของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็น 
พระอรหันต์ ในอุปปาทขณะแห่งจิต และของปุถุชนซึ่งชักไม , ได้เฉพาะซึ่งมรรคที่เกิดขึ้นอยู่ใน 
อุปปาทขณะแห่งจิต ในปวัตติกาล ในภังคขณะแห่งมรรคจิตและผลชิต ในอรูปภูมิ ของสัตว์ 
ซึ่งกำลังเข้าถึงอบายภูมิ อสัญญสัตตภูมิ ย่อมไม่ดับไป และมัคคสัจก็ขักไม่ดับไป. 

หรือว่า มัคคสัจของสัตว์ใดในภูมิใด ชักไม่ดับไป ทุกขสัจของสัตว์นั้นในภูมินั้น 
ย่อมไม่ดับไป? 

มัคคสัจของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ในภังคขณะแห่งอรหัตมรรค ของพระอรหันต์ 
ทั้งหลาย ในภังคขณะแห่งจิต และของปุถุชนเหล่านั้นซึ่งชักไม , ได้เฉพาะซึ่งมรรค ที่กำลังจุติอยู่ใน 
ภังคขณะแห่งจิต ในปวัตติกาล ของสัตว์ซึ่งกำลังจุติจากอบายภูมิ อสัญญสัตตภูมิ ชักไม่ดับไป 
แต่ทุกขสัจของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ย่อมไม , ดับไปก็หาไม่ มัคคสัจของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น 
ซึ่งเป็นพระอรหันต์ในอุปปาทขณะแห่งจิต และของปุถุชนเหล่านั้น ซึ่งชักไม , ได้เฉพาะซึ่งมรรค 
ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในอุปปาทขณะแห่งจิต ในปวัตดึกาล ในภังคขณะมรรคจิตและผลจิต ในอรูปภูมิ 
ของสัตว์ซึ่งกำลังเข้าถึงอบายภูมิ อสัญญสัตตภูมิ ชักไม่ดับไป และทุกขสัจก็ย่อมไม่ดับไป. 

[๙๖๙] สมุทยสัจของสัตว์ใดในภูมิใด ย่อมไม่ดับไป มัคคสัจของสัตว์นั้นในภูมิ 
นั้นชักไม่ดับไปหรือ? 

สมุทยสัจของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแห่งอรหัตมรรค สัตว์เหล่าใด 
ชักได้เฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลำดับแห่งจิตใด ของสัตว์เหล่านั้นในอุปปาทขณะแห่งจิตนั้น และ 
ของสัตว์เหล่าอื่นที่ชักได้เฉพาะซึ่งมรรค ในอุปปาทขณะแห่งตัณหา ในเมื่อตัณหาวิปปยุตตจิต 
เป็นไปอยู่ ย่อมไม่ดับไป แต่มัคคสัจของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ชักไม่ดับไปก็หาไม , สมุทยสัจ 
ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ในภังคขณะแห่งอรหัตมรรค และของพระอรหันต์ทั้งหลาย และของ 
ปุถุชนที่ชักไม , ได้เฉพาะซึ่งมรรค ในอุปปาทขณะแห่งตัณหา ในเมื่อตัณหาวิปปยุตตชิตเป็นไปอยู่ 
และของอสัญญสัตว์ทั้งหลาย ย่อมไม่ดับไป และมัคคสัจก็ชักไม่ดับไป. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 345 

หรือว่า มัคคสัจของสัตว์ใดในภูมิใด จักไม่ดับไป สมุทยสัจของสัตว์นั้นในภูมินั้น 
ย่อมไม่ดับไป? 

มัคคสัจของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอาปายิกสัตว์ ซึ่งเป็นปุถุชนที่จักไม , ได้ 
เฉพาะซึ่งมรรค ในภังคขณะแห่งตัณหา จักไม่ดับไป แต่สมุทยสัจของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น 
ย่อมไม่ดับไปก็หาไม่ มัคคสัจของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ในภังคขณะแห่งอรหัตมรรค และ 
ของพระอรหันต์ทั้งหลาย และของปุถุชนที่ชักไม , ได้เฉพาะซึ่งมรรค ในอุปปาทขณะแห่งตัณหา 
ในเมื่อตัณหาวิปปยุตตจิตเป็นไปอยู่ และของอสัญญสัตว์ทั้งหลาย จักไม่ดับไป และสมุทยสัจ 
ก็ย่อมไม , ดับไป. 

[๙๗๐] ทุกขสัจของสัตว์ใด เคยดับไปแล้ว สมุทยสัจของสัตว์นั้น จักดับไปหรือ? 

ทุกขสัจของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค ซึ่งเป็นพระอรหันต์ 
และสัตว์เหล่าใดที่จักได้เฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลำดับแห่งจิตใด ของสัตว์เหล่านั้น เคยดับไปแล้ว 
แต่สมุทยสัจของสัตว์เหล่านั้น ชักดับไปก็หาไม่ ทุกขสัจของสัตว์เหล่านั้น นอกนี้เคยดับไปแล้ว 
และ สมุทยสัจก็ชักดับไป. 

หรือว่า สมุทยสัจของสัตว์ใด ฯลฯ? 

ถูกแล้ว. 

[๙๗๑] ทุกขสัจของสัตว์ใด เคยดับไปแล้ว มัคคสัจของสัตว์นั้นชักดับไปหรือ? 

’ “ 1 , ‘ 

ทุกขสัจของสัตว์เหล่านั้น ในภังคขณะแห่งอรหัตมรรค และของพระอรหันต์ทั้งหลาย 

และของปุถุชนที่ชักไม , ได้เฉพาะซึ่งมรรค เคยดับไปแล้ว แต่มัคคสัจของสัตว์เหล่านั้น ชักดับไป 
ก็หาไม่ ทุกขสัจของสัตว์เหล่านั้น ในอุปปาทขณะแห่งอรหัตมรรค และสัตว์เหล่าใดชักได้ 
เฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลำดับแห่งจิตใด ของสัตว์เหล่านั้น และของสัตว์เหล่าอื่นที่ชักได้ 
เฉพาะซึ่งมรรค เคยดับไปแล้ว และมัคคสัจก็ชักดับไป. 

หรือว่า มัคคสัจของสัตว์ใด ฯลฯ? 

ถูกแล้ว. 

[๙๗๒] สมุทยสัจของสัตว์ใด เคยดับไปแล้ว มัคคสัจของสัตว์นั้นชักดับไปหรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 346 

สมุทยสัจของสัตว์เหล่านั้น ในภังคขณะแห่งอรหัตมรรค และของพระอรหันต์ทั้งหลาย 
และของปุถุชนที่จักไม , ได้เฉพาะซึ่งมรรค เคยดับไปแล้ว แต่มัคคสัจของสัตว์เหล่านั้น ชักไม่ดับไป 
ก็หาไม่ สมุทยสัจของสัตว์เหล่านั้น ในอุปปาทขณะแห่งอรหัตมรรค สัตว์เหล่าใดจักได้ 
เฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลำดับแห่งจิตใด ของสัตว์เหล่านั้น และของสัตว์เหล่าอื่นที่ชักได้ 
เฉพาะซึ่งมรรค เคยดับไปแล้ว และมัคคสัจก็จักดับไป. 

หรือว่า มัคคสัจของสัตว์ใด ฯลฯ? 

ถูกแล้ว. 

[๙๗๓] ทุกขสัจในภูมิใด เคยดับไปแล้ว ฯลฯ. 

[๙๗๔] ทุกขสัจของสัตว์ใดในภูมิใด เคยดับไปแล้ว สมุทยสัจของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น จักดับไปหรือ? 

ทุกขสัจของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค ที่เป็นพระ 
อรหันต์ สัตว์เหล่าใดจักได้เฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลำดับแห่งจิตใด ของสัตว์เหล่านั้น และ 
ของอสัญญสัตว์ เคยดับไปแล้ว แต่ทุกขสัจของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น จักดับไปก็หาไม , 

ทุกขสัจของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ์ ๔ ขันธ์ ๕ นอกนี้เคยดับไปแล้ว และสมุทยสัจ 
ก็จักดับไป. 

หรือว่า สมุทยสัจของสัตว์ใดในภูมิใด จักดับไป ทุกขสัจของสัตว์นั้นในภูมินั้น 
เคยดับไปแล้ว? 

สมุทยสัจของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงชั้นสุทธาวาสจักดับไป แต่ทุกขสัจ 
ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น เคยดับไปแล้วก็หาไม่ สมุทยสัจของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมี 
ขันธ์๔ ขันธ์ ๕ นอกนี้จักดับไป และทุกขสัจก็เคยดับไปแล้ว. 

[๙๗๕] ทุกขสัจของสัตว์ใดในภูมิใด เคยดับไปแล้ว มัคคสัจของสัตว์นั้นในภูมินั้น 
จักไม่ดับไปหรือ? 

ทุกขสัจของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ในภังคขณะแห่งอรหัตมรรค และของพระอรหันต์ 
ทั้งหลาย และของปุถุชน ซึ่งจักไม , ได้เฉพาะซึ่งมรรค ของอาปายิกสัตว์ของอสัญญสัตว์ 
เคยดับไปแล้ว แต่มัคคสัจของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นจักดับไปก็หาไม่ ทุกขสัจของสัตว์เหล่านั้น 
ในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแห่งอรหัตมรรค สัตว์เหล่าใดชักได้เฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลำดับ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 347 

แห่งจิตใด ของสัตว์เหล่านั้น และของสัตว์เหล่าอื่น ซึ่งจักได้เฉพาะซึ่งมรรค เคยดับไปแล้ว 
และมัคคสัจก็ชักลับไป. 

หรือว่า มัคคสัจของสัตว์ใดในภูมิใด จักดับไป ทุกขสัจของสัตว์นั้นในภูมินั้น 
เคยดับไปแล้ว? 

มัคคสัจของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงชั้นสุทธาวาส จักดับไป แต่ทุกขสัจ 
ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น เคยดับไปแล้วก็หาไม่ มัคคสัจของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ในอุปปาท 
ขณะแห่งอรหัตมรรค สัตว์เหล่าใดจักได้เฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลำดับแห่งจิตใด ของสัตว์ 
เหล่านั้นและของสัตว์เหล่าอื่น ซึ่งชักได้เฉพาะซึ่งมรรค ชักดับไป และทุกขสัจก็เคยดับไปแล้ว. 

[๙๗๖] สมุทยสัจของสัตว์ใดในภูมิใด เคยดับไปแล้ว มัคคสัจของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้นชักดับไปหรือ? 

สมุทยสัจของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ในภังคขณะแห่งอรหัตมรรค และของพระอรหันต์ 
ทั้งหลาย และของปุถุชนที่จักไม , ได้เฉพาะซึ่งมรรค และของอาปายิกสัตว์เคยดับไปแล้ว แต่ 
มัคคสัจของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ชักดับไปก็หาไม่ สมุทยสัจของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ใน 
อุปปาทขณะแห่งอรหัตมรรค สัตว์เหล่าใดจักได้เฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลำดับแห่งจิตใด ของ 
สัตว์เหล่านั้นและของสัตว์เหล่าอื่น ที่ชักได้เฉพาะซึ่งมรรค เคยดับไปแล้ว และมัคคสัจก็ชัก 
ดับไป. 

หรือว่า มัคคสัจของสัตว์ใดในภูมิใด ชักดับไป สมุทยสัจของสัตว์นั้นในภูมินั้น 
เคยดับไปแล้ว? 

มัคคสัจของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งอยู่ในชั้นสุทธาวาส ในเมื่อทุติยชิตเป็นไปอยู่ 
ชักดับไป แต่สมุทยสัจของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับไปแล้วก็หาไม่ มัคคสัจของสัตว์เหล่านั้น 
ในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแห่งอรหัตมรรค สัตว์เหล่าใดชักได้เฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลำดับ 
แห่งจิตใด ของสัตว์เหล่านั้น และของสัตว์เหล่าอื่นที่ชักได้เฉพาะซึ่งมรรค ชักดับไป และ 
สมุทยสัจก็เคยดับไปแล้ว. 

[๙๗๗] ทุกขสัจของสัตว์ใด ไม่เคยดับไปแล้ว สมุทยสัจของสัตว์นั้น ชักไม , ดับไป 
หรือ? 

ไม่มี. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 348 

หรือว่า สมุทยสัจของสัตว์ใด ชักไม่ดับไป ทุกขสัจของสัตว์นั้นไม่เคยดับไปแล้ว? 

เคยดับไปแล้ว. 

[๙๗๘] ทุกขสัจของสัตว์ใด ไม่เคยดับไปแล้ว มัคคสัจของสัตว์นั้น ชักไม , ดับไป 
หรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า มัคคสัจของสัตว์ใด ชักไม , ดับไป ทุกขสัจของสัตว์นั้น ไม่เคยดับไปแล้ว? 

เคยดับไปแล้ว. 

[๙๗๙] สมุทยสัจของสัตว์ใด ไม่เคยดับไปแล้ว มัคคสัจของสัตว์นั้นชักไม่ดับไป 
หรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า มัคคสัจของสัตว์ใด ชักไม , ดับไป สมุทยสัจของสัตว์นั้น ไม่เคยดับไปแล้ว? 

เคยดับไปแล้ว. 

[๙๘๐] ทุกขสัจในภูมิใด ไม่เคยดับไปแล้ว ฯลฯ. 

[๙๘๑] ทุกขสัจของสัตว์ใดในภูมิใด ไม , เคยดับไปแล้ว สมุทยสัจของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น ชักไม่ดับไปหรือ? 

ชักดับไป. 

หรือว่า สมุทยสัจของสัตว์ใดในภูมิใด ชักไม่ดับไป ทุกขสัจของสัตว์นั้นในภูมินั้น 
ไม่เคยดับไปแล้ว? 

เคยดับไปแล้ว. 

[๙๘๒] ทุกขสัจของสัตว์ใดในภูมิใด ไม่เคยดับไปแล้ว มิคคสัจ 1 ของสัตว์'นั้น 
ในภูมินั้น ชักไม่ดับไปหรือ? 

ชักดับไป. 

หรือว่า มัคคสัจของสัตว์ใดในภูมิใด ชักไม่ดับไป ทุกขสัจของสัตว์นั้นในภูมินั้น 
ไม่เคยดับไปแล้ว? 

เคยดับไปแล้ว. 

[๙๘๓] สมุทยสัจของสัตว์ใดในภูมิใด ไม่เคยดับไปแล้ว มัคคสัจของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น ชักไม่ดับไปหรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 349 

สมุทยสัจของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งอยู่ในชั้นสุทธาวาส ในเมื่อทุติยจิตเป็นไปอยู่ 
ไม่เคยดับไปแล้ว แต่มัคคสัจของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นจักไม่ดับไปก็หาไม่ สมุทยสัจของสัตว์ 
เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ ไม่เคยดับไปแล้ว และมัคคสัจก็จักไม , ดับไป. 

หรือว่า มัคคสัจของสัตว์ใดในภูมิใด ชักไม่ดับไป สมุทยสัจของสัตว์นั้นในภูมินั้น 
ไม่เคยดับไปแล้ว? 

มัคคสัจของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ในภังคขณะแห่งอรหันตมรรค และของพระอรหันต์ 
ทั้งหลาย และของปุถุชนซึ่งจักไม , ได้เฉพาะซึ่งมรรค ของอาปายิกสัตว์จักไม่ดับไป แต่สมุทยสัจ 
ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ไม่เคยดับไปแล้วก็หาไม่ มัคคสัจของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็น 
อสัญญสัตว์ จักไม , ดับไป และสมุทยสัจก็ไม่เคยดับไปแล้ว. 

นิโรธวาร จบ. 

อปปาทนิโรธวาร 

ว์ 1 0 ไ 0 , 

[๙๘๔] ทุกขสัจย่อมเกิดขึนแก'สัตว์ใด สมุทยสัจของสัตว์หัน ย่อมดับไปหรือ? 

หามิได้. 

หรือว่า สมุทยสัจของสัตว์ใด ย่อมดับไป ทุกขสัจย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น? 

หามิได้. 

ทุกขสัจย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด มัคคสัจของสัตว์นั้น ย่อมดับไปหรือ? 

หามิได้. 

หรือว่า มัคคสัจของสัตว์ใด ย่อมดับไป ทุกขสัจย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น? 

หามิได้. 

สมุทยสัจย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด มัคคสัจของสัตว์นั้น ย่อมดับไปหรือ? 

หามิได้. 

หรือว่า มัคคสัจของสัตว์ใด ย่อมดับไป สมุทยสัจย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น? 

หามิได้. 

ทุกขสัจย่อมเกิดขึ้นในภูมิใด สมุทยสัจในภูมินั้น ย่อมดับไปหรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 350 

ทุกขสัจย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอสัญญสัตตภูมิ แต่สมุทยสัจในภูมินั้น ย่อม 
ดับไปก็หาไม่. 

คำว่า ยตฺถ (ในภูมิใด) เหมือนกัน ทั้งอุปปาทวาร ทั้งนิโรธวาร ทั้งในอุปปาท 
นิโรธวาร. 

เหตุเครื่องกระทำให้ต่างกัน ย่อมไม , มี. 

ทุกขสัจย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด สมุทยสัจของสัตว์นั้นในภูมินั้น ย่อมดับ 
ไปหรือ? 

หามิได้. 

คำว่า ยสฺส (ของสัตว์ใด) ก็ดี คำว่า ยสฺส และ ยตุถ ก็ดี เป็นเช่นเดียวกัน. 

[๙๘๕] ทุกขสัจย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใด สมุทยสัจของสัตว์นั้น ย่อมไม่ดับไป 
หรือ? 

ทุกขสัจย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ในภังคขณะแห่งตัณหา แต่สมุทยสัจของสัตว์ 
เหล่านั้นย่อมไม่ดับไปก็หาไม่ ทุกขสัจย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด 
ในภังคขณะแห่งตัณหาวิปปยุตตจิต ในปวัตติกาล ในอุปปาทขณะแห่งมรรคจิตและผลจิต ใน 
อรูปภูมิ และสมุทยสัจก็ย่อมไม , ดับไป. 

หรือว่า สมุทยสัจของสัตว์ใด ย่อมไม่ดับไป ทุกขสัจย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น? 

สมุทยสัจของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังเกิดขึ้นอยู่ทั้งหมด ในอุปปาทขณะแห่งจิต ใน 
ปวัตดึกาล ย่อมไม , ดับไป แต่ทุกขสัจย่อมไม่เกิดแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ สมุทยสัจของสัตว์ 
เหล่านั้น ซึ่งคำลังจุติอยู่ทั้งหมด ในภังคขณะแห่งตัณหาวิปปยุตตชิต ในปวัตติกาล ใน 
อุปปาทขณะแห่งมรรคจิตและผลจิต ในอรูปภูมิ ย่อมไม่ดับไป และทุกขสัจก็ย่อมไม่เกิดขึ้น. 

[๙๘๖] ทุกขสัจย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใด มัคคสัจของสัตว์นั้น ย่อมไม , ดับไปหรือ? 

ทุกขสัจย่อมไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ในภังคขณะแห่งมรรค แต่มัคคสัจของสัตว์ 
เหล่านั้นย่อมไม่ดับไปก็หาไม่ ทุกขสัจย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด 
ในภังคขณะแห่งมัคควิปปยุตตชิต ในปวัตดึกาล ในอุปปาทขณะแห่งมรรคจิตและผลจิต ใน 
อรูปภูมิ และมัคคสัจก็ย่อมไม , ดับไป. 

หรือว่า มัคคสัจของสัตว์ใด ย่อมไม่ดับไป ทุกขสัจย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 351 

มัคคสัจของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังเกิดขึ้นอยู่ทั้งหมด ในอุปปาทขณะแห่งจิต ใน 
ปวัตติกาล ย่อมไม , ดับไป แต่ทุกขสัจย่อมไม , เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ มํเคคสัจ'ของสัตว์ 
เหล่านั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด ในภังคขณะแห่งมัคควิปปยุตตจิต ในปวัตดึกาล ใน 
อุปปาทขณะแห่งมรรคจิตและผลชิต ในอรูปภูมิ ย่อมไม่ดับไป และทุกขสัจก็ย่อมไม่เกิดขึ้น. 

[๙๘๗] สมุทยสัจย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใด มัคคสัจของสัตว์นั้น ย่อมไม่ดับไป 
หรือ? 

สมุทยสัจย่อมไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ในภังคขณะแห่งมรรค แต่มัคคสัจของสัตว์ 
เหล่านั้นย่อมไม่ดับไปก็หาไม่ สมุทยสัจย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ในอุปปาทขณะแห่ง 
ตัณหาวิปปยุตตจิต แก , ผู้'ที่เข้านิโรธ แก , อสัญญสัตว์ และมัคคสัจก็ย่อมไม , ดับไป. 

หรือว่า มัคคสัจของสัตว์ใดย่อมไม่ดับไป สมุทยสัจย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น? 

มัคคสัจของสัตว์เหล่านั้น ในอุปปาทขณะแห่งตัณหา ย่อมไม่ดับไป แต่สมุทยสัจย่อม 
ไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ มัคคสัจของสัตว์เหล่านั้น ในอุปปาทขณะแห่งตัณหาวิปป 
ยุตตจิต ในภังคขณะแห่งมัคควิปปยุตตจิต ของผู้ที่เ 1 ข้านิโรธ ของอสัญญสัตว์ ย่อมไม่ดับไป 
และสมุทยสัจก็ย่อมไม่เกิดขึ้น. 

[๙๘๘] ทุกขสัจย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมิใด ฯลฯ. 

[๙๘๙] ทุกขสัจย่อมไม , เกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด ฯลฯ. 

คำว่า ยสฺส (แก่สัตว์ใด) ก็ดี คำว่า ยสฺส ยตฺถ (ในภูมิใด ของสัตว์ใด) ก็ดี 
เป็นเช่นเดียวกัน 

บทว่า นิโรธสมาปนฺนานํ ไม่พึงกระทำแม้ในคำว่า ยสฺส ยตฺถ (ในภูมิใด ของสัตว์ใด) 

[๙๙๐] ทุกขสัจไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด สมุทยสัจของสัตว์นั้นเคยดับไปแล้ว 
หรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า สมุทยสัจของสัตว์ใด ฯลฯ? 

ถูกแล้ว. 

คำถามที่เป็นอดีต ท่านจำแนกไว้แล้วในอุปปาทวาร ฉันใด ส่วนที่เป็นอนุโลม ก็ดี 
ที่เป็นปัจจนึยะ ก็ดี พึงจำแนกแม้ในอุปปาทนิโรธวาร ฉันนั้น 

[๙๙๑] ทุกขสัจจักเกิดขึ้นแก , สัตว์ใด สมุทยสัจของสัตว์นั้น จักดับไปหรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 352 

ทุกขสัจชักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น คือ ท่านผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค ผู้เป็น 
พระอรหันต์ สัตว์เหล่าใดชักได้เฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลำดับแห่งจิตใด แก , สัตว์เหล่านั้น แต่ 
สมุทยสัจของสัตว์เหล่านั้นชักดับไปก็หาไม , ทุกขสัจชักเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น นอกนี้และ 
สมุทยสัจก็ขักดับไป. 

หรือว่า สมุทยสัจของสัตว์ใด ฯลฯ? 

ถูกแล้ว. 

[๙๙๒] ทุกขสัจชักเกิดขึ้นแก , สัตว์ใด มัคคสัจของสัตว์นั้น ชักดับไปหรือ? 

ทุกขสัจชักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ในภังคขณะแห่งอรหัตมรรค แก่พระอรหันต์ทั้งหลาย 
และแก่ปุถุชนที่ขักไม , ได้เฉพาะซึ่งมรรค แต่มัคคสัจของสัตว์เหล่านั้นชักดับไปก็หาไม่ ทุกขสัจ 
ชักเกิดขึ้นในอุปปาทขณะแห่งอรหัตมรรค สัตว์เหล่าใดชักได้เฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลำดับแห่ง 
จิตใด แก่สัตว์เหล่านั้นในอุปปาทขณะแห่งจิตนั้น และแก , สัตว์เหล่าอื่นที่ขักได้เฉพาะซึ่งมรรค 
และมัคคสัจก็ชักดับไป. 

หรือว่า มัคคสัจของสัตว์ใด ฯลฯ? 

ถูกแล้ว. 

[๙๙๓] สมุทยสัจชักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด มัคคสัจของสัตว์นั้น ชักดับไปหรือ? 

สมุทยสัจชักเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ซึ่งเป็นปุถุชนที่ชักไม , ได้เฉพาะซึ่งมรรค แต่มัคคสัจ 
ของสัตว์เหล่านั้นชักดับไปก็หาไม่ สมุทยสัจชักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งชักได้เฉพาะซึ่งมรรค 
และมัคคสัจก็ขักดับไป. 

หรือว่า มัคคสัจของสัตว์ใดชักดับไป สมุทยสัจชักเกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น? 

มัคคสัจของสัตว์เหล่านั้น ในอุปปาทขณะแห่งอรหัตมรรค สัตว์เหล่าใดชักได้เฉพาะซึ่ง 
อรหัตมรรค ในลำดับแห่งจิตใด ของสัตว์เหล่านั้น ในอุปปาทขณะแห่งจิตนั้น ชักดับไป แต่ 
สมุทยสัจชักเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ มัคคสัจของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งชักได้เฉพาะซึ่งมรรค 
ชักดับไป และสมุทยสัจก็ชักเกิดขึ้น. 

[๙๙๔] ทุกขสัจชักเกิดขึ้นในภูมิใด ฯลฯ. 

[๙๙๕] ทุกขสัจชักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด สมุทยสัจของสัตว์นั้นในภูมินั้น 
ชักดับไปหรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 353 

ทุกขสัจชักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค 
ผู้เป็นพระอรหันต์ สัตว์เหล่าใดชักได้เฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลำดับแห่งจิตใด แก , สัตว์เหล่านั้น 
ในอุปปาทขณะแห่งจิตนั้น แก่อสัญญสัตว์ทั้งหลาย แต่สมุทยสัจของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น 
ชักดับไปก็หาไม่ ทุกขสัจชักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ์ ๔ ขันธ์ ๕ นอกนี้ 
และ สมุทยสัจก็ขักดับไป. 

คำว่า ยสฺส (แก่สัตว์ใด) ก็ดี คำว่า ยสฺส ยตฺถ (ในภูมิใด แก , สัตว์ใด) ก็ดี เป็น 
เช่นเดียวกัน. 

[๙๙๖] ทุกขสัจชักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด สมุทยสัจของสัตว์นั้นชักไม่ดับไปหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า สมุทยสัจของสัตว์ใดชักไม่ดับไป ทุกขสัจชักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น? 

สมุทยสัจของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีความพร้อมเพรียงด้วยมรรคซึ่งเป็นพระอรหันต์ สัตว์ 
เหล่าใดชักได้เฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลำดับแห่งจิตใด ของสัตว์เหล่านั้น ในอุปปาทขณะแห่ง 
จิตนั้น ชักไม่ดับไป แต่ทุกขสัจชักไม , เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ สมุทยสัจของสัตว์เหล่านั้น 
ซึ่งมีความพร้อมเพรียงด้วยปัจฉิมจิต ชักไม่ดับไป และทุกขสัจก็ชักไม่เกิดขึ้น. 

[๙๙๗] ทุกขสัจชักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใด มัคคสัจของสัตว์นั้นชักไม่ดับไปหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า มัคคสัจของสัตว์ใดชักไม่ดับไป ทุกขสัจชักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น? 

มัคคสัจของสัตว์เหล่านั้น ในภังคขณะแห่งอรหัตมรรค และของพระอรหันต์ทั้งหลาย 
และของปุถุชนที่ขักไม , ได้เฉพาะซึ่งมรรค ชักไม่ดับไป แต่ทุกขสัจชักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น 
ก็หาไม่ มัคคสัจของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีความพร้อมเพรียงด้วยปัจฉิมจิต ชักไม่ดับไป และทุกขสัจ 
ก็ชักไม , เกิดขึ้น. 

[๙๙๘] สมุทยสัจชักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใด มัคคสัจของสัตว์นั้นชักไม่ดับไปหรือ? 

สมุทยสัจชักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ในอุปปาทขณะแห่งอรหัตมรรค สัตว์เหล่าใด 
ชักได้เฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลำดับแห่งจิตใด แก่สัตว์เหล่านั้น ในอุปปาทขณะแห่งชิตนั้น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 354 

แต่มัคคสัจของสัตว์เหล่านั้น ชักไม่ดับไปก็หาไม่ สมุทยสัจชักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ใน 
ภังคขณะแห่งอรหัตมรรค แก่พระอรหันต์ทั้งหลาย และมัคคสัจก็ขักไม่ดับไป. 

หรือว่า มัคคสัจของสัตว์ใดชักไม่ดับไป สมุทยสัจชักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น? 

สมุทยสัจแห่งสัตว์เหล่านั้น ซึ่งเป็นปุถุชนที่ขักไม , ได้เฉพาะซึ่งมรรค ชักไม่ดับไป แต่ 
สมุทยสัจชักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ มัคคสัจของสัตว์เหล่านั้น ในภังคขณะแห่ง 
อรหัตมรรค และของพระอรหันต์ทั้งหลาย ชักไม่ดับไป และสมุทยสัจก็ชักไม่เกิดขึ้น. 

[๙๙๙] ทุกขสัจชักไม , เกิดขึ้นในภูมิใด ฯลฯ. 

[๑๐๐๐] ทุกขสัจชักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด. 

คำว่า ยสฺส (ของสัตว์ใด) ก็ดี คำว่า ยสฺส (แก , สัตว์ใด) และ ยตฺถ (ในภูมิใด) ก็ดี 
เช่นเดียวกัน ฯลฯ. 

สมุทยสัจ มัคคสัจ. 

กระทำต่างๆ กัน คือ มัคคสัจของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ในภังคขณะแห่งอรหัตมรรค 
ของพระอรหันต์ ของอสัญญสัตว์ จักไม่ดับไป และสมุทยสัจก็ชักไม่เกิดขึ้น. 

[๑๐๐๑] ทุกขสัจย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด สมุทยสัจของสัตว์นั้น เคยดับไปแล้ว 
หรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า ของสัตว์ใด ฯลฯ. 

คำถามที่เป็นอดีตกับด้วยปัจจุบัน คำว่า ยสฺส ก็ดี คำว่า ยตฺถ ก็ดี คำว่า ยสฺส และ 
ยตฺถ ก็ดี อนุโลม ก็ดี ปัจจนึยะ ก็ดี เป็นเช่นเดียวกัน ทั้งในอุปปาทวาร ทั้งในอุปปาท 
นิโรธวาร ผู้มีปัญญาพึงจำแนกไป. 

[๑๐๐๒] ทุกขสัจย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์ใด สมุทยสัจของสัตว์นั้น ชักดับไปหรือ? 

ทุกขสัจย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ในอุปปาทขณะแห่งอรหัตมรรค แก , พระอรหันต์ 
ทั้งหลาย ในอุปปาทขณะแห่งจิต สัตว์เหล่าใดชักได้ซึ่งอรหัตมรรค ในลำดับแห่งจิตใด แก , 

สัตว์เหล่านั้น ในอุปปาทขณะแห่งจิตนั้น แต่สมุทยสัจของสัตว์เหล่านั้นชักดับไปก็หาไม่ ทุกขสัจ 
ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังเกิดขึ้นอยู่ นอกนี้ในอุปปาทขณะแห่งจิต ในปวัตติกาล 
และ สมุทยสัจก็ชักดับไป. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 355 

หรือว่า สมุทยสัจของสัตว์ใดจักดับไป ทุกขสัจย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น? 

สมุทยสัจของสัตว์เหล่านั้น คือ สัตว์ทั้งปวงซึ่งกำลังจุติอยู่ ในภังคขณะแห่งจิต ใน 
ปวัตติกาล ในอุปปาทขณะแห่งมรรคจิตและผลชิต ในอรูปภูมิ ชักดับไป แต่ทุกขสัจย่อมเกิดขึ้น 
แก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ สมุทยสัจของสัตว์เหล่านั้น คือ สัตว์ทั้งปวงซึ่งกำลังเกิดขึ้นอยู่ ใน 
อุปปาทขณะแห่งจิต ในปวัตติกาล จักดับไป และทุกขสัจก็ย่อมเกิดขึ้น. 

[๑๐๐๓] ทุกขสัจย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด มัคคสัจของสัตว์นั้น ชักดับไปหรือ? 

ทุกขสัจย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น คือ พระอรหันต์ทั้งหลาย ในอุปปาทขณะแห่งจิต 
และแก , ปุถุชนที่จักไม , ได้เฉพาะซึ่งมรรค ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ ในอุปปาทขณะแห่งจิต ในปวัตติกาล 
แต่มัคคสัจของสัตว์เหล่านั้นจักดับไปก็หาไม่ ทุกขสัจย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ในอุปปาทขณะ 
แห่งอรหัตมรรค สัตว์เหล่าใดชักได้เฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลำดับแห่งจิตใด แก่สัตว์ 
เหล่านั้น ในอุปปาทขณะแห่งจิตนั้น และแก , สัตว์เหล่าอื่น ซึ่งชักได้เฉพาะซึ่งมรรค ที่กำลัง 
เกิดขึ้นอยู่ ในอุปปาทขณะแห่งจิต ในปวัตดึกาล และมัคคสัจก็จักดับไป. 

หรือว่า มัคคสัจของสัตว์ใด ชักดับไป ทุกขสัจย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น? 

มัคคสัจของสัตว์เหล่านั้น ในภังคขณะแห่งอรหัตมรรค สัตว์เหล่าใดชักได้เฉพาะซึ่ง 
อรหัตมรรค ในลำดับแห่งจิตใด ของสัตว์เหล่านั้น ในภังคขณะแห่งจิตนั้น และของสัตว์ 
เหล่าอื่น ซึ่งชักได้เฉพาะซึ่งมรรค ที่กำลังจุติอยู่ ในภังคขณะแห่งจิต ในปวัตดึกาล ในอุปปาทขณะ 
แห่งมรรคจิตและผลจิต ในอรูปภูมิ ชักดับไป แต่ทุกขสัจย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ 
มัคคสัจของสัตว์เหล่านั้น ในอุปปาทขณะแห่งอรหัตมรรค และของสัตว์เหล่าอื่น ซึ่งชักได้ 
เฉพาะซึ่งมรรค ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ ในอุปปาทขณะแห่งจิต ในปวัตติกาล ชักดับไป และทุกขสัจ 
ก็ย่อมเกิดขึ้น. 

[๑๐๐๔] สมุทยสัจย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์ใด มัคคสัจของสัตว์นั้น ชักดับไปหรือ? 

สมุทัยสัจย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น คือ ปุถุชนที่ชักไม , ได้เฉพาะซึ่งมรรค แก , สัตว์ 
เหล่านั้น ในอุปปาทขณะแห่งตัณหา แต่มัคคสัจของสัตว์เหล่านั้นชักดับไปก็หาไม่ สมุทยสัจ 
ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งชักได้เฉพาะซึ่งมรรค แก , สัตว์เหล่านั้น ในอุปปาทขณะแห่ง 
ตัณหา และมัคคสัจก็ชักดับไป. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 356 

หรือว่า มัคคสัจของสัตว์ใด จักดับไป สมุทยสัจย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น? 

มัคคสัจของสัตว์เหล่านั้น ในอุปปาทขณะแห่งอรหัตมรรค สัตว์เหล่าใดจักได้เฉพาะ 
ซึ่งอรหัตมรรค ในลำดับแห่งจิตใด ของสัตว์เหล่านั้น ในอุปปาทขณะแห่งชิตนั้น และของ 
สัตว์เหล่าอื่นที่จักได้เฉพาะซึ่งมรรค ในภังคขณะแห่งตัณหา ในเมื่อตัณหาวิปปยุตตจิตเป็นไปอยู่ 
ของผู้ที่เ 1 ข้านิโรธ ของอสัญญสัตว์ ชักดับไป แต่สมุทยสัจย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ 
มัคคสัจของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งชักได้เฉพาะซึ่งมรรค ในอุปปาทขณะแห่งตัณหา ชักดับไป และ 
สมุทยสัจก็ย่อมเกิดขึ้น. 

[๑๐๐๕] ทุกขสัจย่อมเกิดขึ้นในภูมิใด ฯลฯ. 

[๑๐๐๖] ทุกขสัจย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด สมุทยสัจของสัตว์นั้น ชักดับไป 
หรือ? 

ทุกขสัจย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแห่งอรหัตมรรค แก , 

พระอรหันต์ทั้งหลาย ในอุปปาทขณะแห่งชิต สัตว์เหล่าใดชักได้เฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลำดับ 
แห่งจิตใด แก่สัตว์เหล่านั้น ในอุปปาทขณะแห่งจิตนั้น แก , สัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังเข้าถึง 
อสัญญสัตตภูมิ แต่สมุทยสัจของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นชักดับไปก็หาไม , ทุกขสัจย่อมเกิดขึ้นแก่ 
สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงจตุโวการภูมิ ปัญจโวการภูมิ นอกนี้ในอุปปาทขณะ 
แห่งจิต ในปวัตติกาล และสมุทยสัจก็ชักดับไป. 

หรือว่า สมุทยสัจของสัตว์ใดในภูมิใด ชักดับไป ทุกขสัจย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น 
ในภูมินั้น? 

สมุทยสัจของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่จากจตุโวการภูมิ จากปัญจโวการภูมิ 
ในภังคขณะแห่งจิต ในปวัตดีกาล ในอุปปาทขณะแห่งมรรคชิตและผลจิต ในอรูปภูมิ ชักดับไป 
แต่ทุกขสัจย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ สมุทยสัจของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น 
ซึ่งกำลังเข้าถึงจตุโวการภูมิ ปัญจโวการภูมิ ในอุปปาทขณะแห่งจิต ในปวัตติการ ชักดับไป 
และทุกขสัจก็ย่อมเกิดขึ้น. 

[๑๐๐๗] ทุกขสัจย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด มัคคสัจของสัตว์นั้นในภูมินั้น 
ชักดับไปหรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 357 

ทุกขสัจย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น คือ พระอรหันต์ทั้งหลาย ในอุปปาทขณะ 
แห่งจิต และแก่ปุถุชนซึ่งชักไม , ได้เฉพาะซึ่งมรรค ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในอุปปาทขณะแห่งชิต ใน 
ปวัตติกาล และแก , สัตว์ซึ่งเข้าถึงอบายภูมิ อสัญญสัตตภูมิ แต่มัคคสัจของสัตว์เหล่านั้นใน 
ภูมินั้น ชักดับไปแล้วก็หาไม่ ทุกขสัจย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ในอุปปาทขณะ 
แห่งอรหัตมรรค สัตว์เหล่าใดชักได้เฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลำดับแห่งจิตใจ แก่สัตว์เหล่านั้น 
ในอุปปาทขณะแห่งจิตนั้น และแก่สัตว์เหล่าอื่นซึ่งชักได้เฉพาะซึ่งมรรค ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ใน 
อุปปาทขณะแห่งจิต ในปวัตติกาล และมัคคสัจก็ชักดับไป. 

หรือว่า มัคคสัจของสัตว์ใดในภูมิใด ชักดับไป ทุกขสัจย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น 





มัคคสัจของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ในภังคขณะแห่งอรหัตมรรค สัตว์เหล่าใดชักได้ 
เฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลำดับแห่งจิตใด ของสัตว์เหล่านั้นในภังคขณะแห่งจิตนั้น และของ 
สัตว์เหล่าอื่นซึ่งชักได้เฉพาะซึ่งมรรค ที่กำลังจุติอยู่ ในภังคขณะแห่งจิต ในปวัตติกาล ใน 
อุปปาทขณะแห่งมรรคชิตและผลชิต ในอรูปภูมิ ชักดับไป แต่ทุกขสัจย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น 
ในภูมินั้นก็หาไม่ มัคคสัจของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแห่งอรหัตมรรค สัตว์ 
เหล่าใดชักได้เฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลำดับแห่งจิตใด ของสัตว์เหล่านั้น ในอุปปาทขณะ 
แห่งจิตนั้น และสัตว์เหล่าอื่นซึ่งชักได้เฉพาะซึ่งมรรค ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ ในอุปปาทขณะแห่งจิต 
ในปวัตติกาล ชักดับไป และทุกขสัจก็ย่อมเกิดขึ้น. 

[๑๐๐๘] สมุทยสัจย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด มัคคสัจของสัตว์นั้นในภูมินั้น 
ชักดับไปหรือ? 

สมุทยสัจย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น คือ อาปายิกสัตว์ และปุถุชนที่ชักได้ 
เฉพาะซึ่งมรรค ในอุปปาทขณะ แห่งตัณหา แต่มัคคสัจของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นชักดับไปก็หาไม่ 
สมุทยสัจย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งชักได้เฉพาะซึ่งมรรค ในอุปปาทขณะแห่ง 
ตัณหา และมัคคสัจก็ขักดับไป. 

หรือว่า มิคสัจคของสัตว์ใดในภูมิใดชักดับไป สมุทยสัจย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นใน 
ภูมินั้น? 

มัคคสัจของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแห่งอรหัตมรรค สัตว์เหล่าใดชักได้ 
ซึ่งอรหัตมรรค ในลำดับแห่งจิต ของสัตว์เหล่านั้น ในอุปปาทขณะแห่งจิตนั้น และของสัตว์ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 358 

เหล่าอื่นที่จักได้เฉพาะซึ่งมรรค ในภังคขณะแห่งตัณหา ในเมื่อตัณหาวิปปยุตตจิตเป็นไปอยู่ 
จักดับไป แต่สมุทยสัจย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ มิคคสัจแห่งสัตว์เหล่านั้น 
ในภูมินั้น ที่จักได้เฉพาะซึ่งมรรค ในอุปปาทขณะแห่งตัณหา จักดับไป และสมุทยสัจก็ย่อม 
เกิดขึ้น. 

[๑๐๐๙] ทุกขสัจย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด สมุทยสัจของสัตว์นั้นจักไม่ดับไป 
หรือ? 

ทุกขสัจย่อมไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น คือ สัตว์ทั้งปวง ซึ่งกำลังจุติอยู่ ในภังคขณะ 
แห่งจิต ในปวัตดึกาล ในอุปปาทขณะแห่งมรรคจิตและผลชิต ในอรูปภูมิ แต่สมุทยสัจของ 
สัตว์เหล่านั้น ชักไม่ดับไปก็หาไม่. 

ทุกขสัจย่อมไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ในภังคขณะแห่งอรหัตมรรค แก , พระอรหันต์ 
ทั้งหลาย ในภังคขณะแห่งจิต สัตว์เหล่าใดจักได้เฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลำดับแห่งจิตใด 
ของสัตว์เหล่านั้น ในภังคขณะแห่งจิตนั้น ในอุปปาทขณะแห่งมรรคจิตและผลจิต ในอรูปภูมิ 
และสมุทยสัจก็จักไม่ดับไป. 

หรือว่า สมุทยสัจของสัตว์ใด จักไม่ดับไป ทุกขสัจย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น? 

สมุทยสัจของสัตว์เหล่านั้น ในอุปปาทขณะแห่งอรหัตมรรค และของพระอรหันต์ 
ทั้งหลาย ในอุปปาทขณะแห่งจิต สัตว์เหล่าใดชักได้เฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลำดับแห่งจิตใด 
ของสัตว์เหล่านั้น ในอุปปาทขณะแห่งชิตนั้น จักไม่ดับไป แต่ทุกขสัจย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ 
เหล่านั้นก็หาไม , สมุทยสัจของสัตว์เหล่านั้น ในภังคขณะแห่งอรหัตมรรค และของพระอรหันต์ 
ทั้งหลาย ในภังคขณะแห่งจิต สัตว์เหล่าใดจักได้เฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลำดับแห่งจิตใด 
ของสัตว์เหล่านั้น ในภังคขณะแห่งจิตนั้น ในอุปปาทขณะแห่งมรรคชิตและผลชิต ในอรูปภูมิ 
ชักไม่ดับไป และทุกขสัจก็ย่อมไม่เกิดขึ้น. 

[๑๐๑๐] ทุกขสัจย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด มัคคสัจของสัตว์นั้น ชักไม่ดับไปหรือ? 

ทุกขสัจย่อมไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ในภังคขณะแห่งมรรค สัตว์เหล่าใดจักได้เฉพาะ 
ซึ่งอรหัตมรรคในลำดับแห่งจิตใด ในภังคขณะแห่งจิตนั้น และของสัตว์เหล่าอื่น ซึ่งจักได้เฉพาะ 
ซึ่งมรรค ที่กำลังจุติอยู่ ในภังคขณะแห่งจิต ในปวัตตึกาล ในอุปปาทขณะแห่งมรรคชิตและ 
ผลชิต ในอรูปภูมิ แต่มัคคสัจของสัตว์เหล่านั้นจักไม่ดับไปก็หาไม่ ทุกขสัจย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 359 

เหล่านั้น ในภังคขณะแห่งอรหัตมรรค แก่พระอรหันต์ทั้งหลาย ในภิงคขณะแห่งจิต และ 
ปุถุชน ซึ่งจักไม , ได้เฉพาะซึ่งมรรค ที่กำลังจุติอยู่ ในภิงคขณะแห่งจิต ในปวัตติกาล ใน 
อุปปาทขณะแห่งมรรคจิตและผลจิต ในอรูปภูมิ และมัคคสัจก็ชักไม , ดับไป. 

หรือว่า มัคคสัจของสัตว์ใดจักไม่ดับไป ทุกขสัจย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น? 

มัคคสัจของสัตว์เหล่านั้น คือ ของพระอรหันต์ทั้งหลาย ในอุปปาทขณะแห่งจิต และ 
ของปุถุชนซึ่งชักไม , ได้เฉพาะซึ่งมรรค ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ ในอุปปาทขณะแห่งจิต ในปวัตติกาล 
จักไม่ดับไป แต่ทุกขสัจย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ มัคคสัจของสัตว์เหล่านั้น ใน 
ภังคขณะแห่งอรหัตมรรค และของพระอรหันต์ทั้งหลาย ในภิงคขณะแห่งจิต และของปุถุชน 
ที่จักไม , ได้เฉพาะซึ่งมรรค ที่กำลังจุติอยู่ในภังคขณะแห่งจิต ในปวัตดึกาล ในอุปปาทขณะแห่ง 
มรรคชิตและผลชิต ในอรูปภูมิ จักไม , ดับไป และทุกขสัจก็ย่อมไม่เกิดขึ้น. 

[๑๐๑๑] สมุทยสัจย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด มัคคสัจของสัตว์นั้นจักดับไปหรือ? 

ทุกขสัจย่อมไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ในอุปปาทขณะแห่งอรหัตมรรค สัตว์เหล่าใด 
จักได้เฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลำดับแห่งจิตใด แก , สัตว์เหล่านั้น ในอุปปาทขณะแห่งชิตนั้น 
และแก , สัตว์เหล่าอื่น ที่ชักได้เฉพาะซึ่งมรรค ในภังคขณะแห่งตัณหา ในเมื่อตัณหาวิปปยุตตชิต 
เป็นไปอยู่ แก , ผู้'ที่เข้านิโรธ แก่อสัญญสัตว์ แต่มัคคสัจของสัตว์เหล่านั้น ชักไม่ดับไปก็หาไม , 

สมุทยสัจย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ในภิงคขณะแห่งอรหัตมรรค แก , พระอรหันต์ทั้งหลาย 
และแก่ปุถุชนที่จักไม , ได้เฉพาะซึ่งมรรค ในภังคขณะแห่งตัณหา ในเมื่อตัณหาวิปปยุตตจิตเป็น 
ไปอยู่ แก่ผู้ที่เ 1 ข้านิโรธ แก , อสัญญสัตว์ และมัคคสัจก็ชักไม่ดับไป. 

หรือว่า มัคคสัจของสัตว์ใด จักไม , ดับไป สมุทยสัจย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น? 

มัคคสัจของสัตว์เหล่านั้น คือ ปุถุชนที่ชักไม , ได้เฉพาะซึ่งมรรค ในอุปปาทขณะแห่งตัณหา 
ชักไม่ดับไป แต่สมุทยสัจย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ มัคคสัจของสัตว์เหล่านั้น ใน 
ภิงคขณะแห่งอรหัตมรรค และของพระอรหันต์ทั้งหลาย และของปุถุชนที่จักไม , ได้เฉพาะซึ่งมรรค 
ในภังคขณะแห่งตัณหา ในเมื่อตัณหาวิปปยุตตจิตเป็นไปอยู่ ของผู้ที่เ 1 ข้านิโรธ ของอสัญญสัตว์ 
ชักไม่ดับไป และสมุทยสัจก็ย่อมไม่เกิดขึ้น. 

[๑๐๑๒] ทุกขสัจย่อมไม , เกิดขึ้นในภูมิใด ฯลฯ. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 360 

[๑๐๑๓] ทุกขสัจย่อมไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด สมุทยสัจของสัตว์นั้นใน 
ภูมินั้น จักไม่ดับไปหรือ? 

ทุกขสัจย่อมไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติจากจตุโวการภูมิ ปัญจ 
โวการภูมิ ในภังคขณะแห่งจิต ในปวัตติกาล ในอุปปาทขณะแห่งมรรคจิตและผลจิต ในอรูปภูมิ 
แต่สมุทยสัจของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ชักไม , ดับไปก็หาไม่ ทุกขสัจย่อมไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์ 
เหล่านั้นในภูมินั้น ในภังคขณะแห่งอรหัตมรรค แก่พระอรหันต์ทั้งหลาย ในภังคขณะแห่งจิต 
สัตว์เหล่าใดจักได้เฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลำดับแห่งจิตใด แก่สัตว์เหล่านั้น ในดังค'ขณะ 
แห่งจิตนั้น ในอุปปาทขณะแห่งมรรคชิตและผลชิต ในอรูปภูมิ แก , สัตว์ซึ่งกำลังจุติจากอสัญญ 
สัตตภูมิ และสมุทยสัจก็จักไม่ดับไป. 

หรือว่า สมุทยสัจของสัตว์ใดในภูมิใด จักไม่ดับไป ทุกขสัจย่อมไม่เกิดขึ้นแก , 

สัตว์นั้นในภูมินั้น? 

สมุทยสัจของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแห่งอรหัตมรรค และของพระ 
อรหันต์ทั้งหลาย ในอุปปาทขณะแห่งจิต สัตว์เหล่าใดจักได้เฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลำดับ 
แห่งจิตใด ของสัตว์เหล่านั้น ในอุปปาทขณะแห่งจิตนั้น และของสัตว์ซึ่งกำลังเข้าถึงอสัญญ 
สัตตภูมิ ชักไม , ดับไป แต่ทุกขสัจย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ สมุทยสัจ 
ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ในภังคขณะแห่งอรหัตมรรค และของพระอรหันต์ทั้งหลาย ใน 
ดังค'ขณะแห่งจิต สัตว์เหล่าใดชักได้เฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลำดับแห่งจิตใด ของสัตว์เหล่านั้น 
ในภังคขณะแห่งจิตนั้น ในอุปปาทขณะแห่งมรรคจิตและผลชิต ในอรูปภูมิ ของสัตว์ซึ่งกำลังจุติ 
จากอสัญญสัตตภูมิ จักไม่ดับไป และทุกขสัจก็ย่อมไม่เกิดขึ้น. 

[๑๐๑๔] ทุกขสัจย่อมไม , เกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด มัคคสัจของสัตว์นั้นในภูมินั้น 
ชักไม่ดับไปหรือ? 

ทุกขสัจย่อมไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ในภังคขณะแห่งมรรค สัตว์เหล่าใด 
ชักได้เฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลำดับแห่งจิตใด แก , สัตว์เหล่านั้น ในภังคขณะแห่งจิตนั้น และ 
แก , สัตว์เหล่าอื่น ซึ่งชักได้เฉพาะซึ่งมรรค ที่กำลังจุติอยู่ ในภังคขณะแห่งจิต ในปวัตดึกาล 
ในอุปปาทขณะแห่งมรรคจิตและผลชิต ในอรูปภูมิ แต่มัคคสัจของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ชักไม่ 
ดับไปก็หาไม่ ทุกขสัจย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ในภังคขณะแห่งอรหัตมรรค 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 361 

แก , พระอรหันต์ทั้งหลาย ในภังคขณะแห่งจิต และแก่ปุถุชน ซึ่งจักไม , ได้เฉพาะซึ่งมรรค 
ที่กำลังจุติอยู่ ในภังคขณะแห่งจิต ในปวัตตึกาล ในอุปปาทขณะแห่งมรรคจิตและผลจิต ใน 
อรูปภูมิ แก , สัตว์ซึ่งกำลังจุติจากอบายภูมิ จากอสัญญสัตตภูมิ และมัคคสัจก็ชักไม่ดับไป. 

หรือว่า มัคคสัจของสัตว์ใดในภูมิใด ชักไม่ดับไป ทุกขสัจย่อมไม่เกิดขึ้นแก่ 
สัตว์นั้นในภูมินั้น? 

มัคคสัจของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น คือ ของพระอรหันต์ทั้งหลาย ในอุปปาทขณะแห่งชิต 
และของปุถุชนซึ่งชักไม , ได้เฉพาะซึ่งมรรค ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในอุปปาทขณะแห่งจิต ในปวัตติกาล 
และของสัตว์ซึ่งกำลังเข้าถึงอบายภูมิ อสัญญสัตตภูมิ ชักไม่ดับไป แต่ทุกขสัจย่อมไม่เกิดขึ้นแก , 
สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ มัคคสัจของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ในภังคขณ ะแห่งอรหัตมรรค 
แก , พระอรหันต์ทั้งหลายในภังคขณะแห่งจิต และของปุถุชนซึ่งชักไม , ได้เฉพาะซึ่งมรรค ที่กำลัง 
จุติอยู่ ในภังคขณะแห่งชิต ในปวัตติกาล ในอุปปาทขณะแห่งมรรคจิตและผลชิต ในอรูปภูมิและ 
ของสัตว์ซึ่งกำลังจุติจากอบายภูมิ จากอสัญญสัตตภูมิ ชักไม่ดับไป และทุกขสัจก็ย่อมไม่เกิดขึ้น. 

[๑๐๑๕] สมุทยสัจย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด มัคคสัจของสัตว์นั้นในภูมิ 
นั้น ชักไม่ดับไปหรือ? 

สมุทยสัจย่อมไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแห่งอรหัตมรรค 
สัตว์เหล่าใดชักได้เฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลำดับแห่งชิตใด แก่สัตว์เหล่านั้น ในอุปปาทขณะ 
แห่งจิตนั้น และแก่สัตว์เหล่าอื่น ที่ชักได้เฉพาะซึ่งมรรค ในภังคขณะแห่งตัณหา ในเมื่อ 
ตัณหาวิปปยุตตจิตเป็นไปอยู่ แต่มัคคสัจของสัตว์เหล่าในภูมินั้นชักไม่ดับไปก็หาไม่ สมุทยสัจ 
ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ในภังคขณะแห่งอรหัตมรรค แก , พระอรหันต์ทั้งหลาย 
และแก่ปุถุชนที่ชักไม , ได้เฉพาะซึ่งมรรค ในภังคขณะแห่งตัณหา ในเมื่อตัณหาวิปปยุตตจิต 
เป็นไปอยู่ แก , อสัญญสัตว์ และมัคคสัจก็ชักไม่ดับไป. 

หรือว่า มัคคสัจของสัตว์ใดในภูมิใด ชักไม่ดับไป สมุทยสัจย่อมไม่เกิดขึ้นแก่ 
สัตว์นั้นในภูมินั้น? 

มัคคสัจของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอาปายิกสัตว์ และปุถุชนที่ชักไม , ได้เฉพาะ 
ซึ่งมรรค ในอุปปาทขณะแห่งตัณหา ชักไม่ดับไป แต่สมุทยสัจย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 362 

ในภูมินั้นก็หาไม่ มัคคสัจของสัตว์เหล่านั้นของในภูมินั้น ในภังคขณะแห่งอรหัตมรรค และ 
ของพระอรหันต์ทั้งหลาย และของปุถุชนที่จักไม , ได้เฉพาะซึ่งมรรค ในภังคขณะแห่งตัณหา 
ในเมื่อตัณหาวิปปยุตตจิตเป็นไปอยู่ ของอสัญญสัตว์ทั้งหลาย จักไม่ดับไป และสมุทยสัจก็ย่อม 
ไม่เกิดขึ้น. 

[๑๐๑๖] ทุกขสัจเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด สมุทยสัจของสัตว์นั้นจักดับไปหรือ? 

คำถามที่เป็นอนาคตกับด้วยอดีต อนุโลม ก็ดี ปัจจนียะ ก็ดี ท่านจำแนกไว้แล้วใน 
นิโรธวาร ฉันใด แม้ในอุปาทนิโรธวาร ผู้มีป้ญญาก็พึงจำแนก ฉันนั้น. 

อุปานิโรธวาร จบ. 

ปวัตติวาร จบ. 

ปริญญาวาร 

[๑๐๑๗] บุคคลใดย่อมกำหนดรู้ทุกขสัจ บุคคลนั้นย่อมละสมุทยสัจ หรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลใดย่อมละสมุทยสัจ บุคคลนั้นย่อมกำหนดรู้ทุกขสัจ? 

ถูกแล้ว. 

บุคคลใดย่อมไม่กำหนดรู้ทุกขสัจ บุคคลนั้นย่อมไม , ละสมุทยสัจหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลใดย่อมไม , ละสมุทยสัจ บุคคลนั้นย่อมไม่กำหนดรู้ทุกขสัจ? 

ถูกแล้ว. 

[๑๐๑๘] บุคคลใดได้กำหนดรู้แล้วซึ่งทุกขสัจ บุคคลนั้นได้ละแล้วซึ่งสมุทยสัจ 
หรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลใดได้ละแล้วซึ่งสมุทยสัจ บุคคลนั้นได้กำหนดรู้แล้วซึ่งทุกขสัจ? 

ถูกแล้ว. 

บุคคลใดไม , ได้กำหนดรู้แล้วซึ่งทุกขสัจ บุคคลนั้นไม , ได้ละแล้วซึ่งสมุทยสัจ หรือ? 

ถูกแล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 363 

หรือว่า บุคคลใดไม , ได้ละแล้วซึ่งสมุทยสัจ บุคคลนั้นไม , ได้กำหนดรู้แล้วซึ่ง 
ทุกขสัจ? 

ถูกแล้ว. 

[๑๐๑๙] บุคคลใดจักกำหนดรู้ทุกขสัจ บุคคลนั้นจักละสมุทยสัจ หรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลใดจักละสมุทยสัจ บุคคลนั้นจักกำหนดรู้ทุกขสัจ? 

ถูกแล้ว. 

บุคคลใดจักไม่กำหนดรู้ทุกขสัจ บุคคลนั้นจักไม , ละสมุทยสัจ หรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลใดจักไม , ละสมุทยสัจ บุคคลนั้นจักไม่กำหนดรู้ทุกขสัจ? 

ถูกแล้ว. 

[๑๐๒๐] บุคคลใดย่อมกำหนดรู้ทุกขสัจ บุคคลนั้นได้ละแล้วซึ่งสมุทยสัจ หรือ? 

หามิได้. 

หรือว่า บุคคลใดได้ละแล้วซึ่งสมุทยสัจ บุคคลนั้นย่อมกำหนดรู้ทุกขสัจ? 

หามิได้. 

บุคคลใดย่อมไม่กำหนดรู้ทุกขสัจ บุคคลนั้นไม , ได้ละแล้วซึ่งสมุทยสัจ หรือ? 

พระอรหันต์ย่อมไม่กำหนดรู้ทุกขสัจ แต่ไม , ได้ละแล้วซึ่งสมุทยสัจก็หาไม่ บุคคลทั้งหลาย 
ที่เหลือ เว้นบุคคลที่มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค และพระอรหันต์ ย่อมไม , กำหนดรู้ 
ทุกขสัจ และไม , ได้ละแล้วซึ่งสมุทัยสัจ. 

หรือว่า บุคคลใดไม , ได้ละแล้วซึ่งสมุทยสัจ บุคคลนั้นย่อมไม่กำหนดรู้ทุกขสัจ? 

บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค ไม , ได้ละแล้วซึ่งสมุทยสัจ แด , ย่อมไม่ 
กำหนดรู้ทุกขสัจก็หาไม่ บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เว้นแต่บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค 
และพระอรหันต์ไม , ได้ละแล้วซึ่งสมุทยสัจด้วย ย่อมไม่กำหนดรู้ทุกขสัจด้วย. 

[๑๐๒๑] บุคคลใดย่อมกำหนดรู้ทุกขสัจ บุคคลนั้นจักละสมุทยสัจ หรือ? 

หามิได้. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 364 

หรือว่า บุคคลใดจักละสมุทยสัจ บุคคลนั้นย่อมกำหนดรัทุกขสัจ 

หามิได้. , 

บุคคลใดย่อมไม่กำหนดรู้ทุกขสัจ บุคคลนั้นจักไม , ละสมุทยสัจหรือ? 

ชนเหล่าใดจักได้เฉพาะซึ่งมรรค ชนเหล่านั้น ย่อมไม่กำหนดรู้ทุกขสัจ แต่จักไม , ละ 
สมุทยสัจก็หาไม่ พระอรหันต์และปุถุชนเหล่าใดจักไม , ได้เฉพาะซึ่งมรรค พระอรหันต์และปุถุชน 
เหล่านั้น ย่อมไม่กำหนดผู้ผู้ทุกขสัจด้วย จักไม , ละสมุทยสัจด้วย. 

หรือว่า บุคคลใดจักไม , ละสมุทยสัจ บุคคลนั้นย่อมไม่กำหนดรู้ทุกขสัจ? 

บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค จักไม , ละสมุทยสัจ แต่ย่อมไม่กำหนดรู้ 
ทุกขสัจก็หาไม , พระอรหันต์และปุถุชนเหล่าใด จักไม , ได้เฉพาะซึ่งมรรค พระอรหันต์และปุถุชน 
เหล่านั้น จักไม , ละสมุทยสัจด้วย ย่อมไม่กำหนดรู้ทุกขสัจด้วย. 

[๑๐๒๒] บุคคลใดได้กำหนดรู้แล้วซึ่งทุกขสัจ บุคคลนั้นชักละสมุทยสัจ หรือ? 

หามิได้. 

หรือว่า บุคคลใดจักละสมุทยสัจ บุคคลนั้นได้กำหนดรู้แล้วซึ่งทุกขสัจ 

หามิได้. 

บุคคลใดไม่กำหนดรู้แล้วซึ่งทุกขสัจ บุคคลนั้นจักไม , ละซึ่งสมุทยสัจ หรือ? 

ชนเหล่าใดจักได้เฉพาะซึ่งมรรค ชนเหล่านั้นไม , ได้กำหนดรู้แล้วซึ่งทุกขสัจ แต่จักไม , ละ 
ซึ่งสมุทยสัจก็หาไม่ ท่านผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค และปุถุชนเหล่าใด จักไม , ได้เฉพาะ 
ซึ่งมรรค ท่านผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคและปุถุชนเหล่านั้น ไม , ได้กำหนดรู้แล้วซึ่ง 
ทุกขสัจด้วย จักไม , ละซึ่งสมุทยสัจด้วย. 

หรือว่า บุคคลใดจักไม , ละซึ่งสมุทยสัจ บุคคลนั้นไม , ได้กำหนดรู้แล้วซึ่งทุกขสัจ? 

พระอรหันต์จักไม , ละสมุทยสัจ แต่ไม , ได้กำหนดรู้แล้วซึ่งทุกขสัจก็หาไม่ ท่านผู้มีความ 
พร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคและปุถุชนเหล่าใด จักไม่ได้เฉพาะซึ่งมรรค ท่านผู้มีความพร้อม 
เพรียงด้วยอรหัตมรรคและปุถุชนเหล่านั้น จักไม่ละสมุทยสัจด้วย ไม , ได้กำหนดรู้แล้วซึ่ง 
ทุกขสัจด้วย 

ปริญญาวาร จบ. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 365 

สัจจยมก จบ. 

สังขารยมก 
ปัณณัตติวาร 

[๑๐๒๓] สังขาร ๓ คือ กายสังขาร วจีสังขาร จิตตสังขาร. 

ลมอัสสาสะและปัสสาสะ ชื่อว่า กายสังขาร วิตกและวิจาร ชื่อว่า วจีสังขาร สัญญา 
และเวทนา ชื่อว่า ชิตตสังขาร ธรรมที่สัมปยุตด้วยชิต แม้ทั้งหมด เว้นวิตกและวิจาร ชื่อว่า 
ชิตตสังขาร. 

[๑๐๒๔] กายชื่อว่า กายสังขารหรือ กายสังขาร คือกายหรือ? 

อุทเทสวาร 

วจี ชื่อว่า วจีสังขารหรือ วจีสังขาร คือวจีหรือ? 

ชิต ชื่อว่า ชิตสังขารหรือ ชิตตสังขาร คือชิตหรือ? 

[๑๐๒๕] ไม่ใช่กาย ไม่ใช่กายสังขารหรือ ไม , ใช่กายสังขาร ไม่ใช่กายหรือ? 

ไม่ใช่วจี ไม่ใช่วจีสังขารหรือ ไม่ใช่วจีสังขาร ไม , ใช่วจีหรือ? 

ไม่ใช่ชิต ไม่ใช่ชิตตสังขารหรือ ไม่ใช่ชิตตสังขาร ไม , ใช่ชิตหรือ? 

[๑๐๒๖] กาย ชื่อว่ากายสังขารหรือ สังขารคือวจีสังขารหรือ? 

กาย ชื่อว่ากายสังขารหรือ สังขาร คือชิตตสังขารหรือ? 

วจี ชื่อว่าวจีสังขารหรือ สังขาร คือกายสังขารหรือ? 

วจี ชื่อว่าวจีสังขารหรือ สังขาร คือชิตตสังขารหรือ? 

ชิต ชื่อว่าชิตตสังขารหรือ สังขาร คือกายสังขารหรือ? 

ชิต ชื่อว่าชิตตสังขารหรือ สังขาร คือวจีสังขารหรือ? 

[๑๐๒๗] ไม่ใช่กาย ไม่ใช่กายสังขารหรือ ไม , ใช่สังขาร ไม่ใช่วจีสังขารหรือ? 

ไม่ใช่กาย ไม , ใช่กายสังขารหรือ ไม่ใช่สังขาร ไม่ใช่ชิตตสังขารหรือ? 

ไม่ใช่วจี ไม่ใช่วจีสังขารหรือ ไม่ใช่สังขาร ไม่ใช่กายสังขารหรือ? 

ไม่ใช่วจี ไม่ใช่วจีสังขารหรือ ไม่ใช่สังขาร ไม่ใช่ชิตตสังขารหรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 366 

ไม่ใช่จิต ไม่ใช่จิตตสังขารหรือ ไม่ใช่สังขาร ไม่ใช่กายสังขารหรือ? 

ไม่ใช่จิต ไม่ใช่ธิตตสังขารหรือ ไม่ใช่สังขาร ไม่ใช่วจีสังขารหรือ? 

[๑๐๒๘] กายสังขาร คือวจีสังขารหรือ วจีสังขาร คือกายสังขารหรือ? 

กายสังขาร คือชิตตสังขารหรือ ชิตตสังขาร คือกายสังขารหรือ? 

วจีสังขาร คือจิตตสังขารหรือ จิตตสังขาร คือวจีสังขารหรือ? 

[๑๐๒๙] ไม่ใช่กายสังขาร ไม่ใช่วจีสังขารหรือ ไม่ใช่วจีสังขาร ไม่ใช่กาย 
สังขารหรือ? 

ไม่ใช่กายสังขาร ไม่ใช่ชิตตสังขารหรือ ไม่ใช่ชิตตสังขาร ไม่ใช่กายสังขาร 
หรือ? 

ไม่ใช่วจีสังขาร ไม , ใช่ชิตตสังขารหรือ ไม , ใช่ชิตตสังขาร ไม่ใช่วจีสังขารหรือ? 
อุทเทสวาร จบ. 

นิทเทสวาร 
ปทโสธนวาร 

[๑๐๓๐] กาย ชื่อว่ากายสังขารหรือ? 

หามิได้. 

กายสังขาร ชื่อว่ากายหรือ? 

หามิได้. 

วจี ชื่อว่าวจีสังขารหรือ? 

หามิได้. 

วจีสังขาร ชื่อว่าวจีหรือ? 

หามิได้. 

ชิต ชื่อว่าชิตตสังขารหรือ? 

หามิได้. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 367 

จิตตสังขาร ชื่อว่าจิตหรือ? 

หามิได้. 

[๑๐๓๑] ไม่ใช่กาย ไม่ใช่กายสังขารหรือ? 

กายสังขาร ไม่ใช่กาย เป็นแต่กายสังขาร ธรรมที่เหลือ เว้นกาย และกายสังขาร ไม่ใช่ 
กาย และไม่ใช่กายสังขาร. 

ไม่ใช่กายสังขาร ไม , ใช่กายหรือ? 

กาย ไม่ใช่กายสังขาร เป็นแต่กาย ธรรมที่เหลือ เว้นกายและกายสังขาร ไม่ใช่กาย 
และ ไม่ใช่กายสังขาร. 

ไม่ใช่วจี ไม่ใช่วจีสังขารหรือ? 

วจีสังขาร ไม , ใช่วจี เป็นแต่วจีสังขาร ธรรมที่เหลือ เว้นวจี และวจีสังขาร ไม่ใช่วจี 
และ ไม่ใช่วจีสังขาร. 

ไม่ใช่วจีสังขาร ไม , ใช่วจีหรือ? 

วจี ไม่ใช่วจีสังขาร เป็นแต่วจี ธรรมที่เหลือ เว้นวจี และวจีสังขาร ไม่ใช่วจี และ 
ไม่ใช่วจีสังขาร. 

ไม่ใช่จิต ไม่ใช่ชิตตสังขารหรือ? 

จิตตสังขาร ไม่ใช่ชิต เป็นแต่จิตตสังขาร ธรรมที่เหลือ เว้นจิต และชิตตสังขาร 
ไม่ใช่จิต และไม , ใช่ชิตตสังขาร. 

ไม่ใช่จิตตสังขาร ไม , ใช่ชิตหรือ? 

จิต ไม่ใช่ชิตตสังขาร เป็นแต่จิต ธรรมที่เหลือ เว้นชิต และชิตตสังขาร ไม่ใช่ชิต 
และ ไม่ใช่ชิตตสังขาร. 

ปทโสธนมูลจักกวาร 

[๑๐๓๒] กาย ชื่อว่ากายสังขารหรือ? 

หามิได้. 

สังขาร คือวจีสังขารหรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 368 

วจีสังขาร เป็นสังขารด้วย เป็นวจีสังขารด้วย สังขารที่เหลือ เป็นแต่สังขาร ไม่ใช่ 
วจีสังขาร. 

กาย ชื่อว่ากายสังขารหรือ? 

หามิได้. 

สังขาร คือจิตตสังขารหรือ? 

ธิตตสังขาร เป็นสังขารด้วย เป็นจิตตสังขารด้วย สังขารที่เหลือ เป็นแต่สังขาร ไม่ใช่ 
จิตตสังขาร. 

วจี ชื่อว่าวจีสังขารหรือ? 

หามิได้. 

สังขาร ชื่อว่ากายสังขารหรือ? 

กายสังขาร เป็นสังขารด้วย เป็นกายสังขารด้วย สังขารที่เหลือ เป็นแต่สังขาร ไม่ใช่ 
กายสังขาร. 

วจี ชื่อว่าวจีสังขารหรือ? 

หามิได้. 

สังขาร คือชิตตสังขารหรือ? 

จิตตสังขาร เป็นสังขารด้วย เป็นจิตตสังขารด้วย สังขารที่เหลือ เป็นแต่สังขาร ไม่ใช่ 
จิตตสังขาร. 

จิต ชื่อว่าจิตตสังขารหรือ? 

หามิได้. 

สังขาร คือกายสังขารหรือ? 

กายสังขาร เป็นสังขารด้วย เป็นกายสังขารด้วย สังขารที่เหลือ เป็นแต่สังขาร ไม่ใช่ 
กายสังขาร. 

จิต ชื่อว่าจิตตสังขารหรือ? 

หามิได้. 

สังขาร คือวจีสังขารหรือ? 

วจีสังขาร เป็นสังขารด้วย เป็นวจีสังขารด้วย สังขารที่เหลือ เป็นแต่สังขาร ไม่ใช่ 
วจีสังขาร. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 369 

[๑๐๓๓] ไม่ใช่กาย ไม , ใช่กายสังขารหรือ? 

กายสังขาร ไม่ใช่กาย เป็นแต่กายสังขาร ธรรมที่เหลือ เว้นกายและกายสังขาร 
ไม่ใช่กายและไม่ใช่กายสังขาร. 

ไม่ใช่สังขาร ไม่ใช่วจีสังขารหรือ? 

ถูกแล้ว 

ไม่ใช่กาย ไม , ใช่กายสังขารหรือ? 

กายสังขารไม่ใช่กาย เป็นแต่กายสังขาร ธรรมที่เหลือ เว้นกายและกายสังขาร ไม , ใช่ 
กาย และไม่ใช่กายสังขาร. 

ไม่ใช่สังขาร ไม่ใช่จิตตสังขารหรือ? 

ถูกแล้ว. 

ไม่ใช่วจี ไม่ใช่วจีสังขารหรือ? 

วจีสังขาร ไม , ใช่วจี เป็นแต่วจีสังขาร ธรรมที่เหลือ เว้นวจีและวจีสังขาร ไม , ใช่วจี 
และ ไม่ใช่วจีสังขาร. 

ไม่ใช่สังขาร ไม่ใช่กายสังขารหรือ? 

ถูกแล้ว. 

ไม่ใช่วจี ไม่ใช่วจีสังขารหรือ 

วจีสังขาร ไม , ใช่วจี เป็นแต่วจีสังขาร ธรรมที่เหลือ เว้นวจีและวจีสังขาร ไม , ใช่วจี 
และ ไม่ใช่วจีสังขาร 

ไม่ใช่สังขาร ไม่ใช่จิตตสังขารหรือ? 

ถูกแล้ว. 

ไม่ใช่จิต ไม่ใช่ชิตตสังขารหรือ? 

จิตตสังขาร ไม่ใช่ชิต เป็นแต่ชิตตสังขาร ธรรมที่เหลือ เว้นจิตและจิตตสังขาร 
ไม่ใช่จิต และไม , ใช่ชิตตสังขาร. 

ไม่ใช่สังขาร ไม่ใช่กายสังขารหรือ? 

ถูกแล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 370 

ไม่ใช่จิต ไม่ใช่ชิตตสังขาร หรือ? 

จิตตสังขาร ไม่ใช่ชิต เป็นแต่จิตตสังขาร ธรรมที่เหลือ เว้นจิตและชิตตสังขาร 
ไม่ใช่ชิตและไม่ใช่ชิตตสังขาร. 

ไม่ใช่สังขาร ไม่ใช่วจีสังขาร หรือ? 

ถูกแล้ว. 

สุทธสังขารวาร 

[๑๐๓๔] กายสังขาร คือวจีสังขาร หรือ? 

หามิได้. 

วจีสังขาร คือกายสังขาร หรือ? 

หามิได้. 

กายสังขาร คือชิตตสังขาร หรือ? 

หามิได้. 

ชิตตสังขาร คือกายสังขาร หรือ? 

หามิได้. 

วจีสังขาร คือชิตตสังขาร หรือ? 

หามิได้. 

ชิตตสังขาร คือวจีสังขาร หรือ? 

หามิได้. 

[๑๐๓๕] ไม่ใช่กายสังขาร ไม่ใช่วจีสังขาร หรือ? 

วจีสังขาร ไม , ใช่กายสังขาร เป็นแต่วจีสังขาร สังขารที่เหลือ เว้นกายสังขารและ 
วจีสังขาร ไม่ใช่กายสังขาร และไม่ใช่วจีสังขาร. 

ไม่ใช่วจีสังขาร ไม , ใช่กายสังขาร หรือ? 

กายสังขาร ไม่ใช่วจีสังขาร เป็นแต่กายสังขาร สังขารที่เหลือ เว้นวจีสังขาร และ 
กายสังขาร ไม่ใช่วจีสังขารและไม่ใช่กายสังขาร. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 371 

ไม่ใช่กายสังขาร ไม่ใช่จิตตสังขาร หรือ? 

จิตตสังขาร ไม , ใช่กายสังขาร เป็นแต่ชิตตสังขาร สังขารที่เหลือ เว้นกายสังขาร 
และชิตตสังขาร ไม่ใช่กายสังขารและไม่ใช่ชิตตสังขาร. 

ไม่ใช่ชิตตสังขาร ไม , ใช่กายสังขาร หรือ? 

กายสังขาร ไม่ใช่ชิตตสังขาร เป็นแต่กายสังขาร สังขารที่เหลือ เว้นชิตตสังขารและ 
กายสังขาร ไม , ใช่ชิตตสังขารและไม่ใช่กายสังขาร. 

ไม่ใช่วจีสังขาร ไม , ใช่ชิตตสังขาร หรือ? 

ชิตตสังขาร ไม , ใช่วจีสังขาร เป็นแต่ชิตตสังขาร สังขารที่เหลือ เว้นวจีสังขารและ 
ชิตตสังขาร ไม่ใช่วจีสังขารและไม่ใช่ชิตตสังขาร 
ไม่ใช่ชิตตสังขาร ไม , ใช่วจีสังขาร หรือ? 

วจีสังขาร ไม , ใช่ชิตตสังขาร เป็นแต่วจีสังขาร สังขารที่เหลือ เว้นชิตตสังขารและ 
วจีสังขาร ไม่ใช่ชิตตสังขาร และไม่ใช่วจีสังขาร. 

นิทเทสวาร จบ. 

ปัณณัตติวาร จบ. 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 372 
ปวัตติวาร 
อุปปาทวาร 

[๑๐๓๖] กายสังขารย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์ใด วจีสังขารย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น 
หรือ? 

เว้นวิตกและวิจารเสียแล้ว กายสังขารย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ในอุปปาทขณะ 
แห่งลมอัสสาสะปัสสาสะ แต่วจีสังขารย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ กายสังขารย่อมเกิดขึ้น 
และวจีสังขารก็ย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ซึ่งเกิดในชั้นกามาวจร ที่เข้าปฐมฌาน ในอุปปาทขณะ 
แห่งลมอัสสาสะปัสสาสะ. 

หรือว่า วจีสังขารย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด กายสังขารย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น. 

เว้นลมอัสสาสะปัสสาสะเสียแล้ว วจีสังขารย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ในอุปปาทขณะ 
แห่งวิตกและวิจาร แต่กายสังขารย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นก็หาไม , วจีสังขารย่อมเกิดขึ้น 
และกายสังขารย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ซึ่งเกิดในชั้นกามาวจร ที่เช้าปฐมฌาน ในอุปปาทขณะ 
แห่งลมอัสสาสะปัสสาสะ. 

[๑๐๓๗] กายสังขารย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด จิตตสังขารย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น 
หรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า จิตตสังขารย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์ใด กายสังขารย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น. 

เว้นลมอัสสาสะปัสสาสะเสียแล้ว จิตตสังขารย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ใน 
อุปปาทขณะแห่งจิต แต่กายสังขารย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ จิตตสังขารย่อมเกิดขึ้น 
และกายสังขารก็ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ในอุปปาทขณะแห่งลมอัสสาสะปัสสาสะ. 

[๑๐๓๘] วจีสังขารย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์ใด จิตตสังขารย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า จิตตสังขารย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์ใด วจีสังขารย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 373 

เว้นวิตกและวิจารเสียแล้ว จิตตสังขารย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ในอุปปาทขณะ 
แห่งจิต แต่วจีสังขารย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ จิตตสังขารย่อมเกิดขึ้น และวจีสังขาร 
ก็ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ในอุปปาทขณะแห่งวิตกและวิจาร. 

[๑๐๓๙] กายสังขารย่อมเกิดขึ้นในภูมิใด วจีสังขารย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ? 

กายสังขารย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้น คือในทุติยฌาน ในตติยฌาน แต่วจีสังขารย่อมเกิดขึ้น 
ในภูมินั้นก็หาไม่ กายสังขารย่อมเกิดขึ้น และวจีสังขารก็ย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้น คือในปฐมฌาน 
(ซึ่งเกิดขึ้นแล้ว) ในกามาวจรภูมิ. 

หรือว่า วจีสังขารย่อมเกิดขึ้นในภูมิใด กายสังขารย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้น. 

วจีสังขารย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้น คือในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ แต่กายสังขารย่อม 
เกิดขึ้นในภูมินั้นก็หาไม , วจีสังขารย่อมเกิดขึ้น และกายสังขารก็ย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้น คือใน 
ปฐมฌาน (ซึ่งเกิดขึ้นแล้ว) ในกามาวจรภูมิ. 

[๑๐๔๐] กายสังขารย่อมเกิดขึ้นในภูมิใด ชิตตสังขารย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า จิตตสังขารย่อมเกิดขึ้นในภูมิใด กายสังขารย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้น. 

จิตสังขารย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้น คือในจตุตถฌาน ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ แต่ 
กายสังขารย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้นก็หาไม่ จิตตสังขารย่อมเกิดขึ้น และกายสังขารก็ย่อมเกิดขึ้น 
ในภูมินั้น คือปฐมฌาน ในทุติยฌาน ในตติยฌาน ในกามาวจรภูมิ. 

[๑๐๔๑] วจีสังขารย่อมเกิดขึ้นในภูมิใด จิตตสังขารย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า จิตตสังขารย่อมเกิดขึ้นในภูมิใด วจีสังขารย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้น. 

จิตตสังขารย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้น คือในทุติยฌาน ในตติยฌาน ในจตุตถฌาน แต่ 
วจีสังขารย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมินั้นก็หาไม่ จิตตสังขารย่อมเกิดขึ้น และวจีสังขารก็ย่อมเกิดขึ้น 
ในภูมินั้น คือในปฐมฌาน (ซึ่งเกิดขึ้นแล้ว) ในกามาวจรภูมิ ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ. 

[๑๐๔๒] กายสังขารย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด ฯลฯ. 

คำว่า ยสส ก็ดี คำว่า ยสส ยตถ ก็ดี เป็นเช่นเดียวกัน. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 374 

[๑๐๔๓] กายสังขารย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใด วจีสังขารย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น 
หรือ? 

เว้นลมอัสสาสะปัสสาสะเสียแล้ว กายสังขารย่อมไม , เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ใน 
อุปปาทขณะแห่งวิตกและวิจาร แต่วจีสังขารย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ กายสังขาร 
ย่อมไม่เกิดขึ้น และวจีสังขารก็ย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นทั้งหมด ในภังคขณะแห่งจิต ใน 
อุปปาทขณะแห่งอริตักกอวิจารจิต เว้นลมอัสสาสะปัสสาสะ แก่ผู้'ที่เข้านิโรธ แก่อสัญลุ)สัตว์. 

หรือว่า วจีสังขารย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด กายสังขารย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น. 

เว้นวิตกและวิจารเสียแล้ว วจีสังขารย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ในอุปปาทขณะ 
แห่งลมอัสสาสะปัสสาสะ แต่กายสังขารย่อมไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม , วจีสังขารย่อมไม , 
เกิดขึ้น และกายสังขารก็ย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นทั้งหมด ในภังคขณะแห่งจิต ใน 
อุปปาทขณะแห่งอริตักกอวิจารจิต เว้นลมอัสสาสะปัสสาสะ แก่ผู้ที่เข้านิโรธ แก่อสัญลุ)สัตว์. 

[๑๐๔๔] กายสังขารย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใด จิตตสังขารย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ 
นั้นหรือ? 

เว้นลมอัสสาสะปัสสาสะเสียแล้ว กายสังขารย่อมไม , เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ใน 
อุปปาทขณะแห่งจิต แต่จิตตสังขารย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ กายสังขารย่อมไม่ 
เกิดขึ้น และชิตตสังขารก็ย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นทั้งหมด ในภังคขณะแห่งจิต แก , ผู้'ที่ 
เข้านิโรธ แก , อสัญญสัตว์. 

หรือว่า จิตตสังขารย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใด กายสังขารย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น. 

ลูกแล้ว. 

[๑๐๔๕] วจีสังขารย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใด ชิตตสังขารย่อมไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น 
หรือ? 

เว้นวิตกและวิจารเสียแล้ว วจีสังขารย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ในอุปปาทขณะ 
แห่งจิต แต่จิตตสังขารย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ วจีสังขารย่อมไม่เกิดขึ้น และ 
จิตตสังขารก็ย่อมไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นทั้งหมด ในภังคขณะแห่งชิต แก่ผู้ที่เข้านิโรธ แก่ 
อสัญญสัตว์. 

หรือว่า จิตตสังขารย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด วจีสังขารย่อมไม , เกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น. 

ลูกแล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 375 

[๑๐๔๖] กายสังขารย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมิใด วจีสังขารย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมินั้น 
หรือ? 

กายสังขารย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมินั้น คือในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ แต่วจีสังขาร 
ย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมินั้นก็หาไม่ กายสังขารย่อมไม่เกิดขึ้น และวจีสังขารก็ย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมินั้น 
คือจตุตถฌาน ในอสัญญสัตตภูมิ. 

หรือว่า วจีสังขารย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมิใด กายสังขารย่อมไม , เกิดขึ้นในภูมินั้น. 

วจีสังขารย่อมไม , เกิดขึ้นในภูมินั้น คือในทุติยฌาน ในตติยฌาน แต่กายสังขารย่อมไม่ 
เกิดขึ้นในภูมินั้นก็หาไม , วจีสังขารย่อมไม่เกิดขึ้น และกายสังขารก็ย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมินั้น คือ 
ในจตุตถฌาน ในอสัญญสัตตภูมิ. 

[๑๐๔๗] กายสังขารย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมิใด จิตตสังขารย่อมไม่เกิดขึ้นใน 
ภูมินั้นหรือ? 

กายสังขารย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมินั้น คือในจตุตถฌาน ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ 
แต่ชิตตสังขารย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมินั้นก็หาไม , กายสังขารย่อมไม่เกิดขึ้น และชิตตสังขารก็ย่อมไม่ 
เกิดขึ้นในภูมินั้น ศึอในอสัญญสัตตภูมิ. 

หรือว่า ชิตตสังขารย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมิใด กายสังขารย่อมไม , เกิดขึ้นในภูมินั้น. 

ถูกแล้ว. 

[๑๐๔๘] วจีสังขารย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมิใด ชิตตสังขารย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมินั้น 
หรือ? 

วจีสังขารย่อมไม , เกิดขึ้นในภูมินั้น คือในทุติยฌาน ในตติยฌาน ในจตุตถฌาน แต่ 
ชิตตสังขารก็ย่อมไม , เกิดขึ้นในภูมินั้นก็หาไม , วจีสังขารย่อมไม่เกิดขึ้น และชิตตสังขารก็ย่อมไม , 
เกิดขึ้นในภูมินั้น คือในอสัญญสัตตภูมิ. 

หรือว่า ชิตตสังขารย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมิใด วจีสังขารย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมินั้น. 

ถูกแล้ว. 

[๑๐๔๙] กายสังขารย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด วจีสังขารย่อมไม่เกิดขึ้น 
แก , สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 376 

เว้นลมอัสสาสะปัสสาสะเสียแล้ว กายสังขารย่อมไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น 
ในอุปปาทขณะแห่งวิตกและวิจาร แต่วจีสังขารย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ 
กายสังขารย่อมไม , เกิดขึ้น และวจีสังขารก็ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นทั้งหมด คือ 
ในภังคขณะแห่งจิต ในอุปปาทขณะแห่งอริตักกอวิจารชิต เว้นลมอัสสาสะปัสสาสะ แก , 

อสัญญสัตว์. 

หรือว่า วจีสังขารย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด ฯลฯ. 

คำว่า ยสฺส ก็ดี คำว่า ยสฺส ยตฺถ ก็ดี พึงให้พิสดารเช่นเดียวกัน ข้อว่า "นิโรธ 
สมาปนฺนานํ" ย่อมไม , ได้ในคำว่า "ยสฺส ยตฺถ" 

[๑๐๕๐] กายสังขารเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด วจีสังขารเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า วจีสังขารเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใด ฯลฯ. 

ถูกแล้ว. 

กายสังขารเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใด จิตตสังขารเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า จิตตสังขารเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใด ฯลฯ. 

ถูกแล้ว. 

วจีสังขารเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใด จิตตสังขารเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า จิตตสังขารเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใด ฯลฯ. 

ถูกแล้ว. 

[๑๐๕๑] กายสังขารเกิดขึ้นแล้วในภูมิใด ฯลฯ. 

แม้คำว่า ยตฺถ ในภูมิใด เป็นเช่นเดียวกันทุกบท. 

[๑๐๕๒] กายสังขารเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใดในภูมิใด วจีสังขารเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ 
นั้นในภูมินั้นหรือ? 

กายสังขารเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น คือผู้เข้าทุติยฌาน ตติยฌาน แต่ 
วจีสังขารเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ กายสังขารเกิดขึ้นแล้ว และวจีสังขารก็ 
เกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ศึอผู้เข้าปฐมฌาน ผู้เกิดในกามาวจรภูมิ. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 377 

หรือว่า วจีสังขารเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใดในภูมิใด กายสังขารเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์นั้น 
ในภูมินั้น? 

วจีสังขารเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น คือ ผู้เกิดในรูปาวจรภูมิ ผู้เกิดใน 
อรูปาวจรภูมิ แต่กายสังขารเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม , วจีสังขารเกิดขึ้นแล้ว 
และกายสังขารก็เกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น คือ ผู้เข้าปฐมฌาน ผู้เกิดในกามาวจรภูมิ. 

[๑๐๕๓] กายสังขารเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใดในภูมิใด จิตตสังขารเกิดขึ้นแล้วแก่ 
สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า จิตตสังขารเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใดในภูมิใด กายสังขารเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ 
นั้นในภูมินั้น? 

ธิตตสังขารเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น คือ ผู้เข้าจตุตถฌาน ผู้เกิดใน 
รูปาวจรภูมิ ผู้เกิดในอรูปาวจรภูมิ แต่กายสังขารเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม , 
จิตตสังขารเกิดขึ้นแล้ว และกายสังขารเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น คือ ผู้เข้าปฐมฌาน 
ทุติยฌาน ตติยฌาน ผู้เกิดในกามาวจรภูมิ. 

[๑๐๕๔] วจีสังขารเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใดในภูมิใด จิตตสังขารเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ 
นั้นในภูมินั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า จิตตสังขารเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใดในภูมิใด วจีสังขารเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์นั้น 
ในภูมินั้น? 

จิตตสังขารเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น คือ ผู้เข้าทุติยฌาน ตติยฌาน 
จตุตถฌาน ผู้เกิดในชั้นสุทธาวาส ในเมื่อทุติยชิตเป็นไปอยู่ แต่วจีสังขารเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ 
เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม , จิตตสังขารเกิดขึ้นแล้ว และวจีสังขารก็เกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ 
เหล่านั้นในภูมินั้น คือ ผู้เข้าปฐมฌาน ผู้เกิดในกามาวจรภูมิ ผู้เกิดในรูปาวจรภูมิ ผู้เกิดใน 
อรูปาวจรภูมิ นอกนี้. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 378 

[๑๐๕๕] กายสังขารไม่เกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใด วจีสังขารไม่เกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์นั้น 
หรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า วจีสังขารไม่เกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใด กายสังขารไม่เกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์นั้น? 

ไม่มี. 

กายสังขารไม่เกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด จิตตสังขารไม , เกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า จิตตสังขารไม่เกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใด กายสังขารไม่เกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์นั้น? 

ไม่มี. 

วจีสังขารไม่เกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใด จิตตสังขารไม่เกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า จิตตสังขารไม่เกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด วจีสังขารไม่เกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์นั้น? 

ไม่มี. 

[๑๐๕๖] กายสังขารไม่เกิดขึ้นแล้วในภูมิใด ฯลฯ. 

[๑๐๕๗] กายสังขารไม่เกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใดในภูมิใด วจีสังขารไม , เกิดขึ้นแล้ว 
แก่สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

กายสังขารไม่เกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น คือ ผู้เกิดในรูปาวจรภูมิ ผู้เกิดใน 
อรูปาวจรภูมิ แต่วจีสังขารไม่เกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม , กายสังขารไม่เกิดขึ้น 
แล้ว และวจีสังขารก็ไม่เกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น คือ ผู้เข้าจตุตถฌาน ผู้เกิดในชั้น 
สุทธาวาส ในเมื่อทุติยจิตเป็นไปอยู่ ผู้เป็นอสัญญสัตว์. 

หรือว่า วจีสังขารไม่เกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใดในภูมิใด กายสังขารไม่เกิดขึ้นแล้วแก , 

สัตว์นั้นในภูมินั้น? 

วจีสังขารไม่เกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น คือ ผู้เข้าทุติยฌาน ตติยฌาน แต่ 
กายสังขารไม่เกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ วจีสังขารไม่เกิดขึ้นแล้ว และ 
กายสังขารก็ไม่เกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น คือ ผู้เข้าจตุตถฌาน ผู้เกิดในชั้นสุทธาวาส 
ในเมื่อทุติยชิตเป็นไปอยู่ ผู้เป็นอสัญญสัตว์. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 379 

[๑๐๕๘] กายสังขารไม่เกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใดในภูมิใด จิตตสังขารไม , เกิดขึ้นแล้ว 
แก , สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

กายสังขารไม่เกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น คือ ผู้เข้าจตุตถฌาน ผู้เกิดใน 
รูปาวจรภูมิ ผู้เกิดในอรูปาวจรภูมิ แต่จิตตสังขารไม่เกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ 
กายสังขารไม่เกิดขึ้นแล้ว และชิตตสังขารก็ไม , เกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น คือ ผู้กำลัง 
เข้าถึงชั้นสุทธาวาส ผู้เป็นอสัญญสัตว์. 

หรือว่า จิตตสังขารไม่เกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใดในภูมิใด กายสังขารไม , เกิดขึ้นแล้ว 
แก่สัตว์นั้นในภูมินั้น? 

ถูกแล้ว. 

[๑๐๕๙] วจีสังขารไม่เกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใดในภูมิใด จิตตสังขารไม , เกิดขึ้นแล้ว 
แก่สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

วจีสังขารไม่เกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น คือ ผู้เข้าทุติยฌาน ตติยฌาน 
จตุตถฌาน ผู้เกิดในชั้นสุทธาวาส ในเมื่อทุติยชิตเป็นไปอยู่ แต่ชิตสังขารไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่ 
สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม , วจีสังขารไม่เกิดขึ้นแล้ว และชิตตสังขารก็ไม , เกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ 
เหล่านั้นในภูมินั้น คือ ผู้กำลังเข้าถึงชั้นสุทธาวาส ผู้เป็นอสัญญสัตว์. 

หรือว่า จิตตสังขารไม่เกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใดในภูมิใด วจีสังขารไม่เกิดขึ้นแล้วแก , 

สัตว์นั้นในภูมินั้น? 

ถูกแล้ว. 

[๑๐๖๐] กายสังขารจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด วจีสังขารจักเกิดขึ้นแก , สัตว์นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า วจีสังขารจักเกิดขึ้นแก , สัตว์ใด กายสังขารจักเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น? 

วจีสังขารชักเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ผู้เกิดในกามาวจรภูมิ ซึ่งจักมีปัจฉิมจิต เกิดขึ้น ใน 
ลำดับแห่งจิตใด ผู้เป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ และผู้เข้าถึงรูปาวจรภูมิ 
อรูปาวจรภูมิ แล้วจักปรินิพพาน ที่กำลังจุติอยู่ แต่กายสังขารชักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ 
วจีสังขารจักเกิดขึ้น และกายสังขารก็จักเกิดขึ้นแก่สัตว์นอกนี้. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 380 

[๑๐๖๑] กายสังขารจักเกิดขึ้นแก , สัตว์ใด จิตตสังขารจักเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า จิตตสังขารชักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด กายสังขารชักเกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น? 

จิตตสังขารจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ทั้งหลาย ผู้เกิดในกามาวจรภูมิ ซึ่งจักมีปัจฉิมจิต เกิดขึ้น 
ในลำดับแห่งจิตใด ผู้เป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ และผู้เข้าถึงรูปาวจรภูมิ 
อรูปาวจรภูมิ แล้วจักปรินิพพาน ที่กำลังจุติอยู่ แต่กายสังขารจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ 
จิตตสังขารจักเกิดขึ้น และกายสังขารก็จักเกิดขึ้นแก่สัตว์ นอกนี้. 

[๑๐๖๒] วจีสังขารจักเกิดขึ้นแก , สัตว์ใด จิตตสังขารจักเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า จิตตสังขารชักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด วจีสังขารจักเกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น? 

ธิตตสังขารจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ผู้ที่จักมีปัจฉิมจิต อันไม่มีวิตก ไม่วิจาร เกิดขึ้น 
ในลำดับแห่งจิตใด แต่วจีสังขารชักเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ จิตตสังขารจักเกิดขึ้น และ 
วจีสังขารก็ชักเกิดขึ้นแก , สัตว์ นอกนี้. 

[๑๐๖๓] กายสังขารจักเกิดขึ้นในภูมิใด ฯลฯ. 

[๑๐๖๔] กายสังขารจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด วจีสังขารจักเกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น 
ในภูมินั้นหรือ? 

กายสังขารจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น คือ ผู้เข้าทุติยฌาน ตติยฌาน แต่ 
วจีสังขารจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ กายสังขารจักเกิดขึ้น และวจีสังขารก็จัก 
เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น คือ ผู้เข้าปฐมฌาน ผู้เกิดในกามาวจรภูมิ. 

หรือว่า วจีสังขารชักเกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด กายสังขารจักเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น 
ในภูมินั้น? 

วจีสังขารจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น คือผู้เกิดในกามาวจรภูมิ ที่จักมีปัจฉิมจิต 
เกิดขึ้น ในลำดับแห่งจิตใด และสัตว์ผู้เกิดในรูปาวจรภูมิ ผู้เกิดในอรูปาวจรภูมิ แต่กายสังขาร 
ชักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม , วจีสังขารชักเกิดขึ้น และกายสังขารก็จักเกิดขึ้นแก่ 
สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น คือ ผู้เข้าปฐมฌาน ผู้เกิดในกามาวจรภูมิ นอกนี้. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 381 

[๑๐๖๕] กายสังขารชักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด ในภูมิใด จิตตสังขารชักเกิดขึ้นแก่ 
สัตว์นั้น ในภูมินั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า จิตตสังขารชักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด ในภูมิใด กายสังขารชักเกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น 
ในภูมินั้น? 

จิตตสังขารชักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น คือ ผู้เกิดในกามาวจรภูมิ ที่จักมี 
ปัจฉิมจิต เกิดขึ้น ในลำดับแห่งจิตใด ผู้เข้าจตุตถฌาน ผู้เกิดในรูปาวจรภูมิ ผู้เกิดในอรูปาวจรภูมิ 
แต่กายสังขารชักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้นก็หาไม่ จิตตสังขารชักเกิดขึ้น และกายสังขาร 
ก็ชักเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น คือ ผู้เข้าปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน ผู้เกิด 
ในกามาวจรภูมิ นอกนี้. 

[๑๐๖๖] วจีสังขารชักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด ในภูมิใด จิตตสังขารชักเกิดขึ้นแก่ 
สัตว์นั้น ในภูมินั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า จิตตสังขารชักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด ในภูมิใด วจีสังขารชักเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น 





จิตตสังขารชักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น คือ ผู้ที่ชักมีปัจฉิมจิต อันไม , มีวิตก 
ไม่มีวิจาร เกิดขึ้น ในลำดับแห่งจิตใด ผู้เข้าทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน แต่วจีสังขารชัก 
เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม , จิตตสังขารชักเกิดขึ้นและวจีสังขารก็ชักเกิดขึ้นแก , สัตว์ 
เหล่านั้น ในภูมินั้น คือ ผู้เข้าปฐมฌาน ผู้เกิดในกามาวจรภูมิ ผู้เกิดในรูปาวจรภูมิ ผู้เกิดใน 
อรูปาวจรภูมิ นอกนี้. 

[๑๐๖๗] กายสังขารชักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใด วจีสังขารชักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น 
หรือ? 

กายสังขารชักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ผู้เกิดในกามาวจรภูมิที่ขักมีปัจฉิมจิตเกิดขึ้น ใน 
ลำดับแห่งจิตใด ผู้เป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ และผู้เข้าถึงรูปาวจรภูมิ 
อรูปาวจรภูมิ แล้วชักปรินิพพาน ที่กำลังจุติอยู่ แต่วจีสังขารชักไม , เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ 
กายสังขารชักไม่เกิดขึ้น และวจีสังขารก็ชักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ผู้มีความพร้อมเพรียงด้วย 
ปัจฉิมจิต ผู้ที่ขักมีปัจฉิมจิตอันไม , มีวิตก ไม่มีวิจาร เกิดขึ้น ในลำดับแห่งจิตใด. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 382 

หรือว่า วจีสังขารจักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใด กายสังขารจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น? 

ถูกแล้ว. 

[๑๐๖๘] กายสังขารจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด จิตตสังขารจักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น 
หรือ? 

กายสังขารจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ผู้เกิดในกามาวจรภูมิ ซึ่งจักมีปัจฉิมจิตเกิดขึ้น 
ในลำดับแห่งจิตใด ผู้เป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ และผู้เข้าถึงรูปาวจรภูมิ 
อรูปาวจรภูมิ แล้วชักปรินิพพาน ที่กำลังจุติอยู่ แต่ธิตตสังขารชักไม , เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น 
ก็หาไม่ กายสังขารจักไม่เกิดขึ้น และชิตตสังขารก็จักไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ผู้มีความพร้อม 
เพรียงด้วยปัจฉิมจิต. 

หรือว่า จิตตสังขารจักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใด กายสังขารจักไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น 
หรือ? 

ถูกแล้ว. 

[๑๐๖๙] วจีสังขารจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด จิตตสังขารชักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น 
หรือ? 

วจีสังขารชักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ผู้มีปัจฉิมจิต อันไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร เกิดขึ้นใน 
ลำดับแห่งจิตใด แต่ชิตตสังขารจักไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม , วจีสังขารก็จักไม , เกิดขึ้นและ 
จิตตสังขารก็จักไม , ไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยปัจฉิมจิต. 

หรือว่า จิตตสังขารจักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใด วจีสังขารจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น? 

ถูกแล้ว. 

[๑๐๗๐] กายสังขารจักไม่เกิดขึ้นในภูมิใด ฯลฯ. 

[๑๐๗๑] กายสังขารจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด ในภูมิใด วจีสังขารจักไม , เกิดขึ้น 
แก่สัตว์นั้น ในภูมินั้นหรือ? 

กายสังขารจักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น ผู้เกิดในกามาวจรภูมิ ที่จักมีปัจฉิมจิต 
เกิดขึ้นในลำดับแห่งจิตใด ผู้เกิดในรูปาวจรภูมิ ผู้เกิดในอรูปาวจรภูมิ แต่วจีสังขารจักไม่เกิดขึ้น 
แก , สัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้นก็หาไม่ กายสังขารจักไม่เกิดขึ้น และวจีสังขารก็จักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 383 

เหล่านั้น ในภูมินั้น ผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยปัจฉิมจิต ผู้ที่ขักมีปัจฉิมชิต อันไม , มีวิตก ไม่มีวิจาร 
เกิดขึ้นในลำดับแห่งจิตใด ผู้เข้าถึงจตุตถฌาน ผู้เป็นอส์ฌูญสัตว์. 

หรือว่า วจีสังขารจักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใด ในภูมิใด กายสังขารจักไม่เกิดขึ้นแก่ 
สัตว์นั้น ในภูมินั้น? 

วจีสังขารจักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น ผู้เข้าทุติยฌาน ตติยฌาน แต่ 
กายสังขารจักไม่เกิดขึ้นสัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้นก็หาไม , วจีสังขารจักไม่เกิดขึ้น และกายสังขารก็ 
จักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น ผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยปัจฉิมจิต ผู้มีปัจฉิมจิต อันไม่ 
มีวิตก ไม่มีวิจาร เกิดขึ้นในลำดับแห่งจิตใด ผู้เข้าจตุตถฌาน ผู้เป็นอสัญญสัตว์. 

[๑๐๗๒] กายสังขารชักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใด ในภูมิใด จิตตสังขารจักไม่เกิดขึ้น 
แก , สัตว์นั้น ในภูมินั้นหรือ? 

กายสังขารจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น ผู้เกิดในกามาวจรภูมิ ที่จักมีปัจฉิมจิต 
เกิดขึ้นในลำดับแห่งจิตใด ผู้เข้าจตุตถฌาน ผู้เกิดในรูปาวจรภูมิ ผู้เกิดในอรูปาวจรภูมิ แต่ 
จิตตสังขารชักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น ในภูมินั้นก็หาไม , กายสังขารจักไม่เกิดขึ้นและชิตตสังขารก็จัก 
ไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยปัจฉิมจิต ผู้เป็นอสัญญสัตว์. 

หรือว่า จิตตสังขารชักไม , เกิดขึ้นแก , สัตว์ใด ในภูมิใด กายสังขารจักไม่เกิดขึ้น 
แก , สัตว์นั้น ในภูมินั้น? 


ลูกแล้ว. 

[๑๐๗๓] วจีสังขารจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด ในภูมิใด จิตตสังขารจักไม่เกิดขึ้น 
แก , สัตว์นั้น ในภูมินั้นหรือ? 

วจีสังขารจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น ผู้ที่จักมีปัจฉิมจิต อันไม่มีวิตก ไม่มี 
วิจาร เกิดขึ้นในลำดับแห่งจิตใด ผู้เข้าทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน แต่จิตตสังขารจักไม , 
เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้นก็หาไม , วจีสังขารจักไม , เกิดขึ้น และชิตตสังขารก็จักไม่ 
เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น ผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยปัจฉิมจิต ผู้เป็นอสัญญสัตว์. 

หรือว่า จิตตสังขารชักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใด ในภูมิใด วจีสังขารจักไม่เกิดขึ้นแก , 

สัตว์นั้น ในภูมินั้น? 

ลูกแล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 384 

[๑๐๗๔] กายสังขารจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด วจีสังขารเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์นั้น 
หรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า วจีสังขารเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใด กายสังขารย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น? 

วจีสังขารเคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นทั้งหมด ในภังคขณะแห่งจิต ในอุปปาทขณะ 
แห่งจิต เว้นลมอัสสาสะปัสสาสะ ผู้เข้านิโรธ ผู้เป็นอสัญญสัตว์ แต่กายสังขารย่อมเกิดขึ้นแก , 
สัตว์เหล่านั้นก็หาไม , วจีสังขารเคยเกิดขึ้นแล้ว และกายสังขารก็ย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น 
ในอุปปาทขณะแห่งลมอัสสาสะปัสสาสะ. 

[๑๐๗๕] กายสังขารย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด จิตตสังขารเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์นั้น 
หรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า จิตตสังขารเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด กายสังขารย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น. 

จิตตสังขารเคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นทั้งหมด ในภังคขณะแห่งจิต ในอุปปาทขณะ 
แห่งจิต เว้นลมอัสสาสะปัสสาสะ ผู้เข้านิโรธ ผู้เป็นอสัญญสัตว์ แต่กายสังขารย่อมเกิดขึ้น 
แก , สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ จิตตสังขารเคยเกิดขึ้นแล้ว และกายสังขารก็ย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์ 
เหล่านั้น ในอุปปาทขณะแห่งลมอัสสาสะปัสสาสะ. 

[๑๐๗๖] วจีสังขารย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์ใด จิตตสังขารเคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์นั้น 
หรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า จิตตสังขารเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด วจีสังขารย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น. 

จิตตสังขารเคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นทั้งหมด ในภังคขณะแห่งจิตในอุปปาทขณะ 
แห่งจิต เว้นวิตกและวิจาร ผู้เข้านิโรธ ผู้เป็นอสัญญสัตว์ แต่วจีสังขารย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์ 
เหล่านั้นก็หาไม่ จิตตสังขารเคยเกิดขึ้นแล้วและวจีสังขารก็ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ใน 
อุปปาทขณะแห่งวิตกและวิจาร. 

[๑๐๗๗] กายสังขารย่อมเกิดขึ้นในภูมิใด ฯลฯ. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 385 

[๑๐๗๘] กายสังขารย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด วจีสังขารเคยเกิดขึ้นแล้วแก่ 
สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

กายสังขารย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ผู้เข้าทุติยฌาน ตติยฌาน ในอุปปาทขณะ 
แห่งลมอัสสาสะปัสสาสะ แต่วจีสังขารเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้นก็หาไม่ 
กายสังขารย่อมเกิดขึ้น และจีวรสังขารก็เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น ผู้เข้าปฐมฌาน 
ผู้เกิดในกามาวจรภูมิ ในอุปปาทขณะแห่งลมอัสสาสะปัสสาสะ. 

หรือว่า วจีสังขารเคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใดในภูมิใด กายสังขารย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ 
นั้นในภูมินั้น. 

วจีสังขารเคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น ผู้เข้าปฐมฌาน ผู้เกิดใน 
กามาวจรภูมิ ในภังคขณะแห่งลมอัสสาสะปัสสาสะ ของสัตว์เหล่านั้นนั่นแหละ ในอุปปาทขณะ 
แห่งจิต เว้นลมอัสสาสะปัสสาสะ ผู้เกิดในรูปาวจรภูมิ ผู้เกิดในอรูปาวจรภูมิ แต่กายสังขาร 
ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้นก็หาไม่ วจีสังขารเคยเกิดขึ้นแล้ว และกายสังขารก็ย่อม 
เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ผู้เข้าปฐมฌาน ผู้เกิดในกามาวจรภูมิ ในอุปปาทขณะแห่ง 
ลมอัสสาสะปัสสาสะ. 

[๑๐๗๙] กายสังขารย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด จิตตสังขารเคยเกิดขึ้นแล้ว 
แก , สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า จิตตสังขารเคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใดในภูมิใด กายสังขารย่อมเกิดขึ้นแก , 

สัตว์นั้นในภูมินั้น. 

จิตตสังขารเคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นทั้งหมด ในภูมินั้น ในภังคขณะแห่งจิต ใน 
อุปปาทขณะแห่งจิต เว้นลมอัสสาสะปัสสาสะ แต่กายสังขารย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นใน 
ภูมินั้นก็หาไม่ จิตตสังขารเคยเกิดขึ้นแล้ว และกายสังขารก็ย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ใน 
ภูมินั้น ในอุปปาทขณะแห่งลมอัสสาสะปัสสาสะ. 

[๑๐๘๐] วจีสังขารย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด ชิตตสังขารเคยเกิดขึ้นแล้วแก , 

สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 386 

หรือว่า จิตตสังขารเคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใดในภูมิใด วจีสังขารย่อมเกิดขึ้นแก , 

สัตว์นั้นในภูมินั้น. 

ธิตตสังขารเคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นทั้งหมด ในภูมินั้น ในภังคขณะแห่งจิต ใน 
อุปปาทขณะแห่งจิต เว้นวิตกและวิจาร แต่วจีสังขารย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้นก็หาไม่ 
จิตตสังขารเคยเกิดขึ้นแล้ว และวจีสังขารก็ย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ใน 
อุปปาทขณะแห่งวิตกและวิจาร. 

[๑๐๘๑] กายสังขารย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใด วจีสังขารไม , เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ 
นั้นหรือ? 

เคยเกิดขึ้นแล้ว. 

หรือว่า วจีสังขารไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด กายสังขารย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ 
นั้น. 

ไม่มี. 

[๑๐๘๒] กายสังขารย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใด จิตตสังขารไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่ 
สัตว์นั้นหรือ? 

เคยเกิดขึ้นแล้ว. 

หรือว่า จิตตสังขารไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด กายสังขารย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ 
นั้น. 

ไม่มี. 

[๑๐๘๓] วจีสังขารย่อมไม , เกิดขึ้นแก , สัตว์ใด ชิตตสังขารไม่เกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์นั้น 
หรือ? 

เคยเกิดขึ้นแล้ว. 

หรือว่า จิตตสังขารไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด วจีสังขารย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ 
นั้น. 

ไม่มี. 

[๑๐๘๔] กายสังขารย่อมเกิดขึ้นในภูมิใด ฯลฯ. 

[๑๐๘๕] กายสังขารย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด วจีสังขารไม , เคยเกิดขึ้น 
แล้วแก , สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 387 

กายสังขารย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ผู้เข้าปฐมฌาน ผู้เกิดในกามาวจรภูมิ 
ในภังคขณะแห่งลมอัสสาสะปัสสาสะของสัตว์เหล่านั้นนั่นแหละ ในอุปปาทขณะแห่งจิต เว้นลม 
อัสสาสะปัสสาสะ ผู้เกิดในรูปาวจรภูมิ ผู้เกิดในอรูปาวจรภูมิ แต่วจีสังขารไม่เคยเกิดขึ้น 
แล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ กายสังขารย่อมไม่เกิดขึ้น และวจีสังขารก็ไม่เคยเกิดขึ้น 
แล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ผู้เข้าทุติยฌาน ตติยฌาน ในภังคขณะแห่งลมอัสสาสะปัสสาสะ 
ของสัตว์เหล่านั้นนั่นแหละ ในอุปปาทขณะแห่งจิต เว้นลมอัสสาสะปัสสาสะ ผู้เข้าจตุตถฌาน 
ผู้เกิดในชั้นสุทธาวาส ในเมื่อทุติยชิตเป็นไปอยู่ ผู้เป็นอสัญญสัตว์. 

[๑๐๘๖] กายสังขารย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด จิตตสังขารไม่เคยเกิดขึ้น 
แล้วแก , สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

กายสังขารย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นนั้งหมด ในภูมินั้น ในภังคขณะแห่งจิต ใน 
อุปปาทขณะแห่งจิต เว้นลมอัสสาสะปัสสาสะ แต่จิตตสังขารไม่เคยเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น 
ในภูมินั้นก็หาไม่ กายสังขารย่อมไม่เกิดขึ้น และจิตตสังขารก็ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้น 
ในภูมินั้น ผู้เข้าถึงชั้นสุทธาวาส ผู้เป็นอสัญญสัตว์. 

หรือว่า จิตตสังขารไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใดในภูมิใด กายสังขารย่อมไม่เกิดขึ้น 
แก , สัตว์นั้นในภูมินั้น. 

ถูกแล้ว. 

[๑๐๘๗] วจีสังขารย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด จิตตสังขารไม่เคยเกิดขึ้น 
แล้วแก , สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

วจีสังขารย่อมไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นทั้งหมด ในภูมินั้น ในภังคขณะแห่งชิต ใน 
อุปปาทขณะแห่งจิต เว้นวิตกและวิจาร แต่จิตตสังขารไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมิ 
นั้นก็หาไม , วจีสังขารย่อมไม่เกิดขึ้น และจิตตสังขารก็ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้น ในภูมิ 
นั้น ผู้เข้าถึงชั้นสุทธาวาส ผู้เป็นอสัญญสัตว์. 

หรือว่า จิตตสังขารไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใดในภูมิใด วจีสังขารย่อมไม่เกิดขึ้น 
แก , สัตว์นั้นในภูมินั้น. 

ถูกแล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 388 

[๑๐๘๘] กายสังขารย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด วจีสังขารจักเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว 

หรือว่า วจีสังขารจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด กายสังขารย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น. 

วจีสังขารจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นทั้งหมด ในภังคขณะแห่งจิต ในอุปปาทขณะแห่ง 
จิต เว้นลมอัสสาสะปัสสาสะ ผู้เข้านิโรธ ผู้เป็นอสัญญสัตว์ แต่กายสังขารย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ 
เหล่านั้นก็หาไม่ วจีสังขารจักเกิดขึ้น และกายสังขารก็ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ในอุปปาทขณ 
แห่งลมอัสสาสะปัสสาสะ. 

[๑๐๘๙] กายสังขารย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์ใด จิตตสังขารชักเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว 

หรือว่า จิตตสังขารชักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด กายสังขารย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น. 

ธิตตสังขารจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นทั้งหมด ในภังคขณะแห่งจิต ในอุปปาทขณะแห่ง 
จิต เว้นลมอัสสาสะปัสสาสะ ผู้เข้านิโรธ ผู้เป็นอสัญญสัตว์ แต่กายสังขารย่อมเกิดขึ้นแก่ 
สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ จิตตสังขารชักเกิดขึ้น และกายสังขารก็ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ใน 
อุปปาทขณะแห่งลมอัสสาสะปัสสาสะ. 

[๑๐๙๐] วจีสังขารย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์ใด ชิตตสังขารชักเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นหรือ? 

วจีสังขารย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ในอุปปาทขณะแห่งปัจฉิมจิตที่มีวิตกและวิจาร แต่ 
จิตตสังขารจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม , วจีสังขารย่อมเกิดขึ้น และจิตตสังขารก็จักเกิดขึ้น 
แก , สัตว์เหล่านั้น นอกนี้ในอุปปาทขณะแห่งวิตกและวิจาร. 

หรือว่า จิตตสังขารจักเกิดขึ้นแก , สัตว์ใด วจีสังขารย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น. 

จิตตสังขารจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นทั้งหมด ในภังคขณะแห่งชิต ในอุปปาทขณะแห่ง 
จิต เว้นวิตกและวิจาร ผู้เข้านิโรธ ผู้เป็นอสัญญสัตว์ แต่วจีสังขารย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น 
ก็หาไม่ จิตตสังขารจักเกิดขึ้น และวจีสังขารก็ย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ในอุปปาทขณะแห่ง 
วิตกและวิจาร. 

[๑๐๙๑] กายสังขารย่อมเกิดขึ้นในภูมิใด ฯลฯ. 

[๑๐๙๒] กายสังขารย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด วจีสังขารจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ 
นั้นในภูมินั้นหรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 389 

กายสังขารย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ผู้เข้าทุติยฌาน ตติยฌาน ใน 
อุปปาทขณะแห่งลมอัสสาสะปัสสาสะ แต่วจีสังขารจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ 
กายสังขารย่อมเกิดขึ้นและวจีสังขารก็จักเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ผู้เข้าปฐมฌาน ผู้เกิด 
ในกามาวจรภูมิ ในอุปปาทขณะแห่งลมอัสสาสะปัสสาสะ. 

หรือว่า วจีสังขารชักเกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด กายสังขารย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น 

า , 1 :! 

ณภูมนน. 

วจีสังขารจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ผู้เข้าปฐมฌาน ผู้เกิดในกามาวจรภูมิ 
ในภังคขณะแห่งลมอัสสาสะปัสสาสะ ของสัตว์เหล่านั้นนั่นแหละ ในอุปปาทขณะแห่งจิต 
เว้นลมอัสสาสะปัสสาสะ ผู้เกิดในรูปาวจรภูมิ ผู้เกิดในอรูปาวจรภูมิ แต่กายสังขารย่อมเกิดขึ้น 
แก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม , วจีสังขารชักเกิดขึ้น และกายสังขารก็ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ 
เหล่านั้นในภูมินั้น ผู้เข้าปฐมฌาน ผู้เกิดในกามาวจรภูมิ ในอุปปาทขณะแห่งลม 
อัสสาสะปัสสาสะ. 

[๑๐๙๓] กายสังขารย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด จิตตสังขารชักเกิดขึ้นแก , 

สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า จิตตสังขารจักเกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด กายสังขารย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น 

1 ,, "11 

ฌภูมนน. 

จิตตสังขารจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นทั้งหมดในภูมินั้น ในภังคขณะแห่งจิต ใน 
อุปปาทขณะแห่งจิต เว้นลมอัสสาสะปัสสาสะ แต่กายสังขารย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น 
ในภูมินั้นก็หาไม่ จิตตสังขารย่อมเกิดขึ้นและกายสังขารก็ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น 
ในอุปปาทขณะแห่งลมอัสสาสะปัสสาสะ. 

[๑๐๙๔] วจีสังขารย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด ชิตตสังขารชักเกิดขึ้นแก่ 
สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

วจีสังขารย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแห่งปัจฉิมจิต ที่มีวิตก 
และมีวิจาร แต่ชิตตสังขารจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้นก็หาไม , วจีสังขารย่อมเกิดขึ้น 
และจิตตสังขารก็จักเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น นอกนี้ในอุปปาทขณะแห่งวิตกและวิจาร. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 390 

หรือว่า จิตตสังขารจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด วจีสังขารย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น 

. 1 "',ใ, 

ฌภูมน'น. 

จิตตสังขารชักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นทั้งหมด ในภูมินั้น ในภังคขณะแห่งจิต ใน 
อุปปาทขณะแห่งจิต เว้นวิตกและวิจาร แต่วจีสังขารย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ 
จิตตสังขารชักเกิดขึ้น และวจีสังขารก็ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแห่ง 
วิตกและวิจาร. 

[๑๐๙๕] กายสังขารย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใด วจีสังขารชักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น 
หรือ? 

กายสังขารย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นทั้งหมด ในภังคขณะแห่งจิต ในอุปปาทขณะ 
แห่งจิต เว้นลมอัสสาสะปัสสาสะ ผู้เข้านิโรธ ผู้เป็นอสัญญสัตว์ แต่วจีสังขารชักไม่เกิดขึ้น 
แก , สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ กายสังขารย่อมไม , เกิดขึ้น และวจีสังขารก็ขักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น 
ผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยปัจฉิมจิต ผู้ที่ขักมีปัจฉิมจิต อันไม่มีวิตกไม , มีวิจาร เกิดขึ้นในลำดับ 
แห่งจิตใด. 

หรือว่า วจีสังขารชักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใด กายสังขารก็ย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น. 

ถูกแล้ว. 

[๑๐๙๖] กายสังขารย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใด ชิตตสังขารชักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น 
หรือ? 

กายสังขารย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นทั้งหมด ในกังคขณะแห่งจิต ในอุปปาทขณะ 
แห่งจิต เว้นลมอัสสาสะปัสสาสะ ผู้เข้านิโรธ ผู้เป็นอสัญญสัตว์ แต่จิตตสังขารชักไม่เกิดขึ้น 
แก , สัตว์เหล่านั้นก็หาไม , กายสังขารย่อมไม , เกิดขึ้น และชิตตสังขารก็ชักเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น 
ผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยปัจฉิมจิต. 

หรือว่า จิตตสังขารชักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใด กายสังขารย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น. 

ถูกแล้ว. 

[๑๐๙๗] วจีสังขารย่อมไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด จิตตสังขารชักไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น 
หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 391 

วจีสังขารย่อมไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นทั้งหมด ในภังคขณะแห่งจิต ในอุปปาทขณะ 
แห่งจิต เว้นวิตกและวิจาร ผู้เข้านิโรธ ผู้เป็นอสัญญสัตว์ แต่จิตตสังขารจักไม่เกิดขึ้นแก่ 
สัตว์เหล่านั้นก็หาไม , วจีสังขารย่อมไม่เกิดขึ้นและจิตตสังขารก็จักไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น 
ในภังคขณะแห่งปัจฉิมจิต อันมีวิตกและวิจาร ผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยปัจฉิมจิต อันไม่มีวิตก 
ไม่มีวิจาร. 

หรือว่า จิตตสังขารจักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใด วจีสังขารย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น. 

จิตตสังขารก็จักไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ในอุปปาทขณะแห่งปัจฉิมจิต อันมีวิตกมีวิจาร 
แต่วจีสังขารย่อมไม , เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ จิตตสังขารจักไม่เกิดขึ้นและวจีสังขารก็ย่อม 
ไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ในภังคขณะแห่งปัจฉิมจิต อันไม่มีวิตกไม่มีวิจาร ผู้มีความพร้อม 
เพรียงด้วยปัจฉิมจิต อันไม่มีวิตกไม่มีวิจาร. 

[๑๐๙๘] กายสังขารย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมิใด ฯลฯ. 

[๑๐๙๙] กายสังขารย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด วจีสังขารชักไม่เกิดขึ้นแก่ 
สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

กายสังขารชักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ผู้เข้าปฐมฌาน ผู้เกิดในกามาวจรภูมิ 
ในภังคขณะแห่งลมอัสสาสะปัสสาสะ ของสัตว์เหล่านั้นนั่นแหละ ในอุปปาทขณะแห่งจิต 
เว้นลมอัสสาสะปัสสาสะ ผู้เกิดในรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แต่วจีสังขารชักไม่เกิดขึ้นแก , 

สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม , กายสังขารย่อมไม่เกิดขึ้น และวจีสังขารก็จักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ 
เหล่านั้นในภูมินั้น ผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยปัจฉิมจิต ผู้ที่จักมีปัจฉิมจิตอันไม่มีวิตกไม , มีวิจาร 
เกิดขึ้น ในลำดับแห่งจิตใด ผู้เข้าทุติยฌาน ตติยฌาน ในภังคขณะแห่งลมอัสสาสะปัสสาสะ 
ของสัตว์เหล่านั้นนั่นแหละ ในอุปปาทขณะแห่งจิต เว้นลมอัสสาสะปัสสาสะ ผู้เข้าจตุตถฌาน 
ผู้เป็นอสัญญสัตว์. 

หรือว่า วจีสังขารชักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด กายสังขารย่อมไม่เกิดขึ้นแก , 

สัตว์นั้นในภูมินั้น. 

วจีสังขารจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ผู้เข้าทุติยฌาน ตติยฌาน ในอุปปาทขณะ 
แห่งลมอัสสาสะปัสสาสะ แต่กายสังขารย่อมไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้นก็หาไม่ 
วจีสังขารชักไม่เกิดขึ้นและกายสังขารก็ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ผู้มีความพร้อม- 
เพรียงด้วยปัจฉิมจิต ผ้ที่จักมีปัจฉิมจิตอันไม่มีวิตกไม่มีวิจารเกิดขึ้น ในลำดับแห่งจิตใด ผ้เข้า 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 392 

ทุติยฌาน ตติยฌาน ในภังคขณะแห่งลมอัสสาสะปัสสาสะของสัตว์เหล่านั้นนั่นแหละ ใน 
อุปปาทขณะแห่งจิต เว้นลมอัสสาสะปัสสาสะ ผู้เข้าจตุตถฌาน ผู้เป็นอสัญญสัตว์. 

[๑๑๐๐] กายสังขารย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด จิตตสังขารจักไม่เกิดขึ้น 
แก่สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

กายสังขารย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นนั้งหมดในภูมินั้น ในภังคขณะแห่งจิต ใน 
อุปปาทขณะแห่งจิต เว้นลมอัสสาสะปัสสาสะ แต่จิตตสังขารจักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น 
ในภูมินั้นก็หาไม่ กายสังขารย่อมไม่เกิดขึ้น และชิตตสังขารก็จักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น 
ในภูมินั้น ผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยปัจฉิมชิต ผู้เป็นอสัญญสัตว์. 

หรือว่า จิตตสังขารชักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด กายสังขารย่อมไม่เกิดขึ้นแก , 

สัตว์นั้นในภูมินั้น. 

ถูกแล้ว. 

[๑๑๐๑] วจีสังขารย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด จิตตสังขารย่อมไม่เกิดขึ้น 
แก , สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

วจีสังขารย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นนั้งหมดในภูมินั้น ในภังคขณะแห่งจิต ใน 
อุปปาทขณะแห่งจิต เว้นวิตกและวิจาร แต่จิตตสังขารจักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น 
ก็หาไม , วจีสังขารย่อมไม่เกิดขึ้นและชิตตสังขารก็จักไม , เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ใน 
ภังคขณะแห่งปัจฉิมจิต อันมีวิตกและมีวิจาร ผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยปัจฉิมจิต อันไม่มีวิตก 
และ ไม่มีวิจาร ผู้เป็นอสัญญสัตว์. 

หรือว่า จิตตสังขารชักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด วจีสังขารย่อมไม่เกิดขึ้น 
แก , สัตว์นั้นในภูมินั้น. 

จิตตสังขารจักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแห่งปัจฉิมจิต อันมี 
วิตกและมีวิจาร แต่วจีสังขารย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ จิตตสังขารชักไม่ 
เกิดขึ้นและวจีสังขารก็ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ในภังคขณะแห่งปัจฉิมจิต อันมี 
วิตกและมีวิจาร ผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยปัจฉิมจิต อันไม่มีวิตกและไม่มีวิจาร ผู้เป็นอสัญญสัตว์. 

[๑๑๐๒] กายสังขารเคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใด วจีสังขารชักเกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น 
หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 393 

กายสังขารเคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้น ผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยปัจฉิมจิต ผู้ที่จักมี 
ปัจฉิมจิตอันไม่มีวิตกและไม่มีวิจาร เกิดขึ้น ในลำดับแห่งจิตใด แต่วจีสังขารจักเกิดขึ้นแก , สัตว์ 
เหล่านั้นก็หาไม่ กายสังขารเคยเกิดขึ้นแล้ว วจีสังขารก็ชักเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น นอกน. 

หรือว่า วจีสังขารจักเกิดขึ้นแก , สัตว์ใด กายสังขารเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์นั้น. 

ถูกแล้ว. 

[๑๑๐๓] กายสังขารเคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใด จิตตสังขารจักเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น 
หรือ? 

กายสังขารเคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้น ผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยปัจฉิมจิต แต่ 
จิตตสังขารจักเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นก็หาไม , กายสังขารเคยเกิดขึ้นแล้ว และชิตตสังขารก็ชัก 
เกิดขึ้นแก , สัตว์ทั้งหลาย นอกนี้. 

หรือว่า จิตตสังขารจักเกิดขึ้นแก , สัตว์ใด ฯลฯ. 

ถูกแล้ว. 

[๑๑๐๔] วจีสังขารเคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใด จิตตสังขารชักเกิดขึ้นแก , สัตว์นั้นหรือ? 

วจีสังขารเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้น ผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยปัจฉิมจิต แต่จิตต 
สังขารจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม , วจีสังขารเคยเกิดขึ้นแล้ว และชิตตสังขารก็จักเกิดขึ้น 
แก , สัตว์ทั้งหลาย นอกนี้. 

หรือว่า จิตตสังขารชักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด ฯลฯ. 

ถูกแล้ว. 

[๑๑๐๕] กายสังขารเคยเกิดขึ้นแล้วในภูมิใด ฯลฯ. 

[๑๑๐๖] กายสังขารเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใดในภูมิใด วจีสังขารจักเกิดขึ้นแก , 

สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

กายสังขารเคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยปัจฉิมจิต 
ในกามาวจรภูมิ ผู้เข้าทุติยฌาน ตติยฌาน แต่วจีสังขารจักเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ 
กายสังขารเคยเกิดขึ้นแล้ว และวจีสังขารก็ชักเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ผู้เข้าปฐมฌาน 
ผู้เกิดในกามาวจรภูมิ นอกนี้. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 394 

หรือว่า วจีสังขารจักเกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด กายสังขารเคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ 
นั้นในภูมินั้น. 

วจีสังขารจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ผู้เกิดในรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แต่ 
กายสังขารเคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม , วจีสังขารจักเกิดขึ้น และกายสังขาร 
ก็เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ผู้เข้าปฐมฌาน ผู้เกิดในกามาวจรภูมิ. 

[๑๑๐๗] กายสังขารเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใดในภูมิใด จิตตสังขารจักเกิดขึ้น 
แก , สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

กายสังขารเคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยป้จฉิมจิต 
ในกามาวจรภูมิ แต่จิตตสังขารชักเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม , กายสังขารเคยเกิดขึ้น 
แล้ว และธิตตสังขารก็จักเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ผู้เข้าปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน 
ผู้เกิดในกามาวจรภูมิ นอกนี้. 

หรือว่า จิตตสังขารจักเกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด กายสังขารเคยเกิดขึ้นแล้วแก , 

สัตว์นั้นในภูมินั้น. 

จิตตสังขารชักเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ผู้เข้าจตุตถฌาน ผู้เกิดในรูปาวจรภูมิ 


อรูปาวจรภูมิ แต่กายสังขารเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม , จิตตสังขารจัก 


เกิดขึ้น และกายสังขารก็เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ผู้เข้าปฐมฌาน ทุติยฌาน 


ตติยฌาน ผู้เกิดในกามาวจรภูมิ. 

[๑๑๐๘] วจีสังขารเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใดในภูมิใด จิตตสังขารจักเกิดขึ้นแก่ 
สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

วจีสังขารเคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยปัจฉิมจิต 
ในภูมิมีวิตกมีวิจาร แต่จิตตสังขารจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ วจีสังขารเคย 
เกิดขึ้นแล้ว และจิตตสังขารก็จักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ในภูมิมีวิตกมีวิจาร นอกนี้. 

หรือว่า จิตตสังขารจักเกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด วจีสังขารเคยเกิดขึ้นแล้วแก , 

สัตว์นั้นในภูมินั้น. 

ธิตตสังขารชักเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น คือ ในภูมิไม , มีวิตกไม่มีวิจาร แต่ 
วจีสังขารเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ จิตตสังขารจักเกิดขึ้น และวจีสังขาร 
ก็เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น คือ ในภูมิมีวิตกมีวิจาร 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 395 

[๑๑๐๙] กายสังขารไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใด วจีสังขารจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น 
หรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า วจีสังขารชักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใด กายสังขารไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์นั้น. 

เคยเกิดขึ้นแล้ว. 

[๑๑๑๐] กายสังขารไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใด จิตตสังขารจักไม่เกิดขึ้นแก่ 
สัตว์นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า จิตตสังขารชักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใด กายสังขารไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่ 
สัตว์นั้น. 

เคยเกิดขึ้นแล้ว. 

[๑๑๑๑] วจีสังขารไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใด จิตตสังขารจักไม่เกิดขึ้นแก่ 
สัตว์นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า จิตตสังขารจักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใด วจีสังขารไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์นั้น. 

เคยเกิดขึ้นแล้ว. 

[๑๑๑๒] กายสังขารไม่เคยเกิดขึ้นแล้วในภูมิใด ฯลฯ. 

[๑๑๑๓] กายสังขารไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใดในภูมิใด วจีสังขารจักไม่เกิดขึ้น 
แก , สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

กายสังขารไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น คือ ผู้เกิดในรูปาวจรภูมิ อรูปาวจร 
ภูมิ แต่วจีสังขารจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม , กายสังขารไม่เคยเกิดขึ้นแล้ว 
และวจีสังขารก็จักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น คือ ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ ใน 
ภังคขณะแห่งปัจฉิมจิต อันมีวิตกและมีวิจาร ผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยปัจฉิมจิต อันไม่มีวิตก 
ไม่มีวิจาร ผู้ที่ชักมีปัจฉิมจิต อันไม่มีวิตกและไม่มีวิจาร เกิดขึ้นในลำดับแห่งชิตใด ผู้เข้าจตุตถฌาน 
ผู้เป็นอสัญญสัตว์. 

หรือว่า วจีสังขารชักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด กายสังขารไม่เคยเกิดขึ้นแล้ว 
แก , สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 396 

วจีสังขารจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น คือ ผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยปัจฉิมจิต 
ในกามาวจรภูมิ ผู้เข้าทุติยฌาน ตติยฌาน แต่กายสังขารไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นใน 
ภูมินั้นก็หาไม่ วจีสังขารจักไม่เกิดขึ้นและกายสังขารก็ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น 
คือในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ ในภังคขณะแห่งปัจฉิมจิตอันมีวิตกและมีวิจาร ผู้มีความ 
พร้อมเพรียงด้วยปัจฉิมจิต อันไม , มีวิตกและไม , มีวิจาร ผู้ที่จักมีปัจฉิมชิตอันไม่มีวิตกวิจาร เกิดขึ้น 
ในลำดับแห่งจิตใด ผู้เข้าจตุตถฌาน ผู้เป็นอสัญญสัตว์. 

[๑๑๑๔] กายสังขารไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใดในภูมิใด จิตตสังขารจักไม่ 
เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

กายสังขารไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น คือ ผู้เข้าจตุตถฌาน ผู้เกิดใน 
รูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แต่จิตตสังขารจักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ กายสังขาร 
ไม่เคยเกิดขึ้นแล้ว และชิตตสังขารก็จักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น คือ ผู้มีความพร้อม 
เพรียงด้วยปัจฉิมจิต ในรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ ผู้เป็นอสัญญสัตว์. 

หรือว่า จิตตสังขารจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด กายสังขารไม่เคยเกิดขึ้นแล้ว 
แก่สัตว์นั้นในภูมินั้น. 

ชิตตสังขารจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น คือ ผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยปัจฉิมจิต 
ในกามาวจรภูมิ แต่กายสังขารไม , เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม , จิตตสังขาร 
จักไม่เกิดขึ้น และกายสังขารก็ไม , เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น คือ ผู้มีความพร้อม 
เพรียงด้วยปัจฉิมจิต ในรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ ผู้เป็นอสัญญสัตว์. 

[๑๑๑๕] วจีสังขารไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใดในภูมิใด จิตตสังขารจักไม่ 
เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? 

วจีสังขารไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น คือ ในภูมิที่ไม , มีวิตกไม่มีวิจาร 
แต่ชิตตสังขารจักไม , เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ วจีสังขารไม , เคยเกิดขึ้นแล้ว และ 
จิตตสังขารก็จักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น คือ ผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยปัจฉิมจิต ใน 
ภูมิอันไม่มีวิตกไม่มีวิจาร ผู้เป็นอสัญญสัตว์. 

หรือว่า จิตตสังขารชักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใดในภูมิใด วจีสังขารไม่เคยเกิดขึ้นแล้ว 
แก , สัตว์นั้นในภูมินั้น. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 397 

จิตตสังขารจักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น คือ ผู้มีความพร้อมเพรียงด้วย 
ปัจฉิมจิต ในภูมิที่มีวิตกและมีวิจาร แต่วจีสังขารไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น 
ก็หาไม่ จิตตสังขารจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น คือ ผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยปัจฉิมจิต 
ในภูมิที่ไม , มีวิตก ไม่มีวิจาร ผู้เป็นอสัญญสัตว์. 

อุปาทวาร จบ. 

นิโรธวาร 

[๑๑๑๖] กายสังขารของสัตว์ใด ย่อมดับไป วจีสังขารของสัตว์นั้น ย่อมดับไป 
หรือ? 

กายสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในภังคขณะแห่งลมอัสสาสะปัสสาสะ เว้นวิตกและวิจาร 
ย่อมดับไป แต่วจีสังขารของสัตว์เหล่านั้น ย่อมดับไปก็หาไม่ กายสังขารของสัตว์เหล่านั้น ผู้เข้า 
ปฐมฌาน ผู้เกิดในกามาวจรภูมิ ในภังคขณะแห่งลมอัสสาสะปัสสาสะ ย่อมดับไป และ 
วจีสังขารก็ย่อมดับไป. 

หรือว่า วจีสังขารของสัตว์ใด ย่อมดับไป กายสังขารของสัตว์นั้น ย่อมดับไป? 

วจีสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในกังคขณะแห่งวิตกวิจาร เว้นลมอัสสาสะปัสสาสะ ย่อม 
ดับไป แต่กายสังขารของสัตว์เหล่านั้นย่อมดับไปก็หาไม่ วจีสังขารของสัตว์นั้น ผู้เข้าปฐมฌาน 
ผู้เกิดในกามาวจรภูมิ ในภังคขณะแห่งลมอัสสาสะปัสสาสะ ย่อมดับไป และกายสังขารก็ย่อม 
ดับไป. 

[๑๑๑๗] กายสังขารของสัตว์ใด ย่อมดับไป จิตตสังขารของสัตว์นั้น ย่อมดับไป 
หรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า ชิตตสังขารของสัตว์ใด ย่อมดับไป กายสังขารของสัตว์นั้น ย่อมดับไป? 

จิตตสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในภังคขณะแห่งชิต เว้นลมอัสสาสะปัสสาสะ ย่อม 
ดับไป แต่กายสังขารของสัตว์เหล่านั้นย่อมดับไปก็หาไม่ จิตตสังขารของสัตว์เหล่านั้น ใน 
ภังคขณะแห่งลมอัสสาสะปัสสาสะ ย่อมดับไป และกายสังขารก็ย่อมดับไป. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 398 

[๑๑๑๘] วจีสังขารของสัตว์ใด ย่อมดับไป จิตตสังขารของสัตว์นั้น ย่อมดับไป 
หรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า จิตตสังขารของสัตว์ใด ย่อมดับไป วจีสังขารของสัตว์นั้น ย่อมดับไป. 

ธิตตสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในภังคขณะแห่งจิต เว้นวิตกและวิจาร ย่อมดับไป แต่ 
วจีสังขารของสัตว์เหล่านั้นย่อมดับไปก็หาไม่ จิตตสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในภังคขณะแห่งวิตก 
และวิจาร ย่อมดับไป และวจีสังขารก็ย่อมดับไป. 

[๑๑๑๙] กายสังขารในภูมิใด ย่อมดับไป วจีสังขารในภูมินั้น ย่อมดับไป 
หรือ? 

กายสังขารในภูมินั้น คือในทุติยฌาน ในตติยฌาน ย่อมดับไป แต่วจีสังขารในภูมินั้น 
ย่อมดับไปก็หาไม , ฯลฯ. 

[๑๑๒๐] กายสังขารของสัตว์ใด ในภูมิใด ย่อมดับไป วจีสังขารของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น ย่อมดับไปหรือ ฯลฯ 

คำว่า ยสฺส (แห่งสัตว์ใด) ก็ดี คำว่า ยสฺส ยตฺถ (ของสัตว์ใดในภูมิใด) ก็ดี เป็น 
เช่นเดียวกัน. 

[๑๑๒๑] กายสังขารของสัตว์ใด ย่อมไม , ดับไป วจีสังขารของสัตว์นั้น ย่อม 
ไม่ดับไปหรือ? 

กายสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในภังคขณะแห่งวิตกและวิจาร เว้นลมอัสสาสะปัสสาสะ 
ย่อมไม่ดับไป แต่วจีสังขารของสัตว์เหล่านั้น ย่อมไม่ดับไปก็หาไม่ กายสังขารของสัตว์เหล่านั้น 
ในอุปปาทขณะแห่งจิต ในภังคขณะแห่งจิตที่ไม่มีวิตกไม , มีวิจาร เว้นลมอัสสาสะปัสสาสะ ผู้เข้า 
นิโรธ ผู้เป็นอสัญญสัตว์ย่อมไม , ดับไป และวจีสังขารก็ย่อมไม่ดับไป. 

หรือว่า วจีสังขารของสัตว์ใด ย่อมไม่ดับไป กายสังขารของสัตว์นั้น ย่อมไม่ดับไป? 

วจีสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในภังคขณะแห่งลมอัสสาสะปัสสาสะ เว้นวิตกและวิจาร 
ย่อมไม่ดับไป แต่กายสังขารของสัตว์เหล่านั้นย่อมไม่ดับไปก็หาไม , วจีสังขารของสัตว์เหล่านั้น 
ทั้งหมด ในอุปปาทขณะแห่งชิต ในภังคขณะแห่งจิต อันไม , มีวิตกไม่มีวิจาร เว้นลมอัสสาสะ 
ปัสสาสะ ด้เ 1 ข้านิโรธ ผ้เป็นอสัฌฌสัตว์ ย่อมไม่ดับไป และกายสังขารก็ย่อมไม่ดับไป. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 399 

[๑๑๒๒] กายสังขารของสัตว์ใด ย่อมไม่ดับไป จิตตสังขารของสัตว์นั้น ย่อม 
ไม่ดับไปหรือ? 

กายสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในภังคขณะแห่งจิต เว้นลมอัสสาสะปัสสาสะ ย่อมไม่ดับ 
ไป แต่ชิตตสังขารของสัตว์เหล่านั้นย่อมไม่ดับไปก็หาไม่ กายสังขารของสัตว์เหล่านั้นทั้งหมด ใน 
อุปปาทขณะแห่งจิต ผู้เข้านิโรธ ผู้เป็นอสัญญสัตว์ ย่อมไม่ดับไป และชิตตสังขารก็ย่อมไม่ดับไป. 

หรือว่า จิตตสังขารของสัตว์ใด ย่อมไม่ดับไป กายสังขารของสัตว์นั้น ย่อมไม่ดับ 
ไป? 

ถูกแล้ว. 

[๑๑๒๓] วจีสังขารของสัตว์ใด ย่อมไม่ดับไป จิตตสังขารของสัตว์นั้น ย่อมไม่ 
ดับไปหรือ? 

วจีสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในภังคขณะแห่งชิต เว้นวิตกและวิจารย่อมไม่ดับไป แต่ชิตต 
สังขารของสัตว์เหล่านั้นย่อมไม่ดับไปก็หาไม่ วจีสังขารของสัตว์เหล่านั้นทั้งหมด ในอุปปาทขณะ 
แห่งจิต ผู้เข้านิโรธ ผู้เป็นอสัญญสัตว์ย่อมไม , ดับไป และชิตตสังขารก็ย่อมไม , ดับไป. 

หรือว่า จิตตสังขารของสัตว์ใด ย่อมไม่ดับไป วจีสังขารของสัตว์นั้น ย่อมไม่ 
ดับไป. 

ถูกแล้ว. 

[๑๑๒๔] กายสังขารในภูมิใด ย่อมไม , ดับไป ฯลฯ. 

[๑๑๒๕] กายสังขารของสัตว์ใด ในภูมิใด ย่อมไม่ดับไป วจีสังขารของสัตว์ 
นั้น ในภูมินั้น ย่อมไม , ดับไปหรือ? 

กายสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น ในภังคขณะแห่งวิตกและวิจาร เว้นลม 
อัสสาสะปัสสาสะ ย่อมไม่ดับไป แต่วจีสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น ย่อมไม่ดับไปก็หาไม่ 
กายสังขารของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นทั้งหมด ในอุปปาทขณะแห่งจิต ในภังคขณะแห่งจิต อัน 
ไม่มีวิตกและไม , มีวิจาร เว้นลมอัสสาสะปัสสาสะ ผู้เป็นอสัญญสัตว์ ย่อมไม่ดับไป และ 
วจีสังขารก็ย่อมไม่ดับไป. 

หรือว่า วจีสังขารของสัตว์ใด ในภูมิใด ฯลฯ. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 400 

คำว่า ยสฺส (ของสัตว์ใด) ก็ดี คำว่า ยสฺส ยตฺถ (ของสัตว์ใดในภูมิใด) ก็ดี 
พึงให้พิสดาร เช่นเดียวกัน ไม่พึงกระทำว่าผู้เข้านิโรธ ในคำว่า ยสฺส ยตฺถ. 

[๑๑๒๖] กายสังขารของสัตว์ใด เคยดับไปแล้ว วจีสังขารของสัตว์นั้น เคยดับ 
ไปแล้วหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า วจีสังขารของสัตว์ใด ฯลฯ. 

การถามที่เป็นอดีต ในอุปปาทวารตลอดถึงคำว่า ยสฺส (ของสัตว์ใด) ก็ดี คำว่า ยสฺส 
ยตฺถ (ของสัตว์ใดในภูมิใด) ก็ดี อนุโลม ก็ดี ปีจจนียะ ก็ดี ท่านจำแนกไว้แล้ว ฉันใด แม้ 
ในนิโรธวาร ก็พึงจำแนก ฉันนั้น ไม่มีการทำต่างๆ กัน. 

[๑๑๒๗] กายสังขารของสัตว์ใด จักดับไป วจีสังขารของสัตว์นั้น จักดับไป 
หรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า วจีสังขารของสัตว์ใด ชักดับไป กายสังขารของสัตว์นั้น จักดับไป? 

วจีสังขารของสัตว์เหล่านั้น ผู้เกิดในกามาวจรภูมิ ในอุปปาทขณะแห่งปัจฉิมจิต ผู้เกิด 
ในกามาวจรภูมิ ที่จักมีปัจฉิมจิตเกิดขึ้น ในลำดับแห่งจิตใด ผู้เป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ในรูปาวจรภูมิ 
ในอรูปาวจรภูมิ และผู้เข้าถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แล้วจักปรินิพพาน ซึ่งกำลังจุติอยู่ จักดับ 
ไป แต่กายสังขารของสัตว์เหล่านั้น ชักดับไปก็หาไม , วจีสังขารของสัตว์เหล่านั้น นอกนี้ 
ชักดับไป และกายสังขารก็ชักดับไป. 

[๑๑๒๘] กายสังขารของสัตว์ใด ชักดับไป จิตตสังขารของสัตว์นั้น จักดับไป 
หรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า จิตตสังขารของสัตว์ใด ชักดับไป กายสังขารของสัตว์นั้น ชักดับไป. 

จิตตสังขารของสัตว์เหล่านั้น ผู้เกิดในกามาวจรภูมิ ในอุปปาทขณะแห่งปัจฉิมจิต ผู้เกิด 
ในกามาวจรภูมิ ที่ชักมีปัจฉิมจิตเกิดขึ้นในลำดับแห่งจิตใด ผู้เป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ในรูปาวจรภูมิ 
อรูปาวจรภูมิ และผู้เข้าถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แล้วชักปรินิพพาน ที่คำลังจุติอยู่ 
ชักดับไป แต่กายสังขารของสัตว์เหล่านั้นชักดับไปก็หาไม , จิตตสังขารของสัตว์ทั้งหลาย นอกนี้ 
ชักดับไป และกายสังขารก็ชักดับไป. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 401 

จิตตสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในอุปปาทขณะแห่งปัจฉิมจิต อันไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร 
ของสัตว์ซึ่งมีปัจฉิมชิต อันไม , มีวิตกวิจารเกิดขึ้นในลำดับแห่งจิตใด จักดับไป แต่วจีสังขาร 
ของสัตว์เหล่านั้น จักดับไปก็หาไม่ จิตตสังขารของสัตว์นั้งหลาย นอกนี้ จักดับไป และ 
วจีสังขารก็จักดับไป. 

[๑๑๒๙] วจีสังขารของสัตว์ใด ชักดับไป จิตตสังขารของสัตว์นั้น จักดับไป 
หรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า จิตตสังขารของสัตว์ใด จักดับไป วจีสังขารของสัตว์นั้น ชักดับไป. 

[๑๑๓๐] กายสังขารในภูมิใด จักดับไป ฯลฯ. 

[๑๑๓๑] กายสังขารของสัตว์ใดในภูมิใด จักดับไป วจีสังขารของสัตว์นั้นในภูมิ 
นั้น ชักดับไปหรือ? 

กายสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น ผู้เช้าทุติยฌาน ตติยฌาน ชักดับไป แต่ 
วจีสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น ชักดับไปก็หาไม่ กายสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น 
ผู้เช้าปฐมฌาน ผู้เกิดในกามาวจรภูมิ ชักดับไป และวจีสังขารก็ชักดับไป. 

หรือว่า วจีสังขารของสัตว์ใดในภูมิใด จักดับไป กายสังขารของสัตว์นั้นในภูมินั้น 
ชักดับไป. 

วจีสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น ผู้เกิดในกามาวจรภูมิ ในอุปปาทขณะแห่งปัจฉิมจิต 
ผู้เกิดในกามาวจรภูมิ ซึ่งจักมีปัจฉิมจิต เกิดขึ้นในลำดับแห่งชิตใด ผู้เกิดในรูปาวจรภูมิ 
ผู้เกิดในอรูปาวจรภูมิ ชักดับไป แต่กายสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น ชักดับไปก็หาไม , 

วจีสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น ผู้เข้าปฐมฌาน ผู้เกิดในกามาวจรภูมิ นอกนี้ชักดับไป 
และ กายสังขารก็ชักดับไป. 

[๑๑๓๒] กายสังขารของสัตว์ใดในภูมิใด ชักดับไป จิตตสังขารของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น ชักดับไปหรือ? 

ถูกแล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 402 

หรือว่า จิตตสังขารของสัตว์ใดในภูมิใด จักดับไป กายสังขารของสัตว์นั้นในภูมิ 
นั้น จักดับไป. 

ธิตตสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น ผู้เกิดในกามาวจรภูมิ ในอุปปาทขณะแห่ง 
ปัจฉิมจิต ผู้เกิดในกามาวจรภูมิ ที่ชักมีปัจฉิมชิตเกิดขึ้น ในลำดับแห่งชิตใด ผู้เข้าจตุตถฌาน 
ผู้เกิดในรูปาวจรภูมิ ผู้เกิดในอรูปาวจรภูมิ จักดับไป แต่กายสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น 
ชักดับไปก็หาไม่ จิตตสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น ผู้เข้าปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน 
ผู้เกิดในกามาวจรภูมิ นอกนี้ ชักดับไป และกายสังขารก็ชักดับไป. 

[๑๑๓๓] วจีสังขารของสัตว์ใดในภูมิใด ชักดับไป จิตตสังขารของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น ชักดับไปหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า จิตตสังขารของสัตว์ใดในภูมิใด ชักดับไป วจีสังขารของสัตว์นั้นในภูมินั้น 
ชักดับไป. 

จิตตสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแห่งปัจฉิมจิต อันไม , มีวิตก 
ไม , มีวิจาร ผู้ที่ชักมีปัจฉิมจิต อันไม , มีวิตกไม่มีวิจารเกิดขึ้น ในลำดับแห่งจิตใด ผู้เข้าทุติยฌาน 
ตติยฌาน จตุตถฌาน ชักดับไป แต่วจีสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น ชักดับไปก็หาไม่ 
จิตตสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น ผู้เข้าปฐมฌาน ผู้เกิดในกามาวจรภูมิ ผู้เกิดในรูปาวจรภูมิ 
ผู้เกิดในอรูปาวจรภูมิ นอกนี้ ชักดับไป และวจีสังขารก็ชักดับไป. 

[๑๑๓๔] กายสังขารของสัตว์ใด ชักไม่ดับไป วจีสังขารของสัตว์นั้น ชักไม่ 
ดับไปหรือ? 

กายสังขารของสัตว์เหล่านั้น ผู้เกิดในกามาวจรภูมิ ในอุปปาทขณะแห่งปัจฉิมจิต ผู้เกิด 
กามาวจรภูมิ ที่ชักมีปัจฉิมจิตเกิดขึ้น ในลำดับแห่งจิตใด ผู้เป็นปัจฉิมภริกสัตว์ ในรูปาวจรภูมิ 
ในอรูปาวจรภูมิ และผู้เข้าถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิแล้ว ชักปรินิพพาน ที่กำลังจุติอยู่ ชักไม่ 
ดับไปแต่วจีสังขารของสัตว์เหล่านั้น ชักไม่ดับไปก็หาไม่ กายสังขารของสัตว์เหล่านั้น ใน 
ภังคขณะแห่งปัจฉิมชิต อันมีวิตกและมีวิจาร ผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยปัจฉิมจิต อันไม่มีวิตก 
และไม , มีวิจาร ผู้ที่ชักมีปัจฉิมจิต อันไม , มีวิตกและไม่มีวิจารเกิดขึ้น ในลำดับแห่งจิตใด ชักไม่ 
ดับไป และวจีสังขารก็ ชักไม่ดับไป. 

หรือว่า วจีสังขารของสัตว์ใด ชักไม , ดับไป กายสังขารของสัตว์นั้น ชักไม่ดับไป. 

ถูกแล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 403 

[๑๑๓๕] กายสังขารของสัตว์ใด ชักไม่ดับไป จิตตสังขารของสัตว์นั้น ชักไม่ 
ดับไปหรือ? 

กายสังขารของสัตว์เหล่านั้น ผู้เกิดในกามาวจรภูมิ ในอุปปาทขณะแห่งปัจฉิมจิต ผู้เกิด 
ในกามาวจรภูมิ ที่ขักมีปัจฉิมจิตเกิดขึ้น ในลำดับแห่งจิตใด ผู้เป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ในรูปาวจรภูมิ 
ในอรูปาวจรภูมิ และผู้เข้าถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แล้วชักปรินิพพาน ที่กำลังจุติอยู่ ชักไม่ 
ดับไป แต่ชิตตสังขารของสัตว์เหล่านั้น ชักไม่ดับไปก็หาไม , กายสังขารของสัตว์เหล่านั้น ใน 
ภังคขณะแห่งปัจฉิมจิต ชักไม , ดับไป และชิตตสังขารก็ชักไม่ดับไป. 

หรือว่า จิตตสังขารของสัตว์ใด ชักไม่ดับไป กายสังขารของสัตว์นั้น ชักไม่ดับไป. 

ถูกแล้ว. 

[๑๑๓๖] วจีสังขารของสัตว์ใด ชักไม่ดับไป จิตตสังขารของสัตว์นั้น ชักไม่ 
ดับไปหรือ? 

วจีสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในอุปปาทขณะแห่งปัจฉิมจิต อันไม่มีวิตกไม่มีวิจาร ผู้ที่ 
ขักมีปัจฉิมจิต อันไม่มีวิตกไม่มีวิจาร เกิดขึ้นในลำดับแห่งจิตใด ชักไม่ดับไป แต่จิตตสังขาร 
ของสัตว์เหล่านั้น ชักไม , ดับไปก็หาไม , วจีสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในภังคขณะแห่งปัจฉิมจิต 
ชักไม่ดับไป และจิตตสังขารก็ชักไม่ดับไป. 

หรือว่า จิตตสังขารของสัตว์ใด ชักไม , ดับไป วจีสังขารของสัตว์นั้น ชักไม , ดับไป. 

ถูกแล้ว. 

[๑๑๓๗] กายสังขารในภูมิใด ชักไม่ดับไป ฯลฯ. 

[๑๑๓๘] กายสังขารของสัตว์ใดในภูมิใด ชักไม่ดับไป วจีสังขารของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น ชักไม่ดับไปหรือ? 

กายสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น ผู้เกิดในกามาวจรภูมิ ในอุปปาทขณะแห่งปัจฉิมจิต 
ผู้เกิดในกามาวจรภูมิ ที่ชักมีปัจฉิมจิต เกิดขึ้นในลำดับแห่งจิตใด ผู้เกิดในรูปาวจรภูมิ ผู้เกิด 
ในอรูปาวจรภูมิ ชักไม่ดับไป แต่วจีสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น ชักไม่ดับไปก็หาไม่ 
กายสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในภมินั้น ในภังคขณะแห่งปัจฉิมจิต อันมีวิตกและวิจาร ผ้มีความ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 404 

พร้อมเพรียงด้วยปัจฉิมจิต อันไม , มีวิตกไม่มีวิจาร ผู้ที่จักมีปัจฉิมจิต อันไม่มีวิตกไม่มีวิจารเกิดขึ้น 
ในลำดับแห่งจิตใด ผู้เข้าจตุตถฌาน ผู้เป็นอสัญญสัตว์ จักไม่ดับไป และวจีสังขาร ก็ชักไม่ 
ดับไป. 

หรือว่า วจีสังขารของสัตว์ใดในภูมิใด จักไม่ดับไป กายสังขารของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น จักไม่ดับไป? 

วจีสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น ผู้เข้าทุติยฌาน ตติยฌาน จักไม , ดับไป แต่ 
กายสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น ชักไม่ดับไปก็หาไม่ วจีสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น 
ในภังคขณะแห่งปัจฉิมจิต อันมีวิตกและวิจาร ผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยปัจฉิมจิต อันไม่มีวิตก 
ไม่มีวิจาร ผู้ที่จักมีปัจฉิมจิตอันไม่มีวิตกไม่มีวิจาร เกิดขึ้นในลำดับแห่งจิตใด ผู้เข้าจตุตถฌาน 
ผู้เป็นอสัญญสัตว์ ชักไม่ดับไป และกายสังขารก็จักไม , ดับไป. 

[๑๑๓๙] กายสังขารของสัตว์ใดในภูมิใด ชักไม่ดับไป จิตตสังขารของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น จักไม่ดับไปหรือ? 

กายสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น ผู้เกิดในกามาวจรภูมิ ในอุปปาทขณะแห่ง 
ปัจฉิมจิต ผู้เกิดในกามาวจรภูมิ ที่จักมีปัจฉิมจิต เกิดขึ้นในลำดับแห่งจิตใด ผู้เข้าจตุตถฌาน 
ผู้เกิดในรูปาวจรภูมิ ผู้เกิดในอรูปาวจรภูมิ จักไม , ดับไป แต่ธิตตสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น 
จักไม่ดับไปก็หาไม่ กายสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น ในภังคขณะแห่งปัจฉิมจิต ผู้เป็น 
อสัญญสัตว์ จักไม , ดับไป และชิตตสังขารก็จักไม่ดับไป. 

หรือว่า จิตตสังขารของสัตว์ใดในภูมิใด จักไม่ดับไป กายสังขารของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น จักไม่ดับไป? 

ถูกแล้ว. 

[๑๑๔๐] วจีสังขารของสัตว์ใดในภูมิใด จักไม่ดับไป จิตตสังขารของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น จักไม่ดับไปหรือ? 

วจีสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแห่งปัจฉิมชิต อันไม่มีวิตกไม , มี 
วิจาร ผู้ที่ชักมีปัจฉิมจิต อันไม่มีวิตกไม , มีวิจาร เกิดขึ้นในลำดับแห่งจิตใด ผู้เข้าทุติยฌาน 
ตติยฌาน จตุตถฌาน ชักไม่ดับไป แต่จิตตสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น ชักไม่ดับไป 
ก็หาไม , วจีสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น ในภังคขณะแห่งปัจฉิมจิต ผู้เป็นอสัญญสัตว์ 
จักไม่ดับไป และชิตตสังขารก็จักไม่ดับไป. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 405 

หรือว่า จิตตสังขารของสัตว์ใด ในภูมิใด จักไม , ดับไป วจีสังขารของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น จักไม่ดับไป? 

ถูกแล้ว. 

[๑๑๔๑] กายสังขารของสัตว์ใด ย่อมดับไป วจีสังขารของสัตว์นั้น เคยดับไปแล้ว 
หรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า วจีสังขารของสัตว์ใด เคยดับไปแล้ว กายสังขารของสัตว์นั้น ย่อมดับไป? 

วจีสังขารของสัตว์เหล่านั้นทั้งหมด ในอุปปาทขณะแห่งจิต ในภังคขณะแห่งจิต 
เว้นลมอัสสาสะป้สสาสะ ผู้เข้านิโรธ ผู้เป็นอสัญลุ)สัตว์ เคยดับไปแล้ว แต่กายสังขารของ 
สัตว์เหล่านั้นย่อมดับไปก็หาไม , วจีสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในภังคขณะแห่งลมอัสสาสะปัสสาส 
เคยดับไปแล้ว และกายสังขารก็ย่อมดับไป. 

[๑๑๔๒] กายสังขารของสัตว์ใด ย่อมดับไป จิตตสังขารของสัตว์นั้น เคยดับไป 
แล้วหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า จิตตสังขารของสัตว์ใด เคยดับไปแล้ว กายสังขารของสัตว์นั้น ย่อม 
ดับไป? 

ธิตตสังขารของสัตว์เหล่านั้นทั้งหมด ในอุปปาทขณะแห่งจิต ในภังคขณะแห่งจิต 
เว้นลมอัสสาสะปัสสาสะ ผู้เข้านิโรธ ผู้เป็นอสัญญสัตว์ เคยดับไปแล้ว แต่กายสังขารของ 
สัตว์เหล่านั้นย่อมดับไปก็หาไม , จิตตสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในภังคขณะแห่งลมอัสสาสะ 
ปัสสาสะ เคยดับไปแล้ว และกายสังขารก็ย่อมดับไป. 

[๑๑๔๓] วจีสังขารของสัตว์ใด ย่อมดับไป ชิตตสังขารของสัตว์นั้น เคยดับไป 
แล้วหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า จิตตสังขารของสัตว์ใด เคยดับไปแล้ว วจีสังขารของสัตว์นั้น ย่อมดับไป? 

จิตตสังขารของสัตว์เหล่านั้นทั้งหมด ในอุปปาทขณะแห่งจิต ในภังคขณะแห่งจิต 
เว้นวิตกและวิจาร ผ้เข้านิโรธ ผ้เป็นอสัฌฌสัตว์ เคยลับไปแล้ว แต่วจีสังขารของสัตว์เหล่านั้น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 406 

ย่อมดับไปก็หาไม , จิตตสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในภังคขณะแห่งวิตกและวิจาร เคยดับไปแล้ว 
และ วจีสังขารก็ย่อมดับไป. 

[๑๑๔๔] กายสังขารในภูมิใด ย่อมดับไป ฯลฯ? 

[๑๑๔๕] กายสังขารของสัตว์ใด ในภูมิใด ย่อมดับไป วจีสังขารของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น เคยดับไปแล้วหรือ? 

กายสังขารของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ผู้เข้าทุติยฌาน ตติยฌาน ในกังค 1 ขณะแห่งลม 
อัสสาสะปัสสาสะ ย่อมดับไป แต่วจีสังขารของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น เคยดับไปแล้วก็หาไม , 

กายสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น ผู้เข้าปฐมฌาน ผู้เกิดในกามาวจรภูมิ ในกังค 1 ขณะแห่ง 
ลมอัสสาสะปัสสาสะ ย่อมดับไป และวจีสังขารก็เคยดับไปแล้ว. 

หรือว่า วจีสังขารของสัตว์ใด ในภูมิใด เคยดับไปแล้ว กายสังขารของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น ย่อมดับไป? 

วจีสังขารของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ผู้เข้าปฐมฌาน ผู้เกิดในกามาวจรภูมิ ใน 
อุปปาทขณะแห่งลมอัสสาสะปัสสาสะ ในภังคขณะแห่งจิต เว้นลมอัสสาสะปัสสาสะของ 
สัตว์เหล่านั้นนั่นแหละ ผู้เกิดในรูปาวจรภูมิ ผู้เกิดในอรูปาวจรภูมิ เคยดับไปแล้ว แต่กายสังขาร 
ของสัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น ย่อมดับไปก็หาไม , วจีสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น ผู้เข้า 
ปฐมฌาน ผู้เกิดในกามาวจรภูมิ ในภังคขณะแห่งลมอัสสาสะปัสสาสะ เคยดับไปแล้ว และ 
กายสังขารก็ย่อมไม่ดับไป. 

[๑๑๔๖] กายสังขารของสัตว์ใด ในภูมิใด ย่อมดับไป จิตตสังขารของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น เคยดับไปแล้วหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า จิตตสังขารของสัตว์ใด ในภูมิใด เคยดับไปแล้ว กายสังขารของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น ย่อมดับไป? 

จิตตสังขารของสัตว์เหล่านั้นทั้งหมด ในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแห่งจิต ในกังค 1 ขณะ 
แห่งจิต เว้นลมอัสสาสะปัสสาสะ เคยดับไปแล้ว แต่กายสังขารของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น 

, ‘ เ ๘ “ ,1 ทั้ ", 1 V '* 61 1 1 " ไ , 

ย่อมดับไปก็หาไม่ จิตตสังขารของสัตว์เหล่านันในภูมินัน ในภังคขณะแห่งลมอัสสาสะปัสสาสะ 
เคยดับไปแล้ว และกายสังขารก็ย่อมดับไป. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 407 

[๑๑๔๗] วจีสังขารของสัตว์ใด ในภูมิใด ย่อมดับไป จิตตสังขารของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น เคยดับไปแล้วหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า จิตตสังขารของสัตว์ใด ในภูมิใด เคยดับไปแล้ว วจีสังขารของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น ย่อมดับไป? 

ธิตตสังขารของสัตว์เหล่านั้นทั้งหมด ในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแห่งจิตในภังคขณะ 
แห่งจิต เว้นวิตกและวิจาร เคยดับไปแล้ว แต่วจีสังขารของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ย่อมดับไป 
ก็หาไม่ จิตตสังขารของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ในภังคขณะแห่งวิตกและวิจาร เคยดับไปแล้ว 
และ วจีสังขารก็ย่อมดับไป. 

[๑๑๔๘] กายสังขารของสัตว์ใด ย่อมไม่ดับไป วจีสังขารของสัตว์นั้น ไม , เคย 
ดับไปแล้วหรือ? 

เคยดับไปแล้ว. 

หรือว่า วจีสังขารของสัตว์ใด ไม่เคยดับไปแล้ว กายสังขารของสัตว์นั้น ย่อม 
ไม่ดับไป? 

ไม่มี. 

[๑๑๔๙] กายสังขารของสัตว์ใด ย่อมไม่ดับไป ชิตตสังขารของสัตว์นั้น ไม่เคย 
ดับไปแล้วหรือ? 

เคยดับไปแล้ว. 

หรือว่า จิตตสังขารของสัตว์ใด ไม่เคยดับไปแล้ว กายสังขารของสัตว์นั้น ย่อม 
ไม่ดับไป? 

ไม่มี. 

[๑๑๕๐] วจีสังขารของสัตว์ใด ย่อมไม่ดับไป จิตตสังขารของสัตว์นั้น ไม , เคย 
ดับไปแล้วหรือ? 

เคยดับไปแล้ว. 

หรือว่า จิตตสังขารของสัตว์ใด ไม่เคยดับไปแล้ว วจีสังขารของสัตว์นั้น ย่อมไม่ 
ดับไป? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 408 


ไม่มี. 

[๑๑๕๑] กายสังขารในภูมิใด ย่อมไม่ดับไป ฯลฯ. 

[๑๑๕๒] กายสังขารของสัตว์ใด ในภูมิใด ย่อมไม่ดับไป วจีสังขารของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น ไม่เคยดับไปแล้วหรือ? 

กายสังขารของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ผู้เข้าปฐมฌาน ผู้เกิดในกามาวจรภูมิ ใน 
อุปปาทขณะแห่งลมอัสสาสะปัสสาสะ ในภังคขณะแห่งจิต เว้นลมอัสสาสะปัสสาสะ ของ 
สัตว์เหล่านั้นนั่นแหละ ผู้เกิดในรูปาวจรภูมิ ผู้เกิดในอรูปาวจรภูมิ ย่อมไม่ดับไป แต่วจีสังขาร 
ของสัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้นไม่เคยดับไปแล้วก็หาไม่ กายสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น 
ผู้เข้าทุติยฌาน ตติยฌาน ในอุปปาทขณะแห่งลมอัสสาสะปัสสาสะ ในภังคขณะแห่งจิต 
เว้นลมอัสสาสะปัสสาสะ ของสัตว์เหล่านั้นนั่นแหละ ผู้เข้าจตุตถฌาน ผู้เกิดในชั้นสุทธาวาส 
ในเมื่อทุติยชิตเป็นไปอยู่ ผู้เป็นอสัญญสัตว์ ย่อมไม่ดับไป และวจีสังขารก็ไม่เคยดับไปแล้ว. 

หรือว่า วจีสังขารของสัตว์ใด ในภูมิใด ไม่เคยดับไปแล้ว กายสังขารของ 
สัตว์นั้น ในภูมินั้น ย่อมไม่ดับไป? 

วจีสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น ผู้เข้าทุติยฌาน ตติยฌาน ในอังค'ขณะแห่งลม 
อัสสาสะปัสสาสะ ไม , เคยดับไปแล้ว แต่กายสังขารของสัตว์เหล่านั้นย่อมไม , ดับไปก็หาไม่ 
วจีสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น ผู้เข้าทุติยฌาน ตติยฌาน ในอุปปาทขณะแห่งลม 
อัสสาสะปัสสาสะ ในภังคขณะแห่งจิต เว้นลมอัสสาสะปัสสาสะของสัตว์เหล่านั้นนั่นแหละ 
ผู้เข้าจตุตถฌาน ผู้เกิดในชั้นสุทธาวาส ในเมื่อทุติยจิตเป็นไปอยู่ ผู้เป็นอสัญญสัตว์ ไม่เคย 
ดับไปแล้ว และกายสังขารก็ย่อมไม่ดับไป. 

[๑๑๕๓] กายสังขารของสัตว์ใด ในภูมิใด ย่อมไม่ดับไป จิตตสังขารของ 
สัตว์นั้น ในภูมินั้น ไม , เคยดับไปแล้วหรือ? 

กายสังขารของสัตว์เหล่านั้นนั้งหมด ในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแห่งจิต ในอังค'ขณะ 
แห่งจิต เว้นลมอัสสาสะปัสสาสะ ย่อมไม่ดับไป แต่ชิตตสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น 
ไม่เคยดับไปแล้วก็หาไม่ กายสังขารของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ผู้เข้าถึงชั้นสุทธาวาส ผู้เป็น 
อสัญญสัตว์ ย่อมไม่ดับไป และชิตตสังขารก็ไม่เคยดับไปแล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 409 

หรือว่า จิตตสังขารของสัตว์ใด ในภูมิใด ไม่เคยดับไปแล้ว กายสังขารของ 
สัตว์นั้น ในภูมินั้น ย่อมไม่ดับไป? 

ถูกแล้ว. 

[๑๑๕๔] วจีสังขารของสัตว์ใด ในภูมิใด ย่อมไม , ดับไป จิตตสังขารของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น ไม่เคยดับไปแล้วหรือ? 

วจีสังขารของสัตว์เหล่านั้นทั้งหมด ในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแห่งจิต เว้นวิตกวิจาร 
ย่อมไม่ดับไป แต่ชิตตสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น ไม่เคยดับไปแล้วก็หาไม , วจีสังขาร 
ของสัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น ผู้เข้าถึงชั้นสุทธาวาส ผู้เป็นอสัญญสัตว์ ย่อมไม , ดับไป และ 
ชิตตสังขารก็ไม่เคยดับไปแล้ว. 

หรือว่า จิตตสังขารของสัตว์ใด ในภูมิใด ไม่เคยดับไปแล้ว วจีสังขารของ 
สัตว์นั้น ย่อมไม่ดับไป? 

ถูกแล้ว. 

[๑๑๕๕] กายสังขารของสัตว์ใด ย่อมไม่ดับไป วจีสังขารของสัตว์นั้น ชักดับ 
ไปหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า วจีสังขารของสัตว์ใด ชักดับไป กายสังขารของสัตว์นั้น ย่อมดับไป? 

วจีสังขารของสัตว์เหล่านั้นทั้งหมด ในอุปปาทขณะแห่งจิต ในภังคขณะแห่งชิต เว้น 
ลมอัสสาสะป้สสาสะ ผู้เข้านิโรธ ผู้เป็นอสัญญสัตว์ ชักดับไป แต่กายสังขารของสัตว์ 
เหล่านั้นย่อมดับไปก็หาไม่ วจีสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในกังค 1 ขณะแห่งลมอัสสาสะปัสสาส 
ชักดับไป และกายสังขารก็ย่อมดับไป. 

[๑๑๕๖] กายสังขารของสัตว์ใด ย่อมดับไป จิตตสังขารของสัตว์นั้น ชักดับ 
ไปหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า จิตตสังขารของสัตว์ใด ชักดับไป กายสังขารของสัตว์นั้น ย่อมดับไป? 

จิตตสังขารของสัตว์เหล่านั้นทั้งหมด ในอุปปาทขณะแห่งจิต ในภังคขณะแห่งจิต 
เว้นลมอัสสาสะปัสสาสะ ผ้เข้านิโรธ ผ้เป็นอสัฌฌสัตว์ ชักดับไป แต่กายสังขาร 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 410 

ของสัตว์เหล่านั้นย่อมไม่ดับไปก็หาไม , จิตตสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในกังค 6 ขณะแห่งลม 
อัสสาสะปัสสาสะ จักดับไป และกายสังขารก็ย่อมดับไป. 

[๑๑๕๗] วจีสังขารของสัตว์ใด ย่อมดับไป จิตตสังขารของสัตว์นั้น จักดับ 
ไปหรือ? 

วจีสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในภังคขณะแห่งปัจฉิมจิต อันมีวิตกและมีวิจาร ย่อมดับไป 
แต่ชิตตสังขารของสัตว์เหล่านั้นจักดับไปก็หาไม , วจีสังขารของสัตว์เหล่านั้น นอกนี้ใน 
ภังคขณะแห่งวิตกและวิจาร ย่อมดับไป และจิตตสังขารก็จักดับไป. 

หรือว่า จิตตสังขารของสัตว์ใด จักดับไป วจีสังขารของสัตว์นั้น ย่อมดับไป? 

จิตตสังขารของสัตว์เหล่านั้นทั้งหมด ในอุปปาทขณะแห่งจิต ในภังคขณะแห่งจิต 
เว้นวิตกและวิจาร ผู้เข้านิโรธ ผู้เป็นอสัญญสัตว์ ชักดับไป แต่วจีสังขารของสัตว์เหล่านั้น 
ย่อมดับไปก็หาไม , จิตตสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในภังคขณะแห่งวิตกและวิจาร จักดับไป และ 
วจีสังขารก็ย่อมดับไป. 

[๑๑๕๘] กายสังขารในภูมิใด ย่อมดับไป ฯลฯ. 

[๑๑๕๙] กายสังขารของสัตว์ใด ในภูมิใด ย่อมดับไป วจีสังขารของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น จักดับไปหรือ? 

กายสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น ผู้เข้าทุติยฌาน ตติยฌาน ในอังค'ขณะแห่ง 
ลมอัสสาสะปัสสาสะ ย่อมดับไป แต่วจีสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น ชักดับไปก็หาไม่ 
กายสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น ผู้เข้าปฐมฌาน ผู้เกิดในกามาวจรภูมิ ในภังคขณะ 
แห่งลมอัสสาสะปัสสาสะ ย่อมดับไป และวจีสังขารก็ชักดับไป. 

หรือว่า วจีสังขารของสัตว์ใด ในภูมิใด จักดับไป กายสังขารของสัตว์นั้น ใน 
ภูมินั้น ย่อมดับไป? 

วจีสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น ผู้เข้าปฐมฌาน ผู้เกิดในรูปาวจรภูมิ ในอุปปาทขณะ 
แห่งลมอัสสาสะปัสสาสะ ในภังคขณะแห่งจิต เว้นลมอัสสาสะปัสสาสะ ของสัตว์เหล่านั้น 
นั่นแหละ ผู้เกิดในกามาวจรภูมิ ผู้เกิดในอรูปาวจรภูมิ ชักดับไป แต่กายสังขารของสัตว์เหล่านั้น 
ในภูมินั้น ย่อมดับไปก็หาไม , วจีสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น ผู้เข้าปฐมฌาน ผู้เกิดใน 
กามาวจรภูมิ ในภังคขณะแห่งลมอัสสาสะปัสสาสะ ชักดับไป และกายสังขาร ก็ย่อมดับไป. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 411 

[๑๑๖๐] กายสังขารของสัตว์ใด ในภูมิใด ย่อมดับไป จิตตสังขารของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น ชักดับไปหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า จิตตสังขารของสัตว์ใด ในภูมิใด ชักดับไป กายสังขารของสัตว์นั้น ใน 
ภูมินั้น ย่อมดับไป? 

จิตตสังขารของสัตว์เหล่านั้นทั้งหมด ในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแห่งจิต ในกังค 1 ขณะ 
แห่งจิต เว้นลมอัสสาสะปัสสาสะ ชักดับไป แต่กายสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น 
ย่อมดับไปก็หาไม , จิตตสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น ในภังคขณะแห่งลมอัสสาสะปัสสาสะ 
ชักดับไป กายสังขารก็ย่อมดับไป. 

[๑๑๖๑] วจีสังขารของสัตว์ใด ในภูมิใด ย่อมดับไป จิตตสังขารของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น ชักดับไปหรือ? 

วจีสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น ในภังคขณะแห่งปัจฉิมชิต อันมีวิตกและมีวิจาร 
ย่อมดับไป แต่ชิตตสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น ชักดับไปก็หาไม , วจีสังขารของสัตว์ 
เหล่านั้น ในภูมินั้น นอกนี้ในภังคขณะแห่งวิตกและวิจาร ย่อมดับไป และจิตตสังขาร 
ก็ชักดับไป. 

หรือว่า จิตตสังขารของสัตว์ใด ในภูมิใด ชักดับไป วจีสังขารของสัตว์นั้น ใน 
ภูมินั้น ย่อมดับไป? 

จิตตสังขารของสัตว์เหล่านั้นทั้งหมด ในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแห่งจิต ในกังค , ขณะ 
แห่งจิต เว้นวิตกและวิจาร ชักดับไป แต่วจีสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น ย่อมดับไป 
ก็หาไม่ จิตตสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น ในกังคขณะแห่งวิตกวิจาร ชักดับไป และ 
วจีสังขารก็ย่อมดับไป. 

[๑๑๖๒] กายสังขารของสัตว์ใด ย่อมไม่ดับไป วจีสังขารของสัตว์นั้น ชักไม่ 
ดับไปหรือ? 

กายสังขารของสัตว์เหล่านั้นทั้งหมด ในอุปปาทขณะแห่งจิต ในภังคขณะแห่งจิต เว้น 
ลมอัสสาสะปัสสาสะ ผู้เข้านิโรธ ผู้เป็นอสัญญสัตว์ ย่อมไม , ดับไป แต่วจีสังขารของสัตว์เหล่านั้น 
ชักไม่ดับไปก็หาไม่ กายสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในกังคขณะแห่งปัจฉิมจิต อันมีวิตกและมีวิจาร 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 412 

ผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยปัจฉิมจิต อันไม่มีวิตกและไม่มีวิจาร ผู้ที่จักมีปัจฉิมจิต อันไม่มีวิตก 
ไม่มีวิจารเกิดขึ้นในลำดับแห่งจิตใด ย่อมไม่ดับไปและวจีสังขารก็ชักไม่ดับไป. 

หรือว่า วจีสังขารของสัตว์ใด จักไม , ดับไป กายสังขารของสัตว์นั้น ย่อมไม่ 
ดับไป? 

ถูกแล้ว. 

[๑๑๖๓] กายสังขารของสัตว์ใด ย่อมไม่ดับไป จิตตสังขารของสัตว์นั้น ชักไม่ 
ดับไปหรือ? 

กายสังขารของสัตว์เหล่านั้นนั้งหมด ในอุปปาทขณะแห่งจิต ในภิงคขณะแห่งจิต เว้น 
ลมอัสสาสะปัสสาสะ ผู้เข้านิโรธ ผู้เป็นอสัญญสัตว์ ย่อมไม , ดับไป แต่จิตตสังขารของสัตว์ 
เหล่านั้นชักไม , ดับไปก็หาไม่ กายสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในภังคขณะแห่งปัจฉิมจิต ย่อมไม่ 
ดับไป และชิตตสังขารก็ชักไม่ดับไป. 

หรือว่า จิตตสังขารของสัตว์ใด ฯลฯ? 

ถูกแล้ว. 

[๑๑๖๔] วจีสังขารของสัตว์ใด ย่อมไม่ดับไป จิตตสังขารของสัตว์นั้น ชักไม่ดับ 
ไปหรือ? 

วจีสังขารของสัตว์เหล่านั้นทั้งหมด ในอุปปาทขณะแห่งจิต ในภิงคขณะแห่งจิต เว้น 
วิตกและวิจาร ผู้เข้านิโรธ ผู้เป็นอสัญญสัตว์ ย่อมไม , ดับไป แต่จิตตสังขารของสัตว์เหล่านั้น 
ชักไม่ดับไปก็หาไม่ วจีสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในภังคขณะแห่งปัจฉิมจิต อันไม่มีวิตกและ 
ไม่มีวิจารย่อมไม่ดับไป และจิตตสังขารก็ชักไม่ดับไป. 

หรือว่า จิตตสังขารของสัตว์ใด ชักไม , ดับไป วจีสังขารของสัตว์นั้น ย่อมไม , 

ดับไป? 

จิตตสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในภังคขณะแห่งปัจฉิมจิต อันมีวิตกและมีวิจาร ชักไม่ 
ดับไป แต่วจีสังขารของสัตว์เหล่านั้นย่อมไม่ดับไปก็หาไม่ จิตตสังขารของสัตว์เหล่านั้น ใน 
ภังคขณะแห่งปัจฉิมจิต อันไม่มีวิตกและไม่มีวิจาร ชักไม่ดับไป และวจีสังขารก็ย่อมไม่ดับไป. 

[๑๑๖๕] กายสังขารในภูมิใด ย่อมไม่ดับไป ฯลฯ. 

[๑๑๖๖] กายสังขารของสัตว์ใด ในภูมิใด ย่อมไม่ดับไป วจีสังขารของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น ชักไม่ดับไปหรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 413 

กายสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น ผู้เข้าปฐมฌาน ผู้เกิดในกามาวจรภูมิ ใน 
อุปปาทขณะแห่งลมอัสสาสะปัสสาสะ ในภังคขณะแห่งจิต เว้นลมอัสสาสะปัสสาสะ ของ 
สัตว์เหล่านั้นนั่นแหละ ผู้เกิดในรูปาวจรภูมิ ผู้เกิดในอรูปาวจรภูมิ ย่อมไม่ดับไป แต่วจีสังขาร 
ของสัตว์เหล่านั้น จักไม , ดับไปก็หาไม่ กายสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น ในภงคขณะแห่ง 
ปัจฉิมจิต อันมีวิตกและมีวิจาร ผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยปัจฉิมจิต อันไม่มีวิตกและไม่มีวิจาร 
ผู้ที่ชักมีปัจฉิมจิต อันไม , มีวิตกและไม่มีวิจารเกิดขึ้น ในลำดับแห่งจิตใด ผู้เข้าทุติยฌาน ตติยฌาน 
ในอุปปาทขณะแห่งลมอัสสาสะปัสสาสะ ในภังคขณะแห่งจิต เว้นลมอัสสาสะปัสสาสะของ 
สัตว์เหล่านั้นนั่นแหละ ผู้เข้าจตุตถฌาน ผู้เป็นอสัญญสัตว์ ย่อมไม่ดับไป และวจีสังขารก็ชัก 
ไม่ดับไป. 

หรือว่า วจีสังขารของสัตว์ใด ในภูมิใด ชักไม่ดับไป กายสังขารของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น ย่อมไม่ดับไป? 

วจีสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น ผู้เข้าทุติยฌาน ตติยฌาน ในภังคขณะแห่ง 
ลมอัสสาสะปัสสาสะ ชักไม่ดับไป แต่กายสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น ย่อมไม่ดับไป 

“‘ 1 “ 0 , "‘ 1 V ‘ “ V '“ 0 ; 11 

ก็หาไม , วจีสังขารของสัตว์เหล่านัน ในภูมินัน ในภังคขณะแห่งปัจฉิมจิต อันมีวิตกและมีวิจาร 
ผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยปัจฉิมจิต อันไม่มีวิตกและไม่มีวิจาร ผู้ที่ชักมีปัจฉิมจิต อันไม่มีวิตก 
และไม , มีวิจารเกิดขึ้น ในลำดับแห่งชิตใด ผู้เข้าทุติยฌาน ตติยฌาน ในอุปปาทขณะแห่ง 
ลมอัสสาสะปัสสาสะ ในภังคขณะแห่งจิต เว้นลมอัสสาสะปัสสาสะของสัตว์เหล่านั้นนั่นแหละ 
ผู้เข้าจตุตถฌาน ผู้เป็นอสัญญสัตว์ ชักไม่ดับไป และกายสังขารก็ย่อมไม่ดับไป. 

[๑๑๖๗] กายสังขารของสัตว์ใด ในภูมิใด ย่อมไม่ดับไป จิตตสังขารของสัตว์ 
นั้น ในภูมินั้น ชักไม่ดับไปหรือ? 

กายสังขารของสัตว์เหล่านั้นนั้งหมด ในอุปปาทขณะแห่งจิต ในภังคขณะแห่งชิต เว้น 
ลมอัสสาสะปัสสาสะ ย่อมไม่ดับไป แต่ชิตตสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น ชักไม่ดับไป 
ก็หาไม่ กายสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น ในภังคขณะแห่งปัจฉิมจิต ผู้เป็นอสัญญสัตว์ 
ย่อมไม่ดับไป และชิตตสังขารก็ชักไม่ดับไป. 

หรือว่า จิตตสังขารของสัตว์ใด ในภูมิใด ชักไม , ดับไป กายสังขารของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น ย่อมไม่ดับไป? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 414 

ถูกแล้ว. 

[๑๑๖๘] วจีสังขารของสัตว์ใด ในภูมิใด ย่อมไม่ดับไป จิตตสังขารของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น จักไม่ดับไปหรือ? 

วจีสังขารของสัตว์เหล่านั้นทั้งหมด ในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแห่งจิต ในภังคขณะแห่ง 
จิต เว้นวิตกและวิจาร ย่อมไม , ดับไป แต่จิตตสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น จักไม , ดับไป 
ก็หาไม , วจีสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น ในภังคขณะแห่งปัจฉิมจิต อันไม่มีวิตกและไม , มี 
วิจาร ผู้เป็นอสัญญสัตว์ ย่อมไม , ดับไป และจิตตสังขารก็จักไม่ดับไป. 

หรือว่า จิตตสังขารของสัตว์ใด ในภูมิใด ชักไม , ดับไป วจีสังขารของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น ย่อมไม่ดับไป? 

จิตตสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น ในภังคขณะแห่งจิต อันมีวิตกและมีวิจาร 
จักไม่ดับไป แต่วจีสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น ย่อมไม่ดับไปก็หาไม่ จิตตสังขารของ 
สัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น ในภังคขณะแห่งปัจฉิมจิต อันไม , มีวิตกและไม่มีวิจาร ผู้เป็นอสัญญสัตว์ 
จักไม่ดับไป และวจีสังขารก็ย่อมไม่ดับไป. 

[๑๑๖๙] กายสังขารของสัตว์ใด เคยดับไปแล้ว วจีสังขารของสัตว์นั้น ชักดับไป 
หรือ? 

กายสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในภังคขณะแห่งปัจฉิมจิต อันมีวิตกและมีวิจาร ผู้มี 
ความพร้อมเพรียงด้วยปัจฉิมจิต อันไม , มีวิตกและไม่มีวิจาร ผู้ที่จักมีปัจฉิมชิต อันไม่มีวิตกและ 
ไม่มีวิจารเกิดขึ้น ในลำดับแห่งจิตใด เคยดับไปแล้ว แต่วจีสังขารของสัตว์เหล่านั้นชักดับไป 
ก็หาไม่ กายสังขารของสัตว์เหล่านั้น นอกนึ เคยดับไปแล้ว และวจีสังขารก็จักดับไป. 

หรือว่า วจีสังขารของสัตว์ใด ฯลฯ? 

ถูกแล้ว 

[๑๑๗๐] กายสังขารของสัตว์ใด เคยดับไปแล้ว จิตตสังขารของสัตว์นั้น ชัก 
ดับไปหรือ? 

กายสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในภังคขณะแห่งปัจฉิมจิต เคยดับไปแล้ว แต่จิตตสังขาร 
ของสัตว์เหล่านั้นชักดับไปก็หาไม่ กายสังขารของสัตว์ทั้งหลาย นอกนี้เคยดับไปแล้ว และ 
จิตตสังขารก็จักดับไป. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 415 

หรือว่า จิตตสังขารของสัตว์ใด ฯลฯ? 

ถูกแล้ว. 

[๑๑๗๑] กายสังขารในภูมิใด เคยดับไปแล้ว ฯลฯ. 

[๑๑๗๒] กายสังขารของสัตว์ใด ในภูมิใด เคยดับไปแล้ว วจีสังขารของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น จักดับไปหรือ? 

กายสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น ในภังคขณะแห่งปัจฉิมจิต ในกามาวจรภูมิ 
ผู้เข้าทุติยฌาน ตติยฌาน เคยดับไปแล้ว แต่วจีสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น จักดับไป 
ก็หาไม่ กายสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น ผู้เข้าปฐมฌาน ผู้เกิดในกามาวจรภูมิ นอกนี้ 
เคยดับไปแล้ว และวจีสังขารก็จักดับไป. 

หรือว่า วจีสังขารของสัตว์ใด ในภูมิใด จักดับไป กายสังขารของสัตว์นั้นในภูมิ 
นั้น เคยดับไปแล้ว? 

วจีสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น ผู้เกิดในรูปาวจรภูมิ ผู้เกิดในอรูปาวจรภูมิ 
จักดับไป แต่กายสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น เคยดับไปแล้วก็หาไม , วจีสังขารของ 
สัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น ผู้เข้าปฐมฌาน ผู้เกิดในกามาวจรภูมิ ชักดับไป และกายสังขารก็เคย 
ดับไปแล้ว. 

[๑๑๗๓] กายสังขารของสัตว์ใด ในภูมิใด เคยดับไปแล้ว ชิตตสังขารของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น ชักดับไปหรือ? 

กายสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น ในภังคขณะแห่งปัจฉิมชิต ในกามาวจรภูมิ 
เคยดับไปแล้ว แต่ชิตตสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น จักดับไปก็หาไม่ กายสังขารของ 
สัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น ผู้เข้าปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน ผู้เกิดในกามาวจรภูมิ นอกนี้ 
เคยดับไปแล้ว และชิตตสังขารก็ชักดับไป. 

หรือว่า ชิตตสังขารของสัตว์ใด ในภูมิใด จักดับไป กายสังขารของสัตว์นั้น ใน 
ภูมินั้น เคยดับไปแล้ว? 

ชิตตสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น ผู้เข้าจตุตถฌาน ผู้เกิดในรูปาวจรภูมิ ผู้เกิดใน 
อรปาวจรภมิ จักดับไป แต่กายสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในภมินั้น เคยดับไปแล้วก็หาไม่ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 416 

จิตตสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น ผู้เข้าปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน ผู้เกิดในกามาวจรภูมิ 
จักดับไป และกายสังขารก็เคยดับไปแล้ว. 

[๑๑๗๔] วจีสังขารของสัตว์ใด ในภูมิใด เคยดับไปแล้ว จิตตสังขารของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น ชักดับไปหรือ? 

วจีสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น ในภังคขณะแห่งปัจฉิมจิต ในภูมิอันมีวิตกและ 
มีวิจาร เคยดับไปแล้ว แต่ชิตตสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น จักดับไปก็หาไม , วจีสังขาร 
ของสัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น ในภูมิอันมีวิตกและมีวิจาร นอกนี้เคยดับไปแล้ว และชิตตสังขาร 
ก็ชักดับไป. 

หรือว่า จิตตสังขารของสัตว์ใด ในภูมิใด จักดับไป วจีสังขารของสัตว์นั้น ใน 
ภูมินั้น เคยดับไปแล้ว? 

จิตตสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น ในภูมิอันไม , วิตกและไม่มีวิจาร จักดับไป แต่ 
วจีสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น เคยดับไปแล้วก็หาไม่ แต่ชิตตสังขารของสัตว์เหล่านั้น 
ในภูมินั้น ในภูมิอันมีวิตกและมีวิจาร ชักดับไป และวจีสังขารก็เคยดับไปแล้ว. 

[๑๑๗๕] กายสังขารของสัตว์ใด ไม , เคยดับไปแล้ว วจีสังขารของสัตว์นั้น จักไม่ 
ดับไปหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า วจีสังขารของสัตว์ใด ชักไม , ดับไป กายสังขารของสัตว์นั้น ไม่เคยดับไป 
แล้ว? 

เคยดับไปแล้ว. 

[๑๑๗๖] กายสังขารของสัตว์ใด ไม่เคยดับไปแล้ว จิตตสังขารของสัตว์นั้น ชัก 
ไม่ดับไปหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า จิตตสังขารของสัตว์ใด ชักไม , ดับไป กายสังขารของสัตว์นั้น ไม่เคย 
ดับไปแล้ว? 

เคยดับไปแล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 417 

[๑๑๗๗] วจีสังขารของสัตว์ใด ไม่เคยดับไปแล้ว จิตตสังขารของสัตว์นั้น จัก 
ไม่ดับไปหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า จิตตสังขารของสัตว์ใด จักไม , ดับไป วจีสังขารของสัตว์นั้น ไม่เคยดับ 
ไปแล้ว? 

เคยดับไปแล้ว. 

[๑๑๗๘] กายสังขารในภูมิใด ไม่เคยดับไปแล้ว ฯลฯ. 

[๑๑๗๙] กายสังขารของสัตว์ใด ในภูมิใด ไม , เคยดับไปแล้ว วจีสังขารของ 
สัตว์นั้น ในภูมินั้น จักไม่ดับไปหรือ? 

กายสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น คือ ผู้เกิดในรูปาวจรภูมิ ผู้เกิดในอรูปาวจรภูมิ 
ไม่เคยดับไปแล้ว แต่วจีสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น จักไม่ดับไปก็หาไม่ กายสังขาร 
ของสัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น คือ ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ ในภังคขณะแห่งจิต อัน 
มีวิตกและมีวิจาร สัตว์ผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยปัจฉิมจิต อันไม่มีวิตกและไม , มีวิจาร ผู้ที่ชักมี 
ปัจฉิมจิต อันไม่มีวิตกและไม่มีวิจาร เกิดขึ้นในลำดับแห่งชิตใด ผู้เข้าจตุตถฌาน ผู้เป็น 
อสัญญสัตว์ ไม่เคยดับไปแล้ว และวจีสังขารก็ชักไม , ดับไป. 

หรือว่า วจีสังขารของสัตว์ใด ในภูมิใด ชักไม่ดับไป กายสังขารของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น ไม , เคยดับไปแล้ว? 

วจีสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น คือ ในกามาวจรภูมิ ในภังคขณะแห่งปัจฉิมจิต 
ผู้เข้าทุติยฌาน ตติยฌาน ชักไม่ดับไป แต่กายสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น ไม่เคยดับ 
ไปแล้วก็หาไม , วจีสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น คือ ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ 
ในภังคขณะแห่งปัจฉิมจิต อันมีวิตกและมีวิจาร ผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยปัจฉิมจิต อันไม่มี 
วิตกและไม่มีวิจาร ผู้ที่ชักมีปัจฉิมจิตอันไม , มีวิตกและไม่มีวิจาร เกิดขึ้นในลำดับแห่งจิตใด ผู้เข้า 
จตุตถฌาน ผู้เป็นอสัญญสัตว์ ชักไม่ดับไป และกายสังขารก็ไม่เคยดับไป. 

[๑๑๘๐] กายสังขารของสัตว์ใด ในภูมิใด ไม่เคยดับไปแล้ว ชิตตสังขารของ 
สัตว์นั้น ในภูมินั้น ชักไม่ดับไปหรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 418 

กายสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น ผู้เข้าจตุตถฌาน ผู้เกิดในรูปาวจรภูมิ ผู้เกิด 
ในอรูปาวจรภูมิ ไม่เคยดับไปแล้ว แต่จิตตสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น จักไม , ดับไป 
ก็หาไม่ กายสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ ในกังค 1 ขณะแห่ง 
ปัจฉิมจิต ผู้เป็นอสัญญสัตว์ ไม่เคยดับไปแล้ว และชิตตสังขารก็ชักไม่ดับไป. 

หรือว่า จิตตสังขารของสัตว์ใด ในภูมิใด จักไม , ดับไป กายสังขารของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น ไม่เคยดับไปแล้ว? 

จิตตสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น คือ ในกามาวจรภูมิ ในภงคขณะแห่ง 
ปัจฉิมจิต ชักไม่ดับไป แต่กายสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น ไม่เคยดับไปแล้วก็หาไม่ 
จิตตสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น คือ ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ ในภังคขณะแห่ง 
ปัจฉิมจิต ผู้เป็นอสัญญสัตว์ จักไม่ดับไป และกายสังขารก็ไม่เคยดับไปแล้ว. 

[๑๑๘๑] วจีสังขารของสัตว์ใด ในภูมิใด ไม่เคยดับไปแล้ว จิตตสังขารของ 
สัตว์นั้น ในภูมินั้น ชักไม่ดับไปหรือ? 

วจีสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น คือ ในภูมิอันไม่มีวิตกและไม่มีวิจาร ไม่เคย 
ดับไปแล้ว แต่จิตตสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น ชักไม่ดับไปก็หาไม , วจีสังขารของสัตว์ 
เหล่านั้น ในภูมินั้น คือ ในภูมิอันไม , มีวิตกและไม่มีวิจาร ในภังคขณะแห่งปัจฉิมชิต ผู้เป็น 
อสัญญสัตว์ไม่เคยดับไปแล้ว และชิตตสังขารก็ชักไม่ดับไป. 

หรือว่า จิตตสังขารของสัตว์ใด ในภูมิใด ชักไม , ดับไป วจีสังขารของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น ไม่เคยดับไปแล้ว. 

จิตตสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น ในภูมิอันมีวิตกและมีวิจาร ในภงคขณะแห่ง 
ปัจฉิมจิต ชักไม่ดับไป แต่วจีสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น ไม่เคยดับไปแล้วก็หาไม่ 
ชิตตสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น ในภูมิอันไม่มีวิตกและไม่มีวิจาร ในภงคขณะแห่ง 
ปัจฉิมจิต ผู้เป็นอสัญญสัตว์ ชักไม่ดับไป และวจีสังขารก็ไม่เคยดับไปแล้ว. 

นิโรธวาร จบ. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 419 

อุปปาทนิโรธวาร 

[๑๑๘๒] กายสังขารย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์ใด วจีสังขารของสัตว์นั้น ย่อมดับไป 
หรือ? 

หามิได้. 

หรือว่า วจีสังขารของสัตว์ใด ย่อมดับไป กายสังขารย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น? 

หามิได้. 

กายสังขารย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด จิตตสังขารของสัตว์นั้นย่อมดับไปหรือ? 

หามิได้. 

หรือว่า จิตตสังขารของสัตว์ใด ย่อมดับไป กายสังขารย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น? 

หามิได้. 

วจีสังขารย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด จิตตสังขารของสัตว์นั้นย่อมดับไปหรือ? 

หามิได้. 

หรือว่า จิตตสังขารของสัตว์ใด ย่อมดับไป วจีสังขารย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น? 

หามิได้. 

กายสังขารย่อมเกิดขึ้นในภูมิใด วจีสังขารในภูมินั้น ย่อมดับไปหรือ? 

กายสังขารย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้น คือ ในทุติยฌาน ในตติยฌาน แต่วจีสังขารในภูมินั้น 
ย่อมดับไป ก็หาไม่ ฯลฯ คำว่า ยตฺถ นอกจากนี้เป็นเช่นเดียวกัน. 

กายสังขารย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด ในภูมิใด ฯลฯ คำว่า ยสฺส ก็ดี คำว่า ยสฺส 
ยตฺถ ก็ดี เป็นเช่นเดียวกัน. 

[๑๑๘๓] กายสังขารย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใด วจีสังขารของสัตว์นั้น ย่อมไม่ดับ 
ไปหรือ? 

กายสังขารย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ในภังคขณะแห่งวิตกและวิจาร แต่วจีสังขาร 
ของสัตว์เหล่านั้นย่อมไม่ดับไปก็หาไม , กายสังขารย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ในอุปปาท 
ขณะแห่งจิต เว้นลมอัสสาสะปัสสาสะ ในภังคขณะแห่งจิต เว้นวิตกและวิจาร ผู้เข้านิโรธ 
ผู้เป็นอสัญญสัตว์ และวจีสังขารก็ย่อมไม่ดับไป. 

หรือว่า วจีสังขารของสัตว์ใดย่อมไม่ดับไป กายสังขารย่อมไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 420 

วจีสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในอุปปาทขณะแห่งลมอัสสาสะปัสสาสะ ย่อมไม่ดับไป แต่ 
กายสังขารย่อมไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม , วจีสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในอุปปาทขณะแห่ง 
จิตเว้นลมอัสสาสะปัสสาสะ ในภังคขณะแห่งจิต เว้นวิตกและวิจาร ผู้เข้านิโรธและผู้เป็น 
อสัญญสัตว์ ย่อมไม่ดับไป และกายสังขารก็ย่อมไม่เกิดขึ้น. 

[๑๑๘๔] กายสังขารย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด จิตตสังขารของสัตว์นั้น ย่อมไม่ 
ดับไปหรือ? 

กายสังขารย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นนั้งหมด ในภังคขณะแห่งจิต แต่จิตตสังขาร 
ของสัตว์เหล่านั้น ย่อมไม , ดับไปก็หาไม่ กายสังขารย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ในอุปปาทขณะ 
แห่งจิตเว้นลมอัสสาสะปัสสาสะ ผู้เข้านิโรธผู้เป็นอสัญญสัตว์ และจิตตสังขารก็ย่อมไม , ดับไป. 

หรือว่า จิตตสังขารของสัตว์ใด ย่อมไม่ดับไป กายสังขารย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ 
นั้น? 

จิตตสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในอุปปาทขณะแห่งลมอัสสาสะปัสสาสะ ย่อมไม่ดับไป 
แต่กายสังขารย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ จิตตสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในอุปปาท 
ขณะแห่งจิต เว้นลมอัสสาสะปัสสาสะ ผู้เข้านิโรธ ผู้เป็นอสัญญสัตว์ ย่อมไม่ดับไป และ 
กายสังขารก็ย่อมไม่เกิดขึ้น. 

[๑๑๘๕] วจีสังขารย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด จิตตสังขารของสัตว์นั้น ย่อมไม , ดับ 
ไปหรือ? 

วจีสังขารย่อมไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นทั้งหมด ในภังคขณะแห่งชิต แต่ชิตตสังขาร 
ของสัตว์เหล่านั้นย่อมไม่ดับไปก็หาไม , วจีสังขารย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ในอุปปาทขณะ 
แห่งจิต เว้นวิตกและวิจาร ผู้เข้านิโรธ ผู้เป็นอสัญญสัตว์ และชิตตสังขารก็ย่อมไม่ดับไป. 

หรือว่า จิตตสังขารของสัตว์ใด ย่อมไม่ดับไป วจีสังขารย่อมไม่เกิดขึ้นแก่ 
สัตว์นั้น? 

จิตตสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในอุปปาทขณะแห่งวิตกและวิจารย่อมไม่ดับไป แต่ 
วจีสังขารย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ จิตตสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในอุปปาทขณะ 
แห่งจิต เว้นวิตกและวิจาร ผู้เข้านิโรธ ผู้เป็นอสัญญสัตว์ ย่อมไม่ดับไป และวจีสังขารก็ย่อม 
ไม่เกิดขึ้น. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 421 

[๑๑๘๖] กายสังขารย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมิใด ฯลฯ. 

[๑๑๘๗] กายสังขารย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใด ในภูมิใด ฯลฯ. 

ข้อว่า ยสฺส (แก่สัตว์ใด) ก็ดี ข้อว่า ยสฺส ยตฺถ (ของสัตว์ใด ในภูมิใด) ก็ดี เป็น 
เช่นเดียวกัน. 

บทว่า นิโรธสมาปนฺนานํ ย่อมไม , ได้ในข้อว่า ยสฺส ยตฺถ (ของสัตว์ใด ในภูมิใด). 

[๑๑๘๘] กายสังขารเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด วจีสังขารของสัตว์นั้น เคยดับไป 
แล้วหรือ? 

ถูกแล้ว. 

คำถามที่เป็นอดีต ในอุปปาทวาร ก็ดี ในนิโรธวาร ก็ดี ในอุปปาทนิโรธวาร ก็ดี 
พึงให้พิสดารเช่นเดียวกัน. 

[๑๑๘๙] กายสังขารจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด วจีสังขารของสัตว์นั้น ชักดับไปหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า วจีสังขารของสัตว์ใด จักดับไป กายสังขารชักเกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น? 

วจีสังขารของสัตว์เหล่านั้น ผู้เกิดในกามาวจรภูมิ ในอุปปาทขณะแห่งปัจฉิมจิต ผู้เกิด 
ในกามาวจรภูมิ ที่จักมีปัจฉิมจิตเกิดขึ้น ในลำดับแห่งจิตใด ผู้เป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ในรูปาวจรภูมิ 
ในอรูปาวจรภูมิ ผู้เข้าถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แล้วชักปรินิพพาน ที่กำลังจุติอยู่จักดับไป 
แต่กายสังขารชักเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ วจีสังขารของสัตว์ทั้งหลาย นอกนี้ชักดับไป 
และกายสังขารก็ชักเกิดขึ้น. 

[๑๑๙๐] กายสังขารชักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด จิตตสังขารของสัตว์นั้น ชักดับไปหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า จิตตสังขารของสัตว์ใด ชักดับไป กายสังขารชักเกิดขึนแก่สัตว์นัน? 

จิตตสังขารของสัตว์เหล่านั้น ผู้เกิดในกามาวจรภูมิ ในอุปปาทขณะแห่งปัจฉิมจิต 
ผู้เกิดในกามาวจรภูมิ ที่ชักมีปัจฉิมจิตเกิดขึ้น ในลำดับแห่งจิตใด ผู้เป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ 
ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ ผู้เข้าถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แล้วชักปรินิพพาน ที่กำลังจุติ 
อยู่ชักดับไป แต่กายสังขารชักเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ จิตตสังขารของสัตว์ทั้งหลาย 
นอกนี้ ชักดับไป และกายสังขารก็ชักเกิดขึ้น. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 422 

[๑๑๙๑] วจีสังขารจักเกิดขึ้นแก , สัตว์ใด จิตตสังขารของสัตว์นั้น จักดับไปหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า จิตตสังขารของสัตว์ใด จักดับไป วจีสังขารชักเกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น? 

จิตตสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในอุปปาทขณะแห่งปัจฉิมจิต และสัตว์ที่จักมีปัจฉิมจิต 
อันไม่มีวิตกและไม่มีวิจารเกิดขึ้นในลำดับแห่งจิตใด จักดับไป แต่วจีสังขารจักเกิดขึ้นแก , สัตว์ 
เหล่านั้นก็หาไม่ จิตตสังขารของสัตว์นั้งหลาย นอกนี้ จักดับไป และวจีสังขารก็จักเกิดขึ้น. 

[๑๑๙๒] กายสังขารจักเกิดขึ้น ในภูมิใด ฯลฯ. 

[๑๑๙๓] กายสังขารชักเกิดขึ้นแก , สัตว์ใด ในภูมิใด วจีสังขารของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น ชักดับไปหรือ? 

กายสังขารชักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น ผู้เข้าทุติยฌาน ตติยฌาน แต่วจีสังขาร 
ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ชักดับไปก็หาไม่ กายสังขารชักเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น 
ผู้เข้าปฐมฌาน ผู้เกิดในกามาวจรภูมิ และวจีสังขารก็จักดับไป? 

หรือว่า วจีสังขารของสัตว์ใด ในภูมิใด ชักดับไป กายสังขารจักเกิดขึ้นแก , 

สัตว์นั้น ในภูมินั้น? 

วจีสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น ผู้เกิดในกามาวจรภูมิ ในอุปปาทขณะแห่ง 
ปัจฉิมจิต ผู้เกิดในกามาวจรภูมิ ที่จักมีปัจฉิมชิตเกิดขึ้นในลำดับแห่งจิตใด ผู้เกิดในอรูปาวจรภูมิ 
ชักดับไป แต่กายสังขารจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้นก็หาไม่ วจีสังขารของสัตว์เหล่านั้น 
ในภูมินั้น ผู้เข้าปฐมฌาน เกิดในกามาวจรภูมิ นอกนี้ จักดับไป และกายสังขารก็ชักเกิดขึ้น. 

[๑๑๙๔] กายสังขารจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด ในภูมิใด จิตตสังขารของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น จักดับไปหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า จิตตสังขารของสัตว์ใด ในภูมิใด ชักดับไป กายสังขารจักเกิดขึ้นแก่ 
สัตว์นั้น ในภูมินั้น? 

จิตตสังขารของสัตว์เหล่านั้น ผู้เกิดในกามาวจรภูมิ ในอุปปาทขณะแห่งปัจฉิมจิต 
ผู้เกิดในกามาวจรภูมิ ที่จักมีปัจฉิมจิตเกิดขึ้นในลำดับแห่งจิตใด ผู้เข้าจตุตถฌาน ผู้เกิดใน 
รปาวจรภมิ ผ้เกิดในอรปาวจรภมิ จักดับไป แต่กายสังขารชักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภมินั้น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 423 

ก็หาไม่ จิตตสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น ผู้เข้าปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน 
ผู้เกิดในกามาวจรภูมิ นอกนี้ จักดับไป และกายสังขารก็ชักเกิดขึ้น. 

[๑๑๙๕] วจีสังขารชักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด ในภูมิใด จิตตสังขารของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น ชักดับไปหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า จิตตสังขารของสัตว์ใด ในภูมิใด ชักดับไป วจีสังขารชักเกิดขึ้นแก , 

สัตว์นั้น ในภูมินั้น? 

จิตตสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแห่งปัจฉิมจิต และสัตว์ที่ชักมี 
ปัจฉิมจิต อันไม่มีวิตกและไม , มีวิจาร เกิดขึ้นในลำดับแห่งจิตใด ผู้เข้าทุติยฌาน ตติยฌาน 
จตุตถฌาน ชักดับไป แต่วจีสังขารชักเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้นก็หาไม่ จิตตสังขาร 
ของสัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น ผู้เข้าปฐมฌาน ผู้เกิดในกามาวจรภูมิ ผู้เกิดในรูปาวจรภูมิ 
ผู้เกิดในอรูปาวจรภูมิ นอกนี้ ชักดับไป และวจีสังขารก็ชักเกิดขึ้น. 

[๑๑๙๖] กายสังขารชักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด วจีสังขารของสัตว์นั้น ชักไม่ดับไป 
หรือ? 

กายสังขารชักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ผู้เกิดในกามาวจรภูมิ ในอุปปาทขณะแห่ง 
ปัจฉิมจิต ผู้เกิดในกามาวจรภูมิ ที่ชักมีปัจฉิมชิต เกิดขึ้นในลำดับแห่งจิตใด ผู้เป็นปัจฉิมภริกสัตว์ 
ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ ผู้เข้าถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แล้วชักปรินิพพานที่กำลังจุติอยู่ 
แต่วจีสังขารของสัตว์เหล่านั้นชักไม่ดับไปก็หาไม , กายสังขารชักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ใน 
ภังคขณะแห่งปัจฉิมจิต อันมีวิตกและมีวิจาร มีความพร้อมเพรียงด้วยปัจฉิมชิต อันไม , มีวิตก 
และไม , มีวิจาร ผู้ที่ชักมีปัจฉิมจิต อันไม , มีวิตกและไม่มีวิจาร เกิดขึ้นในลำดับแห่งจิตใด และ 
วจีสังขารก็ชักไม่ดับไป. 

หรือว่า วจีสังขารของสัตว์ใด ฯลฯ? 

ถูกแล้ว. 

[๑๑๙๗] กายสังขารชักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด จิตตสังขารของสัตว์นั้นชักไม่ดับไป 
หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 424 

กายสังขารจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ผู้เกิดในกามาวจรภูมิ ในอุปปาทขณะแห่ง 
ปัจฉิมจิต ผู้เกิดในกามาวจรภูมิ ที่จักมีปัจฉิมชิต เกิดขึ้น ในลำดับแห่งจิตใด ผู้เป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ 
ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ ผู้เข้าถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แล้วชักปรินิพพานที่กำลังจุติอยู่ 
แต่ชิตตสังขารของสัตว์เหล่านั้นจักไม่ดับไปก็หาไม่ กายสังขารจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น 
ในภังคขณะแห่งปัจฉิมชิต และชิตตสังขารก็ชักไม , ดับไป. 

หรือว่า ชิตตสังขารของสัตว์ใด ฯลฯ? 

ถูกแล้ว. 

[๑๑๙๘] วจีสังขารจักไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด ชิตตสังขารของสัตว์นั้น จักไม , ดับไป 
หรือ? 

วจีสังขารชักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ในอุปปาทขณะแห่งปัจฉิมชิต อันไม่มีวิตกและ 
ไม่มีวิจาร ผู้ที่ชักมีปัจฉิมชิต อันไม่มีวิตกและไม่มีวิจาร เกิดขึ้นในลำดับแห่งชิตใด แต่ชิตตสังขาร 
ของสัตว์เหล่านั้น ชักไม , ดับไปก็หาไม่ วจีสังขารชักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ในกังค 6 ขณะแห่ง 
ปัจฉิมชิต และชิตตสังขารก็จักไม , ดับไป. 

หรือว่า ชิตตสังขารของสัตว์ใด ฯลฯ? 

ถูกแล้ว. 

[๑๑๙๙] กายสังขารชักไม่เกิดขึ้นในภูมิใด ฯลฯ. 

[๑๒๐๐] กายสังขารชักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใด ในภูมิใด วจีสังขารของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น ชักไม่ดับไปหรือ? 

กายสังขารชักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น ผู้เกิดในกามาวจรภูมิ ใน 
อุปปาทขณะแห่งปัจฉิมชิต ผู้เกิดในกามาวจรภูมิ ที่ชักมีปัจฉิมชิตเกิดขึ้นในลำดับแห่งชิตใด ผู้เกิด 
ในรูปาวจรภูมิ ผู้เกิดในอรูปาวจรภูมิ แต่วจีสังขารของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ชักไม , ดับไปก็หาไม่ 
กายสังขารชักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น ในภังคขณะแห่งปัจฉิมชิต อันมีวิตกและ 
มีวิจาร ผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยปัจฉิมชิต อันไม่มีวิตกและไม่มีวิจาร ผู้ที่ชักมีปัจฉิมชิต 
อันไม่มีวิตกและไม่มีวิจาร เกิดขึ้นในลำดับแห่งชิตใด ผู้เข้าจตุตถฌาน ผู้เป็นอสัญญสัตว์ 
และวจีสังขารก็ชักไม่ดับไป. 

หรือว่า วจีสังขารของสัตว์ใด ในภูมิใด ชักไม่ดับไป กายสังขารชักไม่เกิดขึ้น 
แก , สัตว์นั้น ในภูมินั้น? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 425 

วจีสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น ผู้เข้าทุติยฌาน ตติยฌาน จักไม , ดับไป แต่ 
กายสังขารชักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้นก็หาไม , วจีสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น 
ในภังคขณะแห่งปัจฉิมจิต อันมีวิตกและมีวิจาร ผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยปัจฉิมจิต อันไม่มี 
วิตกและไม่มีวิจาร ผู้ที่ชักมีปัจฉิมจิต อันไม่มีวิตกและไม่มีวิจาร เกิดขึ้นในลำดับแห่งจิตใด 
ผู้เข้าจตุตถฌาน ผู้เป็นอสัญญสัตว์ ชักไม่ดับไป และกายสังขารก็ชักไม่เกิดขึ้น. 

[๑๒๐๑] กายสังขารชักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด ในภูมิใด จิตตสังขารของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น ชักไม่ดับไปหรือ? 

กายสังขารชักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น ผู้เกิดในกามาวจรภูมิ ใน 
อุปปาทขณะแห่งปัจฉิมจิต ผู้เกิดในกามาวจรภูมิ ที่ชักมีปัจฉิมจิตเกิดขึ้นในลำดับแห่งชิตใด 
ผู้เข้าจตุตถฌาน ผู้เกิดในรูปาวจรภูมิ ผู้เกิดในอรูปาวจรภูมิ และชิตตสังขารของสัตว์เหล่านั้น 
ในภูมินั้น ชักไม่ดับไปก็หาไม่ กายสังขารชักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น ในภังคขณะ 
แห่งปัจฉิมจิต ผู้เป็นอสัญญสัตว์ และชิตตสังขารก็ชักไม่ดับไป. 

หรือว่า จิตตสังขารของสัตว์ใด ในภูมิใด ฯลฯ? 

ถกแล้ว. 

[๑๒๐๒] วจีสังขารชักไม่เกิดขึนแก่สัตว์ใด ในภูมิใด จิตตสังขารของสัตว์นัน 
ในภูมินั้น ชักไม่ดับไปหรือ? 

วจีสังขารชักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแห่งปัจฉิมจิต อันไม่มี 
วิตกและไม่มีวิจาร ผู้ที่ชักมีปัจฉิมจิต อันไม่มีวิตกและไม่มีวิจาร เกิดขึ้นในลำดับแห่งจิตใด 
ผู้เข้าทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน แต่จิตตสังขารของสัตว์นั้น ในภูมินั้น ชักไม่ดับไปก็หาไม่ 
วจีสังขารชักไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น ในภังคขณะแห่งปัจฉิมจิต ผู้เป็นอสัญญสัตว์ 
และชิตตสังขารก็ชักไม่ดับไป. 

หรือว่า จิตตสังขารของสัตว์ใด ในภูมิใด ฯลฯ? 

ถกแล้ว. 

[๑๒๐๓] กายสังขารย่อมเกิดขึนแก , สัตว์ใด วจีสังขารของสัตว์นัน เคยดับไป 
แล้วหรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 426 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า วจีสังขารของสัตว์ใด เคยดับไปแล้ว กายสังขารย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น? 

วจีสังขารของสัตว์เหล่านั้นทั้งหมด ในภังคขณะแห่งจิต ในอุปปาทขณะแห่งจิต เว้น 
ลมอัสสาสะปัสสาสะ ผู้เข้านิโรธ ผู้เป็นอสัญญสัตว์ เคยดับไปแล้ว แต่กายสังขารย่อมเกิดขึ้น 
แก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ วจีสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในอุปปาทขณะแห่งลมอัสสาสะปัสสาสะ 
เคยดับไปแล้ว และกายสังขารก็ย่อมเกิดขึ้น. 

คำถามที่เป็นอดีตกับปัจจุบัน อนุโลม ก็ดี ปัจจนึยะ ก็ดี ท่านจำแนกไว้แล้วใน 
อุปปาทวาร ฉันใด แม้ในอุปปาทนิโรธวาร คำถามที่เป็นอดีตกับด้วยปัจจุบัน อนุโลม ก็ดี 
ปัจจนียะ ก็ดี พึงจำแนก ฉันนั้น. 

[๑๒๐๔] กายสังขารย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์ใด วจีสังขารของสัตว์นั้น จักดับไปหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า วจีสังขารของสัตว์ใด จักดับไป กายสังขารย่อมเกิดขึนแก่สัตว์บัน? 

วจีสังขารของสัตว์เหล่านั้นทั้งหมด ในภังคขณะแห่งจิต ในอุปปาทขณะแห่งจิต เว้น 
ลมอัสสาสะปัสสาสะ ผู้เข้านิโรธ ผู้เป็นอสัญญสัตว์ ชักดับไป แต่กายสังขารย่อมเกิดขึ้นแก , 

สัตว์เหล่านั้นก็หาไม , วจีสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในอุปปาทขณะแห่งลมอัสสาสะปัสสาสะ 
จักดับไป และกายสังขารก็ย่อมเกิดขึ้น. 

[๑๒๐๕] กายสังขารย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์ใด จิตตสังขารของสัตว์นั้น จักดับ 
ไปหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า จิตตสังขารของสัตว์ใด ชักดับไป กายสังขารย่อมเกิดขึนแก่สัตว์บัน? 

ธิตตสังขารของสัตว์เหล่านั้นทั้งหมด ในภังคขณะแห่งจิต ในอุปปาทขณะแห่งจิต 
เว้นลมอัสสาสะปัสสาสะ ผู้เข้านิโรธ ผู้เป็นอสัญญสัตว์ ชักดับไป แต่กายสังขารย่อมเกิดขึ้น 
แก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ จิตตสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในอุปปาทขณะแห่งลมอัสสาสะปัสสาสะ 
ชักดับไป และกายสังขารก็ย่อมเกิดขึ้น. 

[๑๒๐๖] วจีสังขารย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด จิตตสังขารของสัตว์นั้น จักดับไปหรือ? 

ถูกแล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 427 

หรือว่า จิตตสังขารของสัตว์ใด จักดับไป วจีสังขารย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น? 

จิตตสังขารของสัตว์เหล่านั้นทั้งหมด ในภังคขณะแห่งจิต ในอุปปาทขณะแห่งจิต 
เว้นวิตกและวิจาร ผู้เข้านิโรธ ผู้เป็นอสัญญสัตว์ ชักดับไป แต่วจีสังขารย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ 
เหล่านั้นก็หาไม , จิตตสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในอุปปาทขณะแห่งวิตกและวิจาร ชักดับไป และ 
วจีสังขารก็ย่อมเกิดขึ้น. 

[๑๒๐๗] กายสังขารย่อมเกิดขึ้นในภูมิใด ฯลฯ. 

[๑๒๐๘] กายสังขารย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์ใด ในภูมิใด วจีสังขารของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น ชักดับไปหรือ? 

กายสังขารย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น ผู้เข้าทุติยฌาน ตติยฌาน ใน 
อุปปาทขณะแห่งลมอัสสาสะปัสสาสะ แต่วจีสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น ชักดับไปก็หาไม่ 
กายสังขารย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น ผู้เข้าปฐมฌาน ผู้เกิดในกามาวจรภูมิ ใน 
อุปปาทขณะแห่งลมอัสสาสะปัสสาสะ และวจีสังขารก็ชักดับไป. 

หรือว่า วจีสังขารของสัตว์ใด ในภูมิใด ชักดับไป กายสังขารย่อมเกิดขึ้นแก่ 
สัตว์นั้น ในภูมินั้น? 

วจีสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น ผู้เข้าปฐมฌาน ผู้เกิดในกามาวจรภูมิ ใน 
ภังคขณะแห่งลมอัสสาสะปัสสาสะ ในอุปปาทขณะแห่งจิต เว้นลมอัสสาสะปัสสาสะของ 
สัตว์เหล่านั้นนั่นแหละ ผู้เกิดในรูปาวจรภูมิ ชักดับไป แต่กายสังขารย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น 
ในภูมินั้นก็หาไม , วจีสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น ผู้เข้าปฐมฌาน ผู้เกิดในกามาวจรภูมิ 
ในอุปปาทขณะแห่งลมอัสสาสะปัสสาสะ ชักดับไป และกายสังขารก็ย่อมเกิดขึ้น. 

[๑๒๐๙] กายสังขารย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด ในภูมิใด จิตตสังขารของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น ชักดับไปหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า จิตตสังขารของสัตว์ใด ในภูมิใด ชักดับไป กายสังขารย่อมเกิดขึ้นแก , 

สัตว์นั้น ในภูมินั้น? 

ธิตตสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้นนั้งหมด ในภังคขณะแห่งจิต ในอุปปาทขณะ 
แห่งจิต เว้นลมอัสสาสะปัสสาสะ ชักดับไป แต่กายสังขารย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ใน 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 428 

ภูมินั้นก็หาไม่ จิตตสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแห่งลมอัสสาสะ 
ปัสสาสะ จักดับไป และกายสังขารก็ย่อมเกิดขึ้น. 

[๑๒๑๐] วจีสังขารย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด ในภูมิใด จิตตสังขารของสัตว์นั้น ใน 
ภูมินั้น จักดับไปหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า จิตตสังขารของสัตว์ใด ในภูมิใด จักดับไป วจีสังขารย่อมเกิดขึ้นแก่ 
สัตว์นั้นในภูมินั้น? 

จิตตสังขารของสัตว์เหล่านั้นทั้งหมด ในภูมินั้น ในภังคขณะแห่งจิต ในอุปปาทขณะ 
แห่งจิต เว้นวิตกและวิจาร ชักดับไป แต่วจีสังขารย่อมเกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น 
ก็หาไม่ จิตตสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแห่งวิตกและวิจารชักดับไป 
และวจีสังขารก็ย่อมเกิดขึ้น. 

[๑๒๑๑] กายสังขารย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ใด วจีสังขารของสัตว์นั้น ชักไม่ดับ 
ไปหรือ? 

กายสังขารย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ในภังคขณะแห่งจิต ในอุปปาทขณะแห่งจิต 
เว้นลมอัสสาสะปัสสาสะ ผู้เข้านิโรธ ผู้เป็นอสัญญสัตว์ แต่วจีสังขารของสัตว์เหล่านั้น 
จักไม่ดับไปก็หาไม่ กายสังขารย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ในภังคขณะแห่งปัจฉิมจิต อันมี 
วิตกและมีวิจาร ผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยปัจฉิมจิต อันไม่มีวิตกและไม่มีวิจาร ผู้ที่ชักมีปัจฉิมจิต 
อันไม่มีวิตกและไม่มีวิจาร เกิดขึ้นในลำดับแห่งชิตใด และวจีสังขารก็ชักไม่ดับไป. 

หรือว่า วจีสังขารของสัตว์ใด ชักไม , ดับไป กายสังขารย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น? 

ถูกแล้ว. 

[๑๒๑๒] กายสังขารย่อมไม่เกิดขึนแก่สัตว์ใด จิตตสังขารของสัตว์นัน ชักไม่ดับ 
ไปหรือ? 

กายสังขารย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นทั้งหมด ในภังคขณะแห่งชิต ในอุปปาทขณะ 
แห่งจิต เว้นลมอัสสาสะปัสสาสะ ผู้เข้านิโรธ ผู้เป็นอสัญญสัตว์ แต่จิตตสังขารของสัตว์ 
เหล่านั้น ชักไม่ดับไปก็หาไม่ กายสังขารย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ในภังคขณะแห่ง 
ปัจฉิมจิต และชิตตสังขารก็ชักไม , ดับไป. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 429 

หรือว่า จิตตสังขารของสัตว์ใด จักไม , ดับไป กายสังขารย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น? 

ถกแล้ว. 

^ 10 , . 0 , 

[๑๒๑๓] วจีสังขารย่อมไม่เกิดขึนแก'สัตว์ใด ชิตตสังขารของสัตว์นัน จักไม่ 
ดับไปหรือ? 

วจีสังขารย่อมไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นทั้งหมด ในภังคขณะแห่งจิต ในอุปปาทขณะ 
แห่งจิต เว้นวิตกและวิจาร ผู้เข้านิโรธ ผู้เป็นอสัญญสัตว์ แต่จิตตสังขารของสัตว์เหล่านั้น 
จักไม่ดับไปก็หาไม่ วจีสังขารย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ในภังคขณะแห่งปัจฉิมจิต และ 
ชิตตสังขารก็จักไม่ดับไป. 

หรือว่า จิตตสังขารของสัตว์ใด จักไม , ดับไป วจีสังขารย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์ 
นั้น? 

ถูกแล้ว. 

[๑๒๑๔] กายสังขารย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมิใด ฯลฯ. 

[๑๒๑๕] กายสังขารย่อมไม , เกิดขึ้นแก , สัตว์ใด ในภูมิใด วจีสังขารของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น จักไม่ดับไปหรือ? 

กายสังขารย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น ผู้เข้าปฐมฌาน ผู้เกิดในกามา 
วจรภูมิ ในภังคขณะแห่งลมอัสสาสะปัสสาสะในอุปปาทขณะแห่งจิต เว้นลมอัสสาสะ 
ปัสสาสะของสัตว์เหล่านั้นนั่นแหละ ผู้เกิดในรูปาวจรภูมิ ผู้เกิดในอรูปาวจรภูมิ แต่วจีสังขาร 
ของสัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น ชักไม่ดับไปก็หาไม่ กายสังขารย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น 
ในภูมินั้น ในภังคขณะแห่งปัจฉิมจิต อันมีวิตกและมีวิจาร ผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยปัจฉิมชิต 
อันไม่มีวิตกและไม่มีวิจาร ผู้ที่ชักมีปัจฉิมจิต อันไม่มีวิตกและไม่มีวิจาร เกิดขึ้นในลำดับแห่งชิตใด 
ผู้เข้าทุติยฌาน ตติยฌาน ในภังคขณะแห่งลมอัสสาสะปัสสาสะ ในอุปปาทขณะแห่งจิต เว้น 
ลมอัสสาสะปัสสาสะของสัตว์เหล่านั้นนั่นแหละ ผู้เข้าจตุตฌาน ผู้เป็นอสัญญสัตว์ และ 
วจีสังขารก็ชักไม่ดับไป. 

หรือว่า วจีสังขารของสัตว์ใด ในภูมิใด จักดับไป กายสังขารย่อมไม่เกิดขึ้นแก่ 
สัตว์นั้น ในภูมินั้น? 

วจีสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น ผู้เข้าทุติยฌาน ตติยฌาน ในอุปปาทขณะแห่ง 
ลมอัสสาสะปัสสาสะ ชักไม่ดับไป แต่กายสังขารย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 430 

ก็หาไม , วจีสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น ในภังคขณะแห่งปัจฉิมจิต อันมีวิตกและมีวิจาร 
ผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยปัจฉิมจิต อันไม่มีวิตกและไม่มีวิจาร ผู้ที่จักมีปัจฉิมจิต อันไม่มีวิตก 
และไม , มีวิจาร เกิดขึ้นในลำดับแห่งจิตใด ผู้เข้าทุติยฌาน ตติยฌาน ในภังคขณะแห่งลมอัสสาสะ 
ปัสสาสะ ในอุปปาทขณะแห่งจิต เว้นลมอัสสาสะปัสสาสะของสัตว์เหล่านั้นนั่นแหละ ผู้เข้า 
จตุตถฌาน ผู้เป็นอสัญญสัตว์ จักไม่ดับไป และกายสังขารก็ย่อมไม , เกิดขึ้น. 

[๑๒๑๖] กายสังขารย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด ในภูมิใด จิตตสังขารของสัตว์นั้น 
ในภูมินั้น จักไม่ดับไปหรือ? 

กายสังขารย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นนั้งหมด ในภูมินั้น ในภังคขณะแห่งจิต ใน 
อุปปาทขณะแห่งจิต เว้นลมอัสสาสะปัสสาสะ แต่จิตตสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น 
จักไม่ดับไปก็หาไม่ กายสังขารย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น ในดังค'ขณะแห่ง 
ปัจฉิมจิต ผู้เป็นอสัญญสัตว์ และชิตตสังขารก็ชักไม่ดับไป. 

หรือว่า จิตตสังขารของสัตว์ใด ในภูมิใด ชักไม , ดับไป กายสังขารย่อมไม่เกิดขึ้น 
แก , สัตว์นั้น ในภูมินั้น? 

ถกแล้ว. 

[๑๒๑๗] วจีสังขารย่อมไม่เกิดขึนแก่สัตว์ใด ในภูมิใด จิตตสังขารของสัตว์นัน 
ในภูมินั้น จักไม่ดับไปหรือ? 

วจีสังขารย่อมไม , เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นทั้งหมด ในภูมินั้น ในภังคขณะแห่งชิต ใน 
อุปปาทขณะแห่งจิต เว้นวิตกและวิจาร แต่จิตตสังขารของสัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น ชักไม่ดับไป 
ก็หาไม , วจีสังขารย่อมไม่เกิดขึ้นแก , สัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น ในภังคขณะแห่งปัจฉิมจิต ผู้เป็น 
อสัญญสัตว์ และจิตตสังขารก็ชักไม่ดับไป. 

หรือว่า จิตตสังขารของสัตว์ใด ในภูมิใด ชักไม , ดับไป วจีสังขารย่อมไม , เกิดขึ้น 
แก่สัตว์นั้น ในภูมินั้น? 

ถกแล้ว. 

[๑๒๑๘] กายสังขารเคยเกิดขึนแก , สัตว์ใด วจีสังขารของสัตว์นัน ชักดับไป 
หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 431 

กายสังขารเคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์เหล่านั้น ในภังคขณะแห่งปัจฉิมจิต อันมีวิตกและ 
มีวิจาร ผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยปัจฉิมจิต อันไม่มีวิตกและไม่มีวิจาร ผู้ที่จักมีปัจฉิมจิต อัน 
ไม่มีวิตกและไม , มีวิจาร เกิดขึ้นในลำดับแห่งจิตใด แต่วจีสังขารของสัตว์เหล่านั้น ชักดับไป 
ก็หาไม่ กายสังขารเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ทั้งหลาย นอกนี้และวจีสังขารก็ชักดับไป. 

หรือว่า วจีสังขารของสัตว์ใด ชักดับไป กายสังขารเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์นั้น? 

ถูกแล้ว. 

[๑๒๑๙] กายสังขารเคยเกิดขึ้นแล้วแก , สัตว์ใด จิตตสังขารของสัตว์นั้น ชักดับไป 
หรือ? 

กายสังขารเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้น ในภังคขณะแห่งปัจฉิมจิต แต่ธิตตสังขาร 
ของสัตว์เหล่านั้น ชักดับไปก็หาไม , กายสังขารเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ทั้งหลาย นอกนี้และ 
ชิตตสังขารก็ชักดับไป. 

หรือว่า จิตตสังขารของสัตว์ใด ชักดับไป กายสังขารเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ 
นั้น? 

ถูกแล้ว ฯลฯ. 

คำถามที่เป็นอนาคตกับด้วยอดีต อนุโลมก็ดี ปัจจนียะก็ดี ท่านจำแนกไว้แล้วใน 
นิโรธวาร ฉันใด คำถามที่เป็นอนาคตกับด้วยอดีต อนุโลมก็ดี ปัจจนึยะก็ดี แม้ในอุปปาท 
นิโรธวารผู้มีปัญญาพึงจำแนก ฉันนั้น. 

ในนิโรธวารก็เหมือนกัน ไม่มีเหตุที่จะทำให้ต่างๆ กัน. 

อุปปาทนิโรธวาร จบ. 

ปวัตติวาร จบ. 

ปริญญาวาร 

[๑๒๒๐] บุคคลใดย่อมกำหนดรู้กายสังขาร บุคคลนั้น ย่อมกำหนดรู้วจีสังขาร 
หรือ? 

ถูกแล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 432 

หรือว่า บุคคลใดย่อมกำหนดรู้วจีสังขาร บุคคลนั้น ย่อมกำหนดรู้กายสังขาร? 

ถูกแล้ว. 

ปริญญาวาร ท่านจำแนกไว้แล้วในขันธยมก ฉันใด ปริญญาวารแม้ในสังขารยมกก็พึง 
จำแนก ฉันนั้น. 

ปริญญาวาร จบ. 

สังขารยมก จบ. 

อนุสยยมก 
อนุสัย ๗ 

อนุสัย ๗ คือ 
๑. กามราคานุสัย 
๒. ปฏิฆานุสัย 
๓. มานานุสัย 
๔. ทิฏฐานุสัย 
๕. วิจิกิจฉานุสัย 
๖. ภวราคานุสัย 
๗. อวิชชานุสัย 

[๑๒๒๑] กามราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ไหน? 

กามราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นี้คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ. 

ปฏิฆานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ไหน? 

ปฏิฆานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นี้ศึอ ในทุกขเวทนา. 

มานานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ไหน? 

มานานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นี้คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ใน 
อรูปธาตุ. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 433 

ทิฏฐานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ไหน? 

ทิฏฐานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นี้คือ ในธรรมที่นับเนื่องในกายของตนทั้งหมด 

วิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ไหน? 

วิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นี้คือ ในธรรมที่นับเนื่องในกายของตนทั้งหมด. 

ภวราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ไหน? 

ภวราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นี้คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ. 

อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ไหน? 

อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นี้ศึอ ในธรรมที่นับเนื่องในกายของตนทั้งหมด. 

อนุสัยวาร 

[๑๒๒๒] กามราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก , บุคคลใด ปฏิฆานุสัย ย่อมนอนเนื่อง 
แก่บุคคลนั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า ปฏิฆานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด กามราคานุสัย ย่อมนอนเนื่อง 
แก่บุคคลนั้น? 

ถูกแล้ว. 

กามราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด มานานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น 
หรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า มานานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด กามราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่ 
บุคคลนั้น? 

มานานุสัยย่อมนอนเนื่องแก่พระอนาคามี แต่กามราคานุสัยจะนอนเนื่องแก่พระอนาคามี 
นั้น ก็หาไม่ มานานุสัย ย่อมนอนเนื่องและกามราคานุสัยก็ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคล ๓ จำพวก 

กามราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ทิฏฐานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น 
หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 434 

กามราคานุสัยย่อมนอนเนื่องแก่บุคคล ๒ จำพวก แต่ทิฏฐานุสัยจะไม , นอนเนื่องอยู่แก , 

บุคคล ๒ จำพวกเหล่านั้นก็หาไม , กามราคานุสัยย่อมนอนเนื่องและทิฏฐานุลัยย่อมนอนเนื่องแก , 
ปุถุชน. 

หรือว่า ทิฏฐานุสัยย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด กามราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก , 

บุคคลนั้น? 

ถูกแล้ว. 

กามราคานุสัยย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด วิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น 
หรือ? 

กามราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคล ๒ จำพวก แต่วิจิกิจฉานุสัย จะนอนเนื่องแก่ 
บุคคลเหล่านั้นก็หาไม่ กามราคานุสัยย่อมนอนเนื่อง และวิจิกิจฉานุสัยย่อมนอนเนื่องแก่ปุถุชน. 

หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก , บุคคลใด กามราคานุสัย ย่อมนอนเนื่อง 
แก่บุคคลนั้น? 

ถูกแล้ว. 

กามราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ภวราคานุสัยย่อมนอนเนื่องแก่บุคคล 
นั้น? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า ภวราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด กามราคานุสัย ย่อมนอน 
เนื่องแก่บุคคลนั้น? 

ภวราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่พระอนาคามี แต่กามราคานุสัยจะนอนเนื่องแก , พระ 
อนาคามีก็หาไม่ ภวราคานุสัยย่อมนอนเนื่องและกามราคานุสัยก็ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคล ๓ 
จำพวก. 

กามราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด อวิชชานุสัยย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น 
หรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด กามราคานุสัย ย่อมนอนเนื่อง 
แก่บุคคลนั้น? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 435 

อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่พระอนาคามี แต่กามราคานุสัยจะนอนเนื่องแก่พระ 
อนาคามี ก็หาไม , อวิชชานุสัยและกามราคานุสัยก็ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคล ๓ จำพวก. 

[๑๒๒๓] ปฏิฆานุส์'ย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด มานานุส์'ย ย่อมนอนเนื่องแก่ 
บุคคลนั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า มานานุลัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ปฏิฆานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่ 
บุคคลนั้น? 

มานานุส์'ย ย่อมนอนเนื่องแก่พระอนาคามี แต่ปฏิฆานุสัย จะนอนเนื่องอยู่แก่พระ 
อนาคามีนั้นก็หาไม่ มานานุสัยย่อมนอนเนื่องและปฏิฆานุลัย ก็ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคล ๓ จำพวก. 

ปฏิฆานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอน 
เนื่องแก่บุคคลนั้น? 

ปฏิฆานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคล ๒ จำพวก แต่วิจิกิจฉานุสัยจะนอนเนื่องแก่บุคคล 
๒ จำพวกเหล่านั้น ก็หาไม่ ปฏิฆานุสัยย่อมนอนเนื่องและวิจิกิจฉานุสัย ก็ย่อมนอนเนื่องแก่ 
ปุถุชน. 

หรือว่า วิจิกิจฉานุลัย ย่อมนอนเนื่องแก , บุคคลใด ปฏิฆานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่ 
บุคคลนั้น? 

ถูกแล้ว. 

ปฏิฆานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ภวราคานุสัย ฯลฯ อริชานุลัย ย่อมนอน 
เนื่องแก่บุคคลนั้น? 

ถูกแล้ว. 

ปฏิฆานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัย ย่อมนอน 
เนื่องแก่บุคคลนั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ปฏิฆานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่ 
บุคคลนั้น? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 436 

อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่พระอนาคามี แต่ปฏิฆานุสัย จะนอนเนื่องแก , พระ 
อนาคามี ก็หาไม , อวิชชานุสัยและปฏิฆานุสัย ก็ย่อมนอนเนื่องแก , บุคคล ๓ จำพวก. 

[๑๒๒๔] มานานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย 
ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้นหรือ? 

มานานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคล ๓ จำพวก แต่วิจิกิจฉานุสัยจะนอนเนื่องแก่บุคคล 
๓ จำพวกเหล่านั้น ก็หาไม่ มานานุสัยย่อมนอนเนื่องและวิจิกิจฉานุสัยก็ย่อมนอนเนื่องแก่ปุถุชน. 

หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก , บุคคลใด มานานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่ 
บุคคลนั้น? 

ถูกแล้ว. 

มานานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัย ย่อมนอน 
เนื่องแก่บุคคลนั้น? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด มานานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่ 
บุคคลนั้น? 

ถูกแล้ว. 

[๑๒๒๕] ทิฏฐานุส์'ย ย่อมนอนเนื่องแก , บุคคลใด วิจิกิจฉานุสัยย่อมนอนเนื่องแก่ 
บุคคลนั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก , บุคคลใด ทิฏฐานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่ 
บุคคลนั้น? 

ถูกแล้ว. 

ทิฏฐานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัย ย่อม 
นอนเนื่องแก่บุคคลนั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ทิฏฐานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่ 
บุคคลนั้น? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 437 

อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคล ๓ จำพวก แต่ทิฏฐานุสัยจะนอนเนื่องแก่บุคคล 
๓ จำพวกเหล่านั้นก็หาไม , อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่อง และทิฏฐานุสัยก็ย่อมนอนเนื่องแก่ 
ปุถุชน. 

[๑๒๒๖] วิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชา 
นุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด วิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่อง 
แก่บุคคลนั้น? 

อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคล ๓ จำพวก แต่วิจิกิจฉานุสัย จะนอนเนื่องแก , 

บุคคล ๓ จำพวกเหล่านั้นก็หาไม่ อวิชชานุสัยย่อมนอนเนื่องและวิจิกิจฉานุสัย ก็ย่อมนอนเนื่อง 
แก่ปุถุชน 

[๑๒๒๗] ภวราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่อง 
แก่บุคคลนั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ภวราคานุสัย ย่อมนอนเนื่อง 
แก่บุคคลนั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

[๑๒๒๘] กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด มานานุสัย 
ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า มานานุลัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด กามราคานุลัย และปฏิฆานุสัย 
ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น? 

มานานุลัย ย่อมนอนเนื่องแก่พระอนาคามี แต่กามราคานุลัยและปฏิฆานุลัย จะนอน 
เนื่องแก่พระอนาคามีนั้นก็หาไม่ มานานุสัยย่อมนอนเนื่องกามราคานุสัยและปฏิฆานุสัย ก็ย่อม 
นอนเนื่องแก่บุคคล ๓ จำพวก. 

กามราคานุสัยและปฏิฆานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ 
วิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้นหรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 438 

กามราคานุสัยและปฏิฆานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคล ๒ จำพวก แต่วิจิกิจฉานุลัย 
จะนอนเนื่องแก่บุคคล ๒ จำพวกเหล่านั้นก็หาไม่ กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย 
ก็ย่อมนอนเนื่องแก่ปุถุชน. 

หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก , บุคคลใด กามราคานุสัยและปฏิฆานุสัย 
ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น? 

ถูกแล้ว. 

กามราคานุสัยและปฏิฆานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ภวราคานุสัย ฯลฯ 
อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด กามราคานุสัยและปฏิฆานุสัย 
ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น? 

อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่พระอนาคามี แต่กามราคานุสัยและปฏิฆานุสัย จะนอน 
เนื่องแก่พระอนาคามีนั้นก็หาไม , อวิชชานุสัย กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ก็ย่อมนอนเนื่อง 
แก่บุคคล ๓ จำพวก 

[๑๒๒๙] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด 
ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้นหรือ? 

กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก , บุคคล ๒ จำพวก แต่ 
วิจิกิจฉานุสัย จะนอนเนื่องแก่บุคคล ๒ จำพวก เหล่านั้นก็หาไม่ กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
มานานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่ปุถุชน. 

หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก , บุคคลใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
และมานานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น? 

ถูกแล้ว. 

กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก , บุคคลใด ภวราคา 
นุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 439 

หรือว่า อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
และมานานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น? 

อวิชชานุสัย และมานานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่พระอนาคามี แต่กามราคานุสัย และ 
ปฏิฆานุสัย จะนอนเนื่องแก , พระอนาคามีนั้นก็หาไม , อวิชชานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุส้'ย 
และมานานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคล ๓ จำพวก 

[๑๒๓๐] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ย่อมนอนเนื่อง 
แก่บุคคลใด วิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก , บุคคลใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น? 

ถูกแล้ว. 

กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด 
ภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุส์'ย 
มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น? 

อวิชชานุสัย และมานานุสัยย่อมนอนเนื่องแก่พระอนาคามี แต่กามราคานุลัย ปฏิฆานุสัย 
และทิฏฐานุสัย จะนอนเนื่องแก , พระอนาคามีนั้นก็หาไม , อวิชชานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
และมานานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคล ๒ จำพวก แต่ทิฏฐานุสัย จะนอนเนื่องแก่บุคคล 
๒ จำพวกเหล่านั้นก็หาไม , อวิชชานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย 
ย่อมนอนเนื่องแก่ปุถุชน. 

[๑๒๓๑] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย 
ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 440 

อวิชชานุสัย และมานานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่พระอนาคามี แต่กามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุส์'ย และวิจิกิจฉานุสัย จะนอนเนื่องแก่พระอนาคามีนั้นก็หาไม , อวิชชานุสัย 
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคล ๒ จำพวก แต่ทิฏฐานุสัย 
และ'วิจิกิจฉานุสัย จะนอนเนื่องแก่บุคคล ๒ จำพวกเหล่านั้นก็หาไม , อวิชชานุสัย กามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และ'วิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่ปุถุชน. 

[๑๒๓๒] กามราคานุสัย ปฏิฆานุส์'ย มานานุส์'ย ทิฏฐานุส์'ย วิจิกิจฉานุสัย 
และภวราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น? 

อวิชชานุสัย มานานุสัย ภวราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก , พระอนาคามี แต่กามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จะนอนเนื่องแก , พระอนาคามีนั้นก็หาไม , อวิชชานุสัย 
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และภวราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคล ๒ จำพวก 
แต่ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัยจะนอนเนื่องแก่บุคคล ๒ จำพวกเหล่านั้นก็หาไม , อวิชชานุสัย 
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย ย่อมนอน 
เนื่องแก่ปุถุชน. 

[๑๒๓๓] กามราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ใด ปฏิฆานุสัย ย่อมนอนเนื่องใน 
ที่นั้นหรือ? 

หามิได้. 

หรือว่า ปฏิฆานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ใด กามราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องใน 
ที่นั้น? 

หามิได้. 

กามราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ใด มานานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า มานานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ใด กามราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องใน 
ที่นั้น? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 441 

มานานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นี้คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่กามราคานุสัย 
จะนอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม่ มานานุส์'ย ย่อมนอนเนื่อง และกามราคานุสัย ก็ย่อมนอนเนื่อง 
ในที่นี้คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ. 

กามราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย ย่อม 
นอนเนื่องในที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ใด กามราคานุสัย ย่อมนอนเนื่อง 
ในที่นั้น? 

วิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นึ คือ ในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
แต่กามราคานุสัย จะนอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม่ วิจิกิจฉานุสัย และกามราคานุสัย ย่อมนอนเนื่อง 
ในที่นี้คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ. 

กามราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ใด ภวราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นั้นหรือ? 

หามิได้. 

หรือว่า ภวราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ใด กามราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องใน 
ที่นั้น? 

หามิได้. 

กามราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ใด อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ใด กามราคานุสัย ย่อมนอนเนื่อง 
ในที่นั้น? 

อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นี้คือ ในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
แต่กามราคานุสัย จะนอนเนื่องอยู่ในที่นั้นก็หาไม่ อวิชชานุสัย และกามราคานุสัย ย่อม 
นอนเนื่องอยู่ในที่นี้คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ. 

[๑๒๓๔] ปฏิฆานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ใด มานานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นั้น 
หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 442 

หามิได้. 

หรือว่า มานานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ใด ปฏิฆานุส์'ย ย่อมนอนเนื่องในที่นั้น? 

หามิได้. 

ปฏิฆานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่อง 
ในที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ใด ปฏิฆานุสัย ย่อมนอนเนื่อง 
ในที่นั้น? 

วิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นึ คือในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
แต่ปฏิฆานุสัย จะนอนเนื่องอยู่ในที่นั้นก็หาไม , วิจิกิจฉานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมนอนเนื่อง 
ในที่นี้คือ ในทุกขเวทนา. 

ปฏิฆานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ใด ภวราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นั้นหรือ? 

หามิได้. 

หรือว่า ภวราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ใด ปฏิฆานุส์'ย ย่อมนอนเนื่องในที่นั้น? 

หามิได้. 

ปฏิฆานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ใด อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ใด ปฏิฆานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นั้น? 

อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นี้คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
แต่ปฏิฆานุสัย จะนอนเนื่องอยู่ในที่นั้นก็หาไม , อวิชชานุสัยและปฏิฆานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นี้ 
คือในทุกขเวทนา. 

[๑๒๓๕] มานานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย 
ย่อมนอนเนื่องในที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ใด มานานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นั้น? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 443 

วิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นี้คือ ในทุกขเวทนา แต่มานานุสัยจะนอนเนื่อง 
ในนั้นก็หาไม่ วิจิกิจฉานุสัย และมานานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นี้คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ 
ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ. 

มานานุส์'ย ย่อมนอนเนื่องในที่ใด ภวราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นั้นหรือ? 

มานานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นี้คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่ภวราคานุสัย 
จะนอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม่ มานานุสัย และภวราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นั้ศึอ ในรูปธาตุ 
ในอรูปธาตุ. 

หรือว่า ภวราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ใด มานานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นั้น? 

ถูกแล้ว. 

มานานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ใด อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ใด มานานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นั้น? 

อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นี้คือ ในทุกขเวทนา แต่มานานุสัยจะนอนเนื่อง 
ในที่นั้นก็หาไม , อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นี้คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ 
ในอรูปธาตุ. 

[๑๒๓๖] ทิฏฐานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ใด วิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่อง 
ในที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ใด ทิฏฐานุสัย ย่อมนอนเนื่อง 
ในที่นั้น? 

ถูกแล้ว. 

ทิฏฐานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ใด ภวราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นั้นหรือ? 

ทิฏฐานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นี้คือ ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ แต่ภวราคานุสัย 
จะนอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม่ ทิฏฐานุสัย และภวราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นี้คือในรูปธาตุ 
ในอรูปธาตุ. 

หรือว่า ภวราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ใด ทิฏฐานุสัย ย่อมนอนเนื่อง 

1 V 

ด ^5 0^ 


? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 444 

ถูกแล้ว. 

ทิฏฐานุสัเย ย่อมนอนเนื่องในที่ใด อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ใด ทิฏฐานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นั้น? 

ถูกแล้ว. 

[๑๒๓๗] วิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ใด ภวราคานุสัย ย่อมนอนเนื่อง 
ในที่นั้นหรือ? 

วิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นั้คือ ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ แต่ภวราคานุสัย 
จะนอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม , วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นี้คือ ในรูปธาตุ 
ในอรูปธาตุ. 

หรือว่า ภวราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ใด วิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่อง 
ในที่นั้น. 

ถูกแล้ว. 

วิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ใด อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ใด วิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่อง 
ในที่นั้น? 

ถูกแล้ว. 

[๑๒๓๘] ภวราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องอยู่ในที่ใด อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องอยู่ 
ในที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องอยู่ในที่ใด ภวราคานุสัย ย่อมนอนเนื่อง 
ในที่นั้น? 

อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นี้ คือ ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ แต่ภวราคานุสัย 
จะนอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม , อวิชชานุสัย และภวราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นี้ศึอ ในรูปธาตุ 
ในอรูปธาตุ. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 445 

[๑๒๓๙] กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ใด มานานุสัย 
ย่อมนอนเนื่องในที่นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า มานานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ใด กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย 
ย่อมนอนเนื่องในที่นั้น. 

มานานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นี้คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่กามานุสัย และ 
ปฏิฆานุสัย จะนอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม , มานานุสัย และกามราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นั้ 
คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่ปฏิฆานุสัย จะนอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม , ปฏิฆานุสัย ย่อม 
นอนเนื่องในที่นี้คือ ในทุกขเวทนา แต่กามราคานุสัย และมานานุสัย จะนอนเนื่องในที่นั้น 
ก็หาไม่. 

กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ 
วิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ใด กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย 
ย่อมนอนเนื่องในที่นั้น? 

วิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นั้คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่กามราคานุสัย 
และปฏิฆานุสัย จะนอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม่ วิจิกิจฉานุสัย และกามราคานุสัย ย่อมนอนเนื่อง 
ในที่นั้ศึอ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่ปฏิฆานุสัย จะนอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม่ วิจิกิจฉานุสัย 
และปฏิฆานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นี้คือ ในทุกขเวทนา แต่กามราคานุสัย จะนอนเนื่องใน 
ที่นั้นก็หาไม่. 

กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ใด ภวราคานุสัย ย่อมนอน 
เนื่องในนั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า ภวราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ใด กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย 
ย่อมนอนเนื่องในที่นั้น? 

หามิได้. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 446 

กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ใด อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่อง 
ในที่นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ใด กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย 
ย่อมนอนเนื่องในที่นั้น? 

อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นี้คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่กามราคานุสัย และ 
ปฏิฆานุสัย จะนอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม , อวิชชานุสัย และกามราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นั้ 
คือ ในทุกขเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่ปฏิฆานุสัย จะนอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม่ อวิชชานุสัย 
และปฏิฆานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นี้คือ ในทุกขเวทนา แต่กามราคานุสัย จะนอนเนื่องใน 
ที่นั้นก็หาไม่. 

[๑๒๔๐] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ใด 
ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และ 
มานานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นั้นหรือ? 

วิจิกิจฉานุสัย และมานานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นี้คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่ 
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จะนอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม่ วิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย และ 
มานานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นี้ศึอ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่ปฏิฆานุสัย จะนอนเนื่อง 
ในที่นั้นก็หาไม , วิจิกิจฉานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นั้ศึอ ในทุกขเวทนา แต่ 
กามราคานุสัย และมานานุสัย จะนอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม่. 

กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ใด ภวราคานุสัย 
ย่อมนอนเนื่องในที่นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า ภวราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และ 
มานานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นั้น? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 447 

ภวราคานุสัย และมานานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นี้คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่ 
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จะนอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม่ กามราคานุสัย และมานานุสัย 
ย่อมนอนเนื่องในที่นี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่ภวราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จะ 
นอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม , ปฏิฆานุส์'ย ย่อมนอนเนื่องในที่นี้คือ ในทุกขเวทนา แต่ภวราคานุสัย 
กามราคานุสัย และมานานุสัย จะนอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม่. 

กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ใด อวิชชานุสัย 
ย่อมนอนเนื่องในที่นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และ 
มานานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นั้น? 

อวิชชานุสัย และมานานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นี้ศึอ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่ 
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จะนอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม , อวิชชานุสัย กามราคานุสัย และ 
มานานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นี้คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่ปฏิฆานุสัย จะนอนเนื่อง 
ในที่นันก็หาไม , อวิชชานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นึ คือ ในทุกขเวทนา แต่ 
กามราคานุสัย จะนอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม่. 

[๑๒๔๑] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ย่อมนอนเนื่อง 
ในที่ใด วิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย 
และทิฏฐานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นั้น? 

วิจิกิจฉานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นี้คือ ในรูปธาตุ ใน 
อรูปธาตุ แต่กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จะนอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม่ วิจิกิจฉานุสัย 
กามราคานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นี้คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ 
แต่ปฏิฆานุสัย จะนอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม , วิจิกิจฉานุสัย ปฏิฆานุส์'ย และทิฏฐานุสัย ย่อม 
นอนเนื่องในที่นี้คือ ในทุกขเวทนา แต่กามราคานุสัย และมานานุสัย จะนอนเนื่องในที่นั้น 
ก็หาไม่. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 448 

กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ใด 
ภวราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า ภวราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย 
และทิฏฐานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นั้น? 

ภวราคานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นี้คือ ในรูปธาตุ ใน 
อรูปธาตุ แต่กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จะนอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม่ กามราคานุสัย 
มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่ภวราคานุสัย 
และปฏิฆานุสัย จะนอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม่ ปฏิฆานุสัย และทิฏฐานุสัย ย่อมนอนเนื่องใน 
ที่นี้คือ ในทุกขเวทนา แต่ภวราคานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย จะนอนเนื่องในที่นั้น 
ก็หาไม่. 

กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ใด 
อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย 
และทิฏฐานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นั้น? 

อวิชชานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นี้ศึอ ในรูปธาตุ ใน 
อรูปธาตุ แต่กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จะนอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม่ อวิชชานุสัย 
กามราคานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นี้คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ 
แต่ปฏิฆานุสัย จะนอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม , อวิชชานุสัย ปฏิฆานุสัย และทิฏฐานุสัย ย่อม 
นอนเนื่องในที่นี้ศึอ ในทุกขเวทนา แต่กามราคานุสัย และมานานุสัย จะนอนเนื่องในที่นั้น 
ก็หาไม่. 

[๑๒๔๒] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย 
ย่อมนอนเนื่องในที่ใด ภวราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นั้นหรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 449 

หรือว่า ภวราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุส์'ย 
ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นั้น? 

ภวราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นี้คือ 
ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จะนอนเนื่องในที่นั้น ก็หาไม่ 
กามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นี้คือ ในเวทนา ๒ 
ในกามธาตุ แต่ภวราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จะนอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม่ ปฏิฆานุสัย ทิฏฐา 
นุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นี้ศึอ ในทุกขเวทนา แต่ภวราคานุสัย กามราคานุสัย 
และมานานุสัย จะนอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม่. 

กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และ'วิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอน 
เนื่องในที่ใด อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย 
ทิฏฐานุสัย และ'วิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นั้น? 

อวิชชานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นี้คือ 
ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จะนอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม่ 
อวิชชานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นื 
คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่ปฏิฆานุสัย จะนอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม , อวิชชานุสัย 
ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นั้ศึอ ในทุกขเวทนา แต่ 
กามราคานุสัย และมานานุสัย จะนอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม่. 

[๑๒๔๓] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และ 
ภวราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ใด อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย 
ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นั้นหรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 450 

อวิชชานุสัย มานานุส์'ย ทิฏฐานุส์'ย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย ย่อมนอนเนื่อง 
ในที่นี้คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จะนอนเนื่องในที่นั้น 
ก็หาไม , อวิชชานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่อง 
ในที่นั้คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่ปฏิฆานุสัย และภวราคานุสัย จะนอนเนื่องในที่นั้น 
ก็หาไม , อวิชชานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุส์'ย และวิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นี้ คือ 
ในทุกขเวทนา แต่กามราคานุสัย มานานุสัย และภวราคานุสัย จะนอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม่. 

[๑๒๔๔] กามราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด ปฏิฆานุสัย ย่อม 
นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ? 

หรือว่า ปฏิฆานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด กามราคานุสัย ย่อมนอน 
เนื่องแก่บุคคลนั้นในที่นั้น? 

หามิได้. 

กามราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด มานานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก , 

บุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า มานานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด กามราคานุสัย ย่อมนอน 
เนื่องแก่บุคคลนั้นในที่นั้น? 

มานานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก , ผู้เป็นพระอนาคามี ใน 
เวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่กามราคานุสัย จะนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น 
ในที่นั้น ก็หาไม่ มานานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ บุคคล ๓ จำพวก 
ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แด , กามราคานุสัย จะนอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้นก็หาไม่ 
มานานุสัย และกามราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ บุคคล ๒ จำพวก 
นั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ. 

กามราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย 
ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ? 

กามราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคล ๒ จำพวก 
ในเวทนา ๒ ในกามธาต แต่วิจิกิจฉานสัย จะนอนเนื่องแก่บคคลเหล่านั้น ในที่นั้นก็หาไม่ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 451 

กามราคานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคลผู้เป็นปุถุชน 
ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ. 

หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก , บุคคลใด ในที่ใด กามราคานุสัย ย่อม 
นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในนั้นที่นั้น? 

วิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคลผู้เป็นปุถุชน ใน 
ทุกขเวทนา ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่กามราคานุสัย จะนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น 
ก็หาไม่ วิจิกิจฉานุสัย และกามราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคล 
ผู้เป็นปุถุชนนั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ. 

กามราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด ภวราคานุสัย ย่อมนอนเนื่อง 
แก่บุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ? 

หามิได้. 

หรือว่า ภวราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด กามราคานุสัย ย่อม 
นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น? 

หามิได้. 

กามราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่ 
บุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด กามราคานุสัย ย่อม 
นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น? 

อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก , ผู้เป็นพระอนาคามี ใน 
เวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่กามราคานุสัย จะนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น 
ในที่นั้นก็หาไม , อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือบุคคล ๓ จำพวก 
ในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่กามราคานุสัย จะนอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น 
ในที่นั้นก็หาไม , อวิชชานุสัย และกามราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ 
แก่บุคคล ๓ จำพวกนั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 452 

[๑๒๔๕] ปฏิฆานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด มานานุสัย ย่อมนอน 
เนื่องแก่บุคคลนั้นในที่นั้น หรือ? 

หามิได้. 

หรือว่า มานานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด ปฏิฆานุสัย ย่อมนอนเนื่อง 
แก่บุคคลนั้นในที่นั้น? 

หามิได้. 

ปฏิฆานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด ทิฏฐานุส์'ย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย 
ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ? 

ปฏิฆานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือบุคคล ๒ จำพวก ใน 
ทุกขเวทนา แต่วิจิกิจฉานุสัย จะนอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้นก็หาไม่ ปฏิฆานุสัย และ 
วิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่ปุถุชน ในทุกขเวทนา. 

หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก , บุคคลใด ในที่ใด ปฏิฆานุสัย ย่อมนอน 
เนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น? 

วิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก , ปุถุชน ในเวทนา ๒ 
ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่ปฏิฆานุสัย จะนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม่ 
วิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่อง และปฏิฆานุสัยก็ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ 
แก่บุคคลนั้นนั่นแหละ ในทุกขเวทนา. 

ปฏิฆานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด ภวราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่ 
บุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ? 

หามิได้. 

หรือว่า ภวราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด ปฏิฆานุสัย ย่อมนอน 
เนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น? 

หามิได้. 

ปฏิฆานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก , 

บุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 453 

หรือว่า อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด ปฏิฆานุสัย ย่อมนอน 
เนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น? 

อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่พระอนาคามี ในเวทนา ๓ 
ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่ปฏิฆานุสัยจะนอนเนื่องแก'บุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม่ 
อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือบุคคล ๓ จำพวก ในเวทนา ๒ ใน 
กามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่ปฏิฆานุส์'ย จะนอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้นก็ 
หาไม , อวิชชานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือแก่บุคคล ๓ 
จำพวกเหล่านั้นนั่นแหละ ในทุกขเวทนา. 

[๑๒๔๖] มานานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ 
วิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ? 

มานานุสัยย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ บุคคล ๓ จำพวก ในเวทนา ๒ 
ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่วิจิกิจฉานุสัยจะนอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น 
ก็หาไม่ มานานุสัยและวิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่ปุถุชน 


ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในเวทนา ๒. 


หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก , บุคคลใด ในที่ใด มานานุสัย ย่อมนอน 
เนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น? 

วิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่ปุถุชน ในทุกขเวทนา 


แต่มานานุส์'ยจะนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม , วิจิกิจฉานุสัย และมานานุสัยย่อมนอน 


เนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือแก่บุคคลนั้นนั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ 


ในอรูปธาตุ. 

มานานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด ภวราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่ 
บุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ? 

มานานุสัยย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคล ๔ จำพวก ใน 
เวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่ภวราคานุสัย จะนอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้นก็หาไม่ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 454 
มานานุสัย และภวราคานุสัยย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคลเหล่านั้น 
นั่นแหละ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ. 

หรือว่า ภวราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด มานานุสัย ย่อมนอน 
เนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น? 

ถูกแล้ว. 

มานานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก , 

แก่บุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด มานานุสัย ย่อมนอน 
เนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น? 

อวิชชานุสัยย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคล ๔ จำพวก ใน 
ทุกขเวทนา แต่มานานุลัย จะนอนเนื่องแต่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้นก็หาไม่ อวิชชานุสัย และ 
มานานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ใน 
เวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ. 

[๑๒๔๗] ทิฏฐานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก , บุคคลใด ในที่ใด วิจิกิจฉานุสัย ย่อม 
นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก , บุคคลใด ในที่ใด ทิฏฐานุสัย ย่อม 
นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น? 

ถูกแล้ว ฯลฯ. 

[๑๒๔๘] วิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด ภวราคานุสัย ย่อม 
นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ? 

วิจิกิจฉานุสัยย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่ปุถุชน ในเวทนา ๓ ใน 
กามธาตุ แต่ภวราคานุลัย จะนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม่ วิจิกิจฉานุสัย และภวราคา 
นสัยย่อมนอนเนื่องแก่บคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่บคคลนั้นนั่นแหละ ในรปธาต ในอรปธาต. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 455 

หรือว่า ภวราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด วิจิกิจฉานุสัย ย่อม 
นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น 

ภวราคานุสัยย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคล ๓ จำพวก ใน 
รูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่วิจิกิจฉานุสัยจะนอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้นก็หาไม่ ภวราคา 
นุสัย และวิจิกิจฉานุสัยย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่ปุถุชน ในรูปธาตุ ใน 
อรูปธาตุ. 

วิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่อง 
แก่บุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด วิจิกิจฉานุสัย ย่อม 
นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น? 

อวิชชานุสัยย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคล ๓ จำพวก ใน 
กามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่วิจิกิจฉานุสัยจะนอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น 
ก็หาไม , อวิชชานุสัย และ'วิจิกิจฉานุสัยย่อมนอนเนื่องแก'บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่ปุถุชน 
ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ. 

[๑๒๔๙] ภวราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด อวิชชานุสัย ย่อม 
นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด ภวราคานุสัย ย่อมนอน 
เนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น? 

อวิชชานุสัยย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคล ๔ จำพวก ในเวทนา ๓ 
ในกามธาตุ แต่ภวราคานุสัยจะนอนเนื่องแก'บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้นก็หาไม , อวิชชานุสัย และ 
ภวราคานุสัยย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ใน 
รปธาต ในอรปธาต. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 456 

[๑๒๕๐] กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด 
มานานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า มานานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด กามราคานุสัย และ 
ปฏิฆานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก , บุคคลนั้น ในที่นั้น? 

มานานุสัยย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก , พระอนาคามี ในเวทนา ๒ 
ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่กามราคานุสัยและปฏิฆานุสัยจะนอนเนื่องแก'บุคคลนั้น 
ในที่นั้นก็หาไม่ มานานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้นในที่นั้น คือ แก่บุคคล ๓ จำพวก 
ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จะนอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ใน 
ที่นั้นก็หาไม , มานานุสัย และกามราคานุสัยย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก , 

บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่ปฏิฆานุสัยจะนอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น 
ในที่นั้นก็หาไม่. 

กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ 
วิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ? 

ไม่มี. * 

หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก , บุคคลใด ในที่ใด กามราคานุสัย และ 
ปฏิฆานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก , บุคคลนั้น ในที่นั้น? 

วิจิกิจฉานุสัยย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่ปุถุชน ในรูปธาตุ ใน 
อรูปธาตุ แต่กามราคานุสัยและปฏิฆานุสัยจะนอนเนื่องแก'บุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม' วิจิกิจฉานุสัย 
และกามราคานุสัยย่อมนอนเนื่องแก'บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคลนั้นนั่นแหละ ใน 
เวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่ปฏิฆานุสัยจะนอนเนื่องแก'บุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม่ วิจิกิจฉานุสัย 
และปฏิฆานุสัยย่อมนอนเนื่องแก'บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคลนั้นนั่นแหละ ในทุกขเวทนา 
แต่กามราคานุสัยจะนอนเนื่องแก'บุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม่. 

กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด ภวราคานุสัย 
ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ? 

หามิได้. 

หรือว่า ภวราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด กามราคานุสัย และ 
ปฏิฆานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 457 

กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด อวิชชานุสัย ย่อม 
นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น? 

ไม่มี. 

หรือว่า อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด กามราคานุสัย และ 
ปฏิฆานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก , บุคคลนั้น ในที่นั้น? 

อวิชชานุสัยย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่พระอนาคามี ในเวทนา ๓ 
ในกามธาตุ ในภูมินั้น ในอรูปธาตุ แต่กามราคานุสัยและปฏิฆานุสัย จะนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น 
ในที่นั้นก็หาไม , อวิชชานุสัยย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้นในที่นั้น คือแก่บุคคล ๓ จำพวก 
ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัยจะนอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ใน 
ที่นั้นก็หาไม , อวิชชานุสัยและปฏิฆานุสัยจะนอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้นก็หาไม , อวิชชา 
นุสัยและกามราคานุสัยย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือแก่บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ 
ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่ปฏิฆานุสัยจะนอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้นก็หาไม่ 
อวิชชานุสัยและปฏิฆานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคลเหล่านั้น 
นั่นแหละ ในทุกขเวทนา แต่กามราคานุสัยจะนอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้นก็หาไม่. 

[๑๒๕๑] กามราคานุสัย ปฏิฆานุส์'ย และมานานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด 
ในที่ใด ทิภฐาบุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนัน ในที่นันหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก , บุคคลใด ในที่ใด กามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น? 

กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก , บุคคลใด ในที่ใด 
ภวราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ? 

วิจิกิจฉานุสัยและมานานุสัยย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่ปุถุชน ใน 
รูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัยจะนอนเนื่องแก'บุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม่ 
วิจิกิจฉานสัย กามราคานสัย และมานานสัยย่อมนอนเนื่องแก่บคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่บคคล 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 458 

นั้นนั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่ปฏิฆานุสัยจะนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น 
ก็หาไม่ วิจิกิจฉานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคลนั้น 
นั่นแหละ ในทุกขเวทนา แต่กามราคานุสัยและมานานุสัย จะนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น 
ก็หาไม่. 

ไม่มี. 

หรือว่า ภวราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด กามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น? 

หามิได้. 

กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก , บุคคลใด ในที่ใด 
อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด กามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น? 

อวิชชานุสัยย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่พระอนาคามี ในทุกขเวทนา 
แต่กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานาสัยจะนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม่ อวิชชานุสัย 
และมานานุสัย จะนอนเนื่องแก , บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคลนั้นนั่นแหละ ในเวทนา ๒ 
ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่กามราคานุสัยและปฏิฆานุสัย จะนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น 
ในที่นั้นก็หาไม , อวิชชานุสัยและมานานุสัยย่อมนอนเนื่องแก'บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก , 
บุคคล ๓ จำพวก ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัยจะนอนเนื่องแก , 

บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้นก็หาไม , อวิชชานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่ 
บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่ 
ปฏิฆานุสัยจะนอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้นก็หาไม่ อวิชชานุสัยและปฏิฆานุสัย ย่อม 
นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก , บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ในทุกขเวทนา แต่ 
กามราคานุสัยและมานานุสัย จะนอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้นก็หาไม่. 

[๑๒๕๒] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ย่อมนอนเนื่อง 
แก่บุคคลใด ในที่ใด วิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 459 


หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก , บุคคลใด ในที่ใด กามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น? 

วิจิกิจฉานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ 
แก่ปุถุชน ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่กามราคานุสัยและปฏิฆานุสัย จะนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น 
ในที่นั้นก็หาไม , วิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก , 
บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก , บุคคลนั้นนั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่ปฏิฆานุสัยจะ 
นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม่ วิจิกิจฉานุสัย ปฏิฆานุสัย และทิฏฐานุสัย ย่อมนอน 
เนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคลนั้นนั่นแหละ ในทุกขเวทนา แต่กามราคานุสัย 
และมานานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม , . 

กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด 
ในที่ใด ภวราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า ภวราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด กามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น? 

ภาราคานุสัยและมานานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคล 
๓ จำพวก ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย จะนอนเนื่องแก่ 
บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้นก็หาไม , ภวราคานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่ 
บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่ปุถุชน ในรูปธาตุ อรูปธาตุ แต่กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย 
จะนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม่. 

กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด 
ในที่ใด อวิชชานสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด กามราคานุสัย ปฏิฆา 
นุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก , บุคคลนั้น ในที่นั้น? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 460 

อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก , พระอนาคามี ในทุกขเวทนา 
แต่กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย จะนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น 
ก็หาไม , อวิชชานุสัย และมานานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก , บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคลนั้น 
นั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และ 
ทิฏฐ'านุสัยจะนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม่ อวิชชานุสัย และมานานุสัย ย่อมนอนเนื่อง 
แก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคล ๒ จำพวก ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่กามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย และทิฏฐานุสัยจะนอนเนื่องแก'บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้นก็หาไม , อวิชชานุสัย 
กามราคานุสัย และมานานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือแก่บุคคลเหล่านั้น 
นั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่ปฏิฆานุสัยและทิฏฐานุสัย จะนอนเนื่องแก , บุคคล 
เหล่านั้น ในที่นั้นก็หาไม , อวิชชานุสัยและปฏิฆานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น 
คือแก่บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ในทุกขเวทนา แต่กามราคานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย 
จะนอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้นก็หาไม , อวิชชานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย 
ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่ปุถุชน ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่กามราคานุสัย 
และปฏิฆานุสัย จะนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม , อวิชชานุสัย กามราคานุสัย 
มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือแก่บุคคลนั้นนั่นแหละ 
ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่ปฏิฆานุสัย จะนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม , อวิชชา 
นุสัย ปฏิฆานุสัย และทิฏฐานุสัยย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก , บุคคลนั้น 
นั่นแหละ ในทุกขเวทนา แต่กามราคานุสัย และมานานุสัย จะนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ใน 
ที่นั้นก็หาไม , . 

[๑๒๕๓] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุส์'ย และวิจิกิจฉานุสัย 
ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด ภวราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก , บุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า ภวราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด กามราคานุสัย ปฏิฆา 
นุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น? 

ภวราคานุสัย และมานานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก , บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคล 
๓ จำพวก ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 461 

จะนอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้นก็หาไม่ ภวราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และ 
วิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือแก่ปุถุชน ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
แต่กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จะนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม่. 

กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่อง 
แก่บุคคลใด ในที่ใด อวิชชานสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด กามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุส์'ย และ'วิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก , บุคคลนั้น 
ในที่นั้น? 

อวิชชานุสัยย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่พระอนาคามี ในทุกขเวทนา 
แต่กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จะนอนเนื่องแก , 

บุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม , อวิชชานุสัย และมานานุสัยย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น 
คือ แก่บุคคลนั้นนั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่กามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จะนอนเนื่องแก , บุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม่ 
อวิชชานุสัยและมานานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคล ๒ จำพวก 
ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่กามราคานุสัย ปฏิฆานุส์'ย ทิฏฐานุส์'ย และวิจิกิจฉานุสัย 
จะนอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้นก็หาไม่ อวิชชานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย 
ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ในเวทนา ๒ 
ในกามธาตุ แต่ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และ'วิจิกิจฉานุสัย จะนอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น 
ในที่นั้นก็หาไม , อวิชชานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น 
คือแก่บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ในทุกขเวทนา แต่กามราคานุสัย มานานุส์'ย ทิฏฐานุสัย 
และ'วิจิกิจฉานุสัย จะนอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้นก็หาไม , อวิชชานุสัย มานานุส้'ย 
ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่ปุถุชน ในรูปธาตุ 
ในอรูปธาตุ แต่กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จะนอนเนื่องแก่บุคคลนั้นในที่นั้นก็หาไม่ 
อวิชชานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น 
ในที่นั้น คือ แก่บุคคลนั้นนั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่ปฏิฆานุสัยจะนอนเนื่องแก่ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 462 

บุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม , อวิชชานุสัย ปฏิฆานุส์'ย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย 
ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือแก่บุคคลนั้นนั่นแหละ ในทุกขเวทนา แต่กามราคานุสัย 
และมานานุสัย จะนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม่. 

[๑๒๕๔] กามราคานุสัย ปฏิฆานุส์'ย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย 
และภวราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่ 
บุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า อวิชชานุสัยย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุส์'ย 
มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น 
ในที่นั้น? 

อวิชชานุสัย มานานุสัย และภวราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น 
คือ แก , พระอนาคามี ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่กามราคานุสัย ปฏิฆานุส์'ย ทิฏฐานุส์'ย และ 
วิจิกิจฉานุสัย จะนอนเนื่องแก , บุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม , อวิชชานุสัยและมานานุสัย ย่อม 
นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคลนั้นนั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ 
แต่กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย จะนอนเนื่องแก่ 
บุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม , อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคลนั้น 
นั่นแหละ ในทุกขเวทนา แต่กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย 
และภวราคานุสัย จะนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม , อวิชชานุสัย มานานุสัย และ 
ภวราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคล ๒ จำพวก ในรูปธาตุ 
ในอรูปธาตุ แต่กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จะนอนเนื่องแก่ 
บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้นก็หาไม , อวิชชานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย ย่อมนอนเนื่อง 
แก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ 
แต่ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย จะนอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น 
ในที่นั้นก็หาไม , อวิชชานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น 
คือ แก่บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ในทุกขเวทนา แต่กามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย 
วิจิกิจฉานสัย และภวราคานสัย จะนอนเนื่องแก่บคคลเหล่านั้น ในที่นั้นก็หาไม่ อวิชชานสัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 463 

มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น 
ในที่นั้น คือแก่ปุถุชน ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จะนอนเนื่อง 
แก่บุคคลนั้นในที่นั้นก็หาไม , อวิชชานุสัย กามราคานุสัย มานานุส์'ย ทิฏฐานุสัย และ 
วิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือแก่บุคคลนั้นนั่นแหละ ในเวทนา ๒ 
ในกามธาตุ แต่ปฎิฆานุสัยและภวราคานุสัย จะนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม่ 
อวิชชานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น 
คือ แก่บุคคลนั้นนั่นแหละ ในทุกขเวทนา แต่กามราคานุสัย มานานุสัย และภวราคานุสัย 
จะนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม่. 

อนุโลม จบ. 

อนุสัยวาร 

[๑๒๕๕] กามราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ปฏิฆานุสัย ย่อมไม , 

นอนเนื่องแก่บุคคลนั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า ปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด กามราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่อง 
แก่บุคคลนั้น? 

ถูกแล้ว. 

กามราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด มานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก , 

บุคคลนั้นหรือ? 

กามราคานุสัยย่อมไม่นอนเนื่องแก่พระอนาคามี แต่มานานุสัย จะไม่นอนเนื่องแก่ 
พระอนาคามีนั้นก็หาไม่ กามราคานุสัยย่อมไม่นอนเนื่อง และมานานุสัย ก็ย่อมไม่นอนเนื่องแก่ 
พระอรหันต์ 

หรือว่า มานานุสัย ย่อมไม , นอนเนื่องแก่บุคคลใด กามราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่อง 
แก่บุคคลนั้น? 

ถูกแล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 464 

กามราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย ย่อม 
ไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด กามราคานุสัย ย่อมไม่ 
นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น? 

วิจิกิจฉานุสัยย่อมไม , นอนเนื่องแก่บุคคล ๒ จำพวก กามราคานุสัย จะไม่นอนเนื่อง 
แก่บุคคลเหล่านั้นก็หาไม่ วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่อง และกามราคานุสัย ก็ย่อมไม่นอนเนื่อง 
แก่บุคคล ๒ จำพวก. 

กามราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัย 
ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้นหรือ? 

กามราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่พระอนาคามี แต่อวิชชานุสัยจะไม่นอนเนื่องแก่ 
พระอนาคามีนั้นก็หาไม่ กามราคานุสัย และอวิชชานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่พระอรหันต์. 

หรือว่า อวิชชานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด กามราคานุสัย ย่อมไม่ 
นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น? 

ถูกแล้ว. 

[๑๒๕๖] ปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด มานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่อง 
แก่บุคคลนั้นหรือ? 

ปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่พระอนาคามี แต่มานานุสัย จะไม่นอนเนื่องแก่ 
พระอนาคามีนั้นก็หาไม่ ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ย่อมไม , นอนเนื่องแก , พระอรหันต์. 

หรือว่า มานานุสัย ย่อมไม , นอนเนื่องแก่บุคคลใด ปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่อง 
แก่บุคคลนั้น? 

ถูกแล้ว. 

ปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย 
ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้นหรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 465 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่อง 
แก่บุคคลนั้น? 

วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคล ๒ จำพวก แต่ปฏิฆานุสัยจะไม่นอนเนื่องแก่ 
บุคคลเหล่านั้นก็หาไม่ วิจิกิจฉานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคล ๒ จำพวก. 

ปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัย ย่อม 
ไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้นหรือ? 

ปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่พระอนาคามี แต่อวิชชานุสัย จะไม่นอนเนื่องแก่ 
พระอนาคามีนั้นก็หาไม่ ปฏิฆานุสัย และอวิชชานุสัย ย่อมไม , นอนเนื่องแก , พระอรหันต์. 

หรือว่า อวิชชานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอน 
เนื่องแก่บุคคลนั้น? 

ถูกแล้ว. 

[๑๒๕๗] มานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉา 
นุสัย ย่อมไม , นอนเนื่องแก่บุคคลนั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด มานานุสัย ย่อมไม่นอน 
เนื่องแก่บุคคลนั้น? 

วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคล ๓ จำพวก แต่มานานุสัย จะไม่นอนเนื่อง 
แก่บุคคลเหล่านั้นก็หาไม่ วิจิกิจฉานุสัย และมานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก , พระอรหันต์. 

มานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัย ย่อม 
ไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า อวิชชานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด มานานุสัย ย่อมไม , นอน 
เนื่องแก่บุคคลนั้น? 

ถูกแล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 466 

[๑๒๕๘] ทิฏฐานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอน 
เนื่องแก่บุคคลนั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ทิฏฐานุสัย ย่อมไม , นอน 
เนื่องแก่บุคคลนั้น? 

ถูกแล้ว. ฯลฯ. 

[๑๒๕๙] วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ภวราคานุสัย ฯลฯ 
อวิชชานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก , บุคคลนั้นหรือ? 

วิจิกิจฉานุสัยย่อมไม , นอนเนื่องแก่บุคคล ๓ จำพวก แต่อวิชชานุสัย จะไม , นอนเนื่องแก , 
บุคคลเหล่านั้นก็หาไม่ วิจิกิจฉานุสัย และอวิชชานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่พระอรหันต์. 

หรือว่า อวิชชานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอน 
เนื่องแก่บุคคลนั้น? 

ถูกแล้ว. 

[๑๒๖๐] ภวราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด อวิชชานุสัย ย่อมไม่นอน 
เนื่องแก่บุคคลนั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า อวิชชานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ภวราคานุสัย ย่อมไม่นอน 
เนื่องแก่บุคคลนั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

[๑๒๖๑] กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด 
มานานุสัย ย่อมไม , นอนเนื่องแก่บุคคลนั้นหรือ? 

กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก , พระอนาคามี แต่มานานุสัย จะ 
ไม่นอนเนื่องแก่พระอนาคามีนั้นก็หาไม่ กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ย่อมไม่ 
นอนเนื่องแก , พระอรหันต์ 

หรือว่า มานานุสัย ย่อมไม , นอนเนื่องแก่บุคคลใด กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย 
ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 467 

ลูกแล้ว. 

กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ 
วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้นหรือ? 

ลูกแล้ว. 

หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด กามราคานุสัย และ 
ปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น? 

วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคล ๒ จำพวก แต่กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย 
จะไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้นก็หาไม่ วิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย 
ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคล ๒ จำพวก. 

กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ภวราคานุสัย ฯลฯ 
อวิชชานุสัย ย่อมไม , นอนเนื่องแก่บุคคลนั้นหรือ? 

กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก , พระอนาคามี แต่อวิชชานุสัย จะ 
ไม่นอนเนื่องแก่พระอนาคามีนั้นก็หาไม่ กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และอวิชชานุสัย ย่อมไม่ 
นอนเนื่องแก , พระอรหันต์. 

หรือว่า อวิชชานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด กามราคานุสัย และปฏิฆา 
นุสัย ย่อมไม , นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น? 

ลูกแล้ว. 

[๑๒๖๒] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคล 
ใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้นหรือ? 

ลูกแล้ว. 

หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม , นอนเนื่องแก่บุคคลใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
และมานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น? 

วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลทั้ง ๒ แต่กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และ 
มานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้นก็หาไม่ วิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย และปฏิฆา 
นุสัยย่อมไม่นอนเนื่องแก่พระอนาคามี แต่มานานุสัย จะไม , นอนเนื่องแก่พระอนาคามีนั้นก็หาไม , 
วิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่พระอรหันต์. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 468 

กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ภวราคา 
นุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า อวิชชานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุส์'ย 
และมานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น? 

ถูกแล้ว. 

[๑๒๖๓] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ย่อมไม่นอน 
เนื่องแก่บุคคลใด วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก , บุคคลนั้น? 

วิจิกิจฉานุสัย และทิฏฐานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคล ๒ จำพวก แต่กามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จะไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้นก็หาไม , วิจิกิจฉานุสัย กามราคา 
นุสัย ปฏิฆานุสัย และทิฏฐานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่พระอนาคามี แต่มานานุสัย จะไม่นอน 
เนื่องแก่พระอนาคามีนั้นก็หาไม่ วิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และ 
ทิฏฐานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่พระอรหันต์ฯลฯ. 

[๑๒๖๔] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย 
ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคล 
นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า อวิชชานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม , นอนเนื่องแก , บุคคลนั้น? 

ถูกแล้ว. 

[๑๒๖๕] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย 
ย่อมไม , นอนเนื่องแก่บุคคลใด อวิชชานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้นหรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 469 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า อวิชชานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุส์'ย 
มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคล 
นั้น? 

ถูกแล้ว. 

[๑๒๖๖] กามราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่ใด ปฏิฆานุสัย ย่อมไม , นอนเนื่อง 
ในที่นั้นหรือ? 

กามราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่นั้คือ ในทุกขเวทนา แต่ปฏิฆานุสัย จะไม่ 
นอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม , กามราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่อง และปฏิฆานุสัย ก็ย่อมไม่นอนเนื่อง 
ในที่นั้คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปันนธรรม. 

หรือว่า ปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่ใด กามราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่อง 
ในที่นั้นหรือ? 

ปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่นี้ศึอ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่กามราคานุสัย 
จะไม่นอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม่ ปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่อง และกามราคานุสัย ก็ย่อม 
ไม่นอนเนื่องในที่นั้คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปันนธรรม. 

กามราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่ใด มานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่นั้น 
หรือ? 

กามราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่นั้ศึอ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่มานานุสัย 
จะไม่นอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม่ กามราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่อง และมานานุสัย ก็ย่อมไม่ 
นอนเนื่องในที่นี้คือ ในทุกขเวทนา ในอปริยาปันนธรรม. 

หรือว่า มานานุสัย ย่อมไม , นอนเนื่องในที่ใด กามราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่อง 
ในที่นั้น? 

ถูกแล้ว. 

กามราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่ใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่ 
นอนเนื่องในที่นั้นหรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 470 

กามราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่นี้คือ ในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
แต่วิจิกิจฉานุสัย จะไม่นอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม่ กามราคานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่ 
นอนเนื่องในที่นี้คือ ในอปริยาปันนธรรม. 

หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่ใด กามราคานุสัย ย่อมไม่นอน 
เนื่องในที่นั้น? 

ถูกแล้ว. 

กามราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่ใด ภวราคานุสัย ย่อมไม , นอนเนื่องในที่นั้น 
หรือ? 

กามราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่นั้ศึอ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่ภวราคานุสัย 
จะนอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม่ กามราคานุสัย และภวราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่นี้คือ 
ในทุกขเวทนา ในอปริยาปันนธรรม. 

หรือว่า ภวราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่ใด กามราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่อง 
ในที่นั้น? 

ภวราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่นี้คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่กามราคานุสัย 
จะไม่นอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม่ ภวราคานุสัย และกามราคานุสัย ย่อมไม , นอนเนื่องในที่นี้ศึอ 
ในทุกขเวทนา ในอปริยาปันนธรรม. 

กามราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่ใด อวิชชานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่นั้น 
หรือ? 

กามราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่นี้ศึอ ในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
แต่อวิชชานุสัย จะไม่นอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม่ กามราคานุสัย และอวิชชานุสัย ย่อมไม , นอนเนื่อง 
ในที่นั้ศึอ ในอปริยาปันนธรรม. 

หรือว่า อวิชชานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่ใด กามราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่อง 
ในที่นั้น? 

ถูกแล้ว. 

[๑๒๖๗] ปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่ใด มานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่อง 
ในที่นั้นหรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 471 

ปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่นี้คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ใน 
อรูปธาตุ แต่มานานุสัย จะไม่นอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม่ ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ย่อมไม่ 
นอนเนื่องในที่นี้คือ ในอปริยาปันนธรรม. 

หรือว่า มานานุส์'ย ย่อมไม , นอนเนื่องในที่ใด ปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่อง 
ในที่นั้น? 

มานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่นี คือ ในทุกขเวทนา แต่ปฏิฆานุสัย จะไม่นอนเนื่อง 
ในที่นั้นก็หาไม่ มานานุส์'ย และปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่นี้คือ ในอปริยาปันนธรรม. 

ปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่ใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่ 
นอนเนื่องในที่นั้นหรือ? 

ปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่นี้ศึอ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ใน 
อรูปธาตุ แต่วิจิกิจฉานุสัย จะไม่นอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม่ ปฏิฆานุส์'ย และ'วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่ 
นอนเนื่องในที่นี้คือ ในอปริยาปันนธรรม. 

หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่ใด ปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่อง 
ในที่นั้น? 

ถูกแล้ว. 

ปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่ใด ภวราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่นั้น 
หรือ? 

ปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่นี้ศึอ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่ภวราคานุสัย 
จะไม่นอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม่ ปฏิฆานุสัย และภวราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่นี้คือ 
ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในอปริยาปันนธรรม. 

หรือว่า ภวราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่ใด ปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่อง 
ในที่นั้น? 

ภวราคานุสัย ย่อมไม , นอนเนื่องในที่นี้คือ ในทุกขเวทนา แต่ปฏิฆานุสัย จะไม่ 
นอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม , ภวราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่นี้ศึอ ในเวทนา ๒ 
ในกามธาตุ ในอปริยาปันนธรรม. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 472 

ปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่ใด อวิชชานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่นั้น 
หรือ? 

ปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่นี้คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ใน 
อรูปธาตุ แต่อวิชชานุสัย จะไม่นอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม่ ปฏิฆานุสัย และอวิชชานุสัย ย่อมไม่ 
นอนเนื่องในที่นี้คือ ในอปริยาปันนธรรม. 

หรือว่า อวิชชานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่ใด ปฏิฆานุสัย ย่อมไม , นอนเนื่อง 
ในที่นั้น? 

ถูกแล้ว. 

[๑๒๖๘] มานานุสัย ย่อมไม , นอนเนื่องในที่ใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย 
ย่อมไม่นอนเนื่องในที่นั้นหรือ? 

มานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่นี้คือ ในทุกขเวทนา แต่วิจิกิจฉานุสัย จะไม่ 
นอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม , มานานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่นี้คือ ใน 
อปริยาปันนธรรม. 

หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่ใด มานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่อง 
ในที่นั้น? 

ถูกแล้ว. 

มานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่ใด ภวราคานุสัย ย่อมไม , นอนเนื่องในที่นั้น 
หรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า ภวราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่ใด มานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่อง 
ในที่นั้น? 

ภวราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่นี้คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่มานานุสัย 
จะไม่นอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม่ ภวราคานุสัย และมานานุสัย ย่อมไม , นอนเนื่องในที่นี้ศึอ ใน 
ทุกขเวทนา ในอปริยาปันนธรรม. 

มานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่ใด อวิชชานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่นั้น 
หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 473 

มานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่นี้คือ ในทุกขเวทนา แต่อวิชชานุสัย จะไม่นอน 
เนื่องในที่นั้นก็หาไม่ มานานุสัย และอวิชชานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่นั้คือ ในอปริยา 
ปันนธรรม. 

หรือว่า อวิชชานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่ใด มานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องใน 
ที่นั้น? 

ถูกแล้ว. 

[๑๒๖๙] ทิฏฐานุสัย ย่อมไม , นอนเนื่องในที่ใด วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่อง 
ในที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่ใด ทิฏฐานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องใน 
ที่นั้น? 

ถูกแล้ว. 

[๑๒๗๐] วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่ใด ภวราคานุสัย ย่อมไม่นอน 
เนื่องในที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า ภวราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่ใด วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่อง 
ในที่นั้น? 

ภวราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่นี้คือ ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ แต่วิจิกิจฉานุสัย 
จะไม่นอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม่ ภวราคานุสัย และ'วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่นั้ 
ในอปริยาปันนธรรม. 

วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่ใด อวิชชานุสัย ย่อมไม , นอนเนื่องในที่ 
นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า อวิชชานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่ใด วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่อง 
ในที่นั้น? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 474 

ลูกแล้ว. 

[๑๒๗๑] ภวราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่ใด อวิชชานุสัย ย่อมไม , นอนเนื่อง 
ในที่นั้นหรือ? 

ภวราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่นี้คือ ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ แต่อวิชชานุสัย 
จะไม่นอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม่ ภวราคานุสัย และอวิชชานุสัย ย่อมไม , นอนเนื่องในที่นี้คือ 
ในอปริยาปันนธรรม. 

หรือว่า อวิชชานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่ใด ภวราคานุสัย ย่อมไม , นอนเนื่อง 
ในที่นั้น? 

ลูกแล้ว. 

[๑๒๗๒] กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่ใด มานานุสัย 
ย่อมไม่นอนเนื่องในที่นั้นหรือ? 

กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่นี้คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
แต่มานานุสัย จะไม่นอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม่ กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ย่อม 
ไม่นอนเนื่อง , ในที่นั้คือ ในอปริยาปันนธรรม. 

หรือว่า มานานุสัย ย่อมไม , นอนเนื่องในที่ใด กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย 
ย่อมไม่นอนเนื่องในที่นั้น? 

มานานุสัย และกามราคานุสัย ย่อมไม , นอนเนื่องในที่นี้คือ ในทุกขเวทนา แต่ 
ปฏิฆานุสัย จะไม่นอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม่ มานานุสัย กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อม 
ไม่นอนเนื่องในที่นั้คือ ในอปริยาปันนธรรม. 

กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่ใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ 
วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่นั้นหรือ? 

กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่นั้ศึอ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
แต่วิจิกิจฉานุสัย จะไม่นอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม่ กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย 
ย่อมไม่นอนเนื่องในที่นี้คือ ในอริยาปันนธรรม. 

หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่ใด กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย 
ย่อมไม่นอนเนื่องในที่นั้น? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 475 

ถูกแล้ว. 

กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่ใด ภวราคานุสัย ย่อมไม่ 
นอนเนื่องในที่นั้นหรือ? 

กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่นี้คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
แต่ภวราคานุสัย จะไม , นอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม , กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมไม , 

นอนเนื่องในที่นี้ศึอ ในอปริยาปันนธรรม. 

หรือว่า ภวราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่ใด กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย 
ย่อมไม่นอนเนื่องในที่นั้น? 

ภวราคานุสัย และกามราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่นี้คือ ในทุกขเวทนา แต่ 
ปฏิฆานุสัย จะไม่นอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม่ ภวราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่อง 
ในที่นี้คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่กามราคานุสัย จะไม , นอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม , 

ภวราคานุสัย กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมไม , นอนเนื่องในที่นี้ศึอ ในอปริยาปันนธรรม. 

กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่ใด อวิชชานุสัย ย่อมไม่ 
นอนเนื่องในที่นั้นหรือ? 

กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่นั้คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
แต่อวิชชานุสัย จะไม่นอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม่ กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และอวิชชานุสัย 
ย่อมไม่นอนเนื่องในที่นี้คือ ในอปริยาปันนธรรม. 

หรือว่า อวิชชานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่ใด กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย 
ย่อมไม่นอนเนื่องในที่นั้น? 

ถูกแล้ว. 

[๑๒๗๓] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ย่อมไม , นอนเนื่องในที่ใด 
ทิฏฐ'านุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่ใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และ 
มานานุสัย ย่อมไม , นอนเนื่องในที่นั้น? 

ถูกแล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 476 

กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่ใด ภวราคานุสัย 
ย่อมไม่นอนเนื่องในที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า ภวราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่ใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และ 
มานานุสัย ย่อมไม , นอนเนื่องในที่นั้น? 

ภวราคานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่นี้คือ ในทุกขเวทนา 
แต่ปฏิฆานุสัย จะไม่นอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม่ ภวราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่อง 
ในที่นี้คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่กามราคานุสัย และมานานุสัย จะไม่นอนเนื่องใน 
ที่นั้นก็หาไม , ภวราคานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องใน 
คือ อปริยาป้นนธรรม. 

กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่ใด อวิชชานุสัย 
ย่อมไม่นอนเนื่องในที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า อวิชชานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่ใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และ 
มานานุสัย ย่อมไม , นอนเนื่องในที่นั้น? 

ถูกแล้ว. 

[๑๒๗๔] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ย่อมไม , นอน 
เนื่องในที่ใด วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่ใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่นั้น? 

ถูกแล้ว. 

[๑๒๗๕] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย 
ย่อมไม่นอนเนื่องในที่ใด ภวราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า ภวราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่ใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม , นอนเนื่องในที่นั้น? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 477 

ภวราคานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่นี้คือในทุกขเวทนา 
แต่ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จะไม่นอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม , ภวราคานุสัย 
และปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่นี้ศึอ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่กามราคานุสัย 
มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จะไม่นอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม , ภวราคานุสัย 
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่นั้ 
คือ ในอปริยาปันนธรรม ฯลฯ. 

[๑๒๗๖] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุส์'ย วิจิกิจฉานุสัย 
และภวราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่ใด อวิชชานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า อวิชชานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่ใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่นั้น? 

ถูกแล้ว. 

[๑๒๗๗] กามราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด ปฏิฆานุสัย 
ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ? 

กามราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคล ๓ จำพวก 
ในทุกขเวทนา แต่ปฏิฆานุสัย จะไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้นก็หาไม่ กามราคานุสัย 
ย่อมไม , นอนเนื่อง และปฏิฆานุสัย ก็ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่ 
บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปันนธรรม กามราคานุสัย ย่อมไม่ 
นอนเนื่อง และปฏิฆานุสัย ก็ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคล ๒ จำพวก ในที่ทั้งปวง. 

หรือว่า ปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด กามราคานุสัย 
ย่อมไม , นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น? 

ปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคล ๓ จำพวก 
ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่กามราคานุสัย จะไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้นก็หาไม่ 
ปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่อง และกามราคานุสัย ก็ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้นในที่นั้น 
คือ แก่บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปันนธรรม ปฏิฆานุสัย 
และกามราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคล ๒ จำพวก ในที่ทั้งปวง. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 478 

กามราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด มานานุสัย ย่อมไม่ 
นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ? 

กามราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคล ๓ จำพวก 
ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่มานานุสัย จะไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้นก็หาไม่ 
กามราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่อง และมานานุสัย ก็ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น 
คือ แก่บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ในทุกขเวทนา ในอปริยาปันนธรรม กามราคานุสัย ย่อมไม่ 
นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือแก , พระอนาคามี ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ 
ในอรูปธาตุ แต่มานานุสัย จะไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม่ กามราคานุสัย 
ย่อมไม่นอนเนื่อง และมานานุสัย ก็ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือแก่บุคคลนั้น 
นั่นแหละ ในทุกขเวทนา ในอปริยาปันนธรรม กามราคานุสัย และมานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่อง 
แก , พระอรหันต์ ในที่ทั้งปวง. 

หรือว่า มานานุสัย ย่อมไม , นอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด กามราคานุสัย 
ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น? 

ถูกแล้ว. 

กามราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ 
วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ? 

กามราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก , ปุถุชนในทุกขเวทนา 
ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่วิจิกิจฉานุสัย จะไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม , 

กามราคานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม , นอนเนื่องแก , บุคคลนั้น ในที่นั้น คือแก่บุคคลนั้น 
นั่นแหละในอปริยาปันนธรรม กามราคานุสัย และ'วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก , บุคคล 
๒ จำพวก ในที่ทั้งปวง. 

หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด กามราคานุสัย 
ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น? 

วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคล ๒ จำพวก 
ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่กามราคานุสัย จะไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้นก็หาไม่ 
วิจิกิจฉานุสัย และกามราคานุสัย ย่อมไม , นอนเนื่องแก , บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคล 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 479 

เหล่านั้นนั่นแหละ ในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปันนธรรม วิจิกิจฉานุสัย 
และกามราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคล ๒ จำพวก ในที่ทั้งปวง. 

กามราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด ภวราคานุสัย ย่อมไม่ 
นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ? 

กามราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคล ๓ จำพวก 
ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่ภวราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้นก็หาไม่ 
กามราคานุสัย และภวราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคล 
เหล่านั้นนั่นแหละ ในทุกขเวทนา ในอปริยาปันนธรรม กามราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก , 
บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่พระอนาคามี ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่ภวราคานุสัย จะไม , 

นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม่ กามราคานุสัย และภวราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่อง 
แก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคลนั้นนั่นแหละ ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในอปริยา 
ปันนธรรม กามราคานุสัย และภวราคานุสัย ย่อมไม , นอนเนื่องแก , พระอรหันต์ ในที่ทั้งปวง. 

หรือว่า ภวราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด กามราคานุสัย 
ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น? 

ภวราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคล ๓ จำพวก 
ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่กามราคานุสัย จะไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านันในที่นัน 
ก็หาไม่ ภวราคานุสัย และกามราคานุสัย ย่อมไม , นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น 
คือ แก่บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ในทุกขเวทนา ในอปริยาปันนธรรม ภวราคานุสัย และ 
กามราคานุสัย ย่อมไม , นอนเนื่องแก่พระอรหันต์ ในที่ทั้งปวง. 

กามราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด อวิชชานุสัย ย่อมไม , 

นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ? 

กามราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคล ๓ จำพวก 
ในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่อวิชชานุสัย จะไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น 
ในที่นั้นก็หาไม่ กามราคานุสัย และอวิชชานุสัย ย่อมไม , นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น 
คือ แก่บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ในอปริยาปันนธรรม กามราคานุสัย ย่อมไม , นอนเนื่องแก่ 
บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก , พระอนาคามี ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 480 

แต่อวิชชานุสัย จะไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม่ กามราคานุสัย และอวิชชานุสัย 
ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคลนั้นนั่นแหละ ในอปริยาปันนธรรม 
กามราคานุสัย และอวิชชานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่พระอรหันต์ ในที่ทั้งปวง. 

หรือว่า อวิชชานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด กามราคานุสัย 
ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น? 

ถูกแล้ว. 

[๑๒๗๘] ปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด มานานุสัย 
ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ? 

ปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคล ๓ จำพวก 
ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่มานานุสัย จะไม่นอนเนื่องแก่บุคคล 
เหล่านั้น ในที่นั้นก็หาไม่ ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น 
ในที่นั้น คือ แก่บุคคลเหล่านั้นแหละ ในอปริยาปันนธรรม ปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่อง 
แก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่พระอนาคามี ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
แต่มานานุสัยจะไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม่ ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ย่อม 
ไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคลนั้นนั่นแหละ ในทุกขเวทนา ในอปริยา 
ปันนธรรม ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ย่อมไม , นอนเนื่องแก่พระอรหันต์ ในที่ทั้งปวง. 

หรือว่า มานานุสัย ย่อมไม , นอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด ปฏิฆานุสัย 
ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น? 

มานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคล ๓ จำพวก 
ในทุกขเวทนา แต่ปฏิฆานุสัย จะไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้นก็หาไม่ มานานุสัย 
และปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก , บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ 
ในอปริยาปันนธรรม มานานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่พระอรหันต์ ในที่ทั้งปวง. 

ปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉา 
นุสัย ย่อมไม , นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ? 

ปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่ปุถุชน ในเวทนา ๒ 
ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่'วิจิกิจฉานุสัย จะไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 481 

ก็หาไม่ ปฏิฆานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคลนั้น 
นั่นแหละ ในอปริยาปันนธรรม ปฏิฆานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคล ๒ 
จำพวก ในที่ทั้งปวง. 

หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม , นอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด ปฏิฆานุส์'ย ย่อม 
ไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น? 

วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคล ๒ จำพวก 
ในทุกขเวทนา แต่ปฏิฆานุสัย จะไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้นก็หาไม่ วิจิกิจฉานุสัย 
และปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก , บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ 
ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปันนธรรม วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่ 
นอนเนื่อง และปฏิฆานุสัย ก็ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคล ๒ จำพวก ในที่ทั้งปวง. 

ปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด ภวราคานุสัย ย่อมไม่นอน 
เนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ? 

ปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคล ๓ จำพวก ใน 
รูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่ภวราคานุสัย จะไม , นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้นก็หาไม่ 
ปฏิฆานุสัย และภวราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก , บุคคล 
เหล่านั้นนั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในอปริยาปันนธรรม ปฏิฆานุส์'ย ย่อมไม่นอน 
เนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่พระอนาคามี ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่ภวราคานุสัย จะ 
ไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม , ปฏิฆานุสัย และภวราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่ 
บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคลนั้นนั่นแหละ ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในอปริยาปันนธรรม 
ปฏิฆานุสัย และภวราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก , พระอรหันต์ ในที่ทั้งปวง. 

หรือว่า ภวราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด ปฏิฆานุสัย ย่อมไม่ 
นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น? 

ภวราคานุสัย ย่อมไม , นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคล ๓ จำพวก 
ในทุกขเวทนา แต่ปฏิฆานุสัย จะไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้นก็หาไม่ ภวราคานุสัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 482 

และปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก , บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ 
ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในอปริยาปันนธรรม ภวราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่อง 
แก , พระอรหันต์ ในที่ทั้งปวง. 

ปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด อวิชชานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่อง 
แก่บุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ? 

ปฏิฆานุสัยย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคล ๓ จำพวก ใน 
เวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่อวิชชานุสัย จะไม่นอนเนื่องแก , บุคคล 
เหล่านั้น ในที่นั้นก็หาไม่. ปฏิฆานุสัย และอวิชชานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น 
ในที่นั้น คือ แก่บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ในอปริยาปันนธรรม ปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่อง 
แก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่พระอนาคามี ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
แต่อวิชชานุสัย จะไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม่ ปฏิฆานุสัย และอวิชชานุสัย 
ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคลนั้นนั่นแหละ ในอปริยาปันนธรรม 
ปฏิฆานุสัย และอวิชชานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่พระอรหันต์ ในที่ทั้งปวง. 

หรือว่า อวิชชานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก , บุคคลใด ในที่ใด ปฏิฆานุสัย ย่อมไม่ 
นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น? 

ถูกแล้ว. 

[๑๒๗๙] มานานุสัย ย่อมไม , นอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ 
วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ? 

มานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก , ปุถุชน ในทุกขเวทนา 
แต่วิจิกิจฉานุสัย จะไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม่ มานานุสัย และ'วิจิกิจฉานุสัย 
ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคลนั้นนั่นแหละ ในอปริยาปันนธรรม 
มานานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม , นอนเนื่องแก่พระอรหันต์ ในที่ทั้งปวง. 

หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด มานานุสัย ย่อมไม่ 
นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น? 

วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคล ๓ จำพวก 
ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่มานานุสัย จะไม่นอนเนื่องแก่บุคคล 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 483 

เหล่านั้น ในที่นั้นก็หาไม , วิจิกิจฉานุสัย และมานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น 
ในที่นั้น คือ แก่บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ในทุกขเวทนา ในอปริยาปันนธรรม วิจิกิจฉานุสัย 
และมานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่พระอรหันต์ ในที่ทั้งปวง. 

มานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด ภวราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่อง 
แก่บุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า ภวราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด มานานุสัย ย่อมไม , 

นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น? 

ภวราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคล ๔ จำพวก 
ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่มานานุสัย จะไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้นก็หาไม่ 
ภวราคานุสัย และมานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคลเหล่านั้น 
นั่นแหละ ในทุกขเวทนา ในอปริยาปันนธรรม ภวราคานุสัย และมานานุสัย ย่อมไม , นอนเนื่อง 
แก , พระอรหันต์ ในที่ทั้งปวง. 

มานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด อวิชชานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่อง 
แก่บุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ? 

มานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคล ๔ จำพวก 
ในทุกขเวทนา แต่อวิชชานุสัย จะไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้นก็หาไม่ มานานุสัย 
และอวิชชานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ใน 
อปริยาปันนธรรม มานานุสัย และอวิชชานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่พระอรหันต์ ในที่ทั้งปวง. 

หรือว่า อวิชชานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด มานานุสัย ย่อมไม่ 
นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น? 

ถูกแล้ว. 

[๑๒๘๐] ทิฏฐานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด วิจิกิจฉานุสัย 
ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 484 

หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด ทิฏฐานุส์'ย ย่อม 
ไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น? 

ถูกแล้ว ฯลฯ. 

[๑๒๘๑] วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด ภวราคานุสัย 
ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ? 

วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคล ๓ จำพวก 
ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่ภวราคานุสัย จะไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้นก็หาไม่ 
วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น คือ แก่บุคคลเหล่านั้น 
นั่นแหละ ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในอปริยาปันนธรรม วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย 
ย่อมไม่นอนเนื่องแก , พระอรหันต์ ในที่ทั้งปวง. 

หรือว่า ภวราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด วิจิกิจฉานุสัย 
ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น? 

ภวราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่ปุถุชน ในเวทนา ๓ 
ในกามธาตุ แต่'วิจิกิจฉานุสัย จะไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม่ ภวราคานุสัย และ 
วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น คือ แก่บุคคลนั้นนั่นแหละ ในอปริยาปันนธรรม 
ภวราคานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่พระอรหันต์ ในที่ทั้งปวง. 

วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด อวิชชานุสัย ย่อมไม่ 
นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ? 

วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคล ๓ จำพวก 
ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในอรูปธาตุ แต่อวิชชานุสัย จะไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น 
ในที่นั้นก็หาไม , วิจิกิจฉานุสัย และอวิชชานุสัย ย่อมไม , นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น 
คือ แก่บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ในอปริยาปันนธรรม วิจิกิจฉานุสัย และอวิชชานุสัย ย่อมไม่ 
นอนเนื่องแก่พระอรหันต์ ในที่ทั้งปวง. 

หรือว่า อวิชชานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก , บุคคลใด ในที่ใด อวิชชานุสัย ย่อม 
ไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 485 

ถูกแล้ว. 

[๑๒๘๒] ภวราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด อวิชชานุสัย 
ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ? 

ภวราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคล ๔ จำพวก 
ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ แต่อวิชชานุสัย จะไม , นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้นก็หาไม , 

ภวราคานุสัย และอวิชชานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก , พระอรหันต์ ในที่ทั้งปวง. 

หรือว่า อวิชชานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด ภวราคานุสัย ย่อม 
ไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น? 

ถูกแล้ว. 

[๑๒๘๓] กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ 
ใด มานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ? 

กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้นในที่นั้น คือ แก , 

บุคคล ๓ จำพวก ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่มานานุสัย จะไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น 
ในที่นั้นก็หาไม่ กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก , บุคคลเหล่านั้น 
ในที่นั้น คือ แก่บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ในอปริยาปันนธรรม กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย 
ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก , พระอนาคามี ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ 
ในอรูปธาตุ แต่มานานุสัย จะไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม่ กามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคลนั้นนั่นแหละ 
ในทุกขเวทนา ในอปริยาปันนธรรม กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ย่อมไม่นอน 
เนื่องแก่พระอรหันต์ ในที่ทั้งปวง. 

หรือว่า มานานุสัย ย่อมไม , นอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด กามราคานุสัย และ 
ปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น? 

มานานุสัย และกามราคานุสัย ย่อมไม , นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก , 

บุคคล ๓ จำพวก ในทุกขเวทนา แต่ปฏิฆานุสัยจะไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น 
ก็หาไม่ มานานุสัย กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมไม , นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้นใน 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 486 

ที่นั้น คือ แก่บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ในอปริยาปันนธรรม มานานุสัย กามราคานุสัย และ 
ปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่พระอรหันต์ ในที่ทั้งปวง. 

กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด 
ทิฏฐ'านุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ? 

กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้นในที่นั้น คือ แก่ปุถุชน 
ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่วิจิกิจฉานุสัย จะไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม , กาม 
ราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และ'วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม , นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคล 
นั้นนั่นแหละ ในอปริยาปันนธรรม แก่บุคคล ๒ จำพวก ในที่ทั้งปวง ฯลฯ. 

หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด กามราคานุสัย 
และปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก , บุคคลนั้น ในที่นั้น? 

วิจิกิจฉานุสัย และกามราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ 
แก่บุคคล ๒ จำพวก ในทุกขเวทนา แต่ปฏิฆานุสัย จะไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่ 
นั้นก็หาไม , วิจิกิจฉานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ 
แก่บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่กามราคานุสัย จะไม่นอนเนื่องแก , 
บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้นก็หาไม , วิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอน 
เนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
ในอปริยาปันนธรรม แก่บุคคล ๒ จำพวก ในที่ทั้งปวง ฯลฯ. 

กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด 
ภวราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น? 

กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก , 

บุคคล ๓ จำพวก ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่ภวราคานุสัย จะไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น 
ในที่นั้นก็หาไม่ กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และภวราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคล 
เหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ในอปริยาปันนธรรม กามราคานุสัย และ 
ปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่พระอนาคามี ในรูปธาตุ ใน 
อรปธาต แต่ภวราคานสัย จะไม่นอนเนื่องแก่บคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม่ กามราคานสัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 487 

ปฏิฆานุสัย และภวราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคลนั้น 
นั่นแหละ ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในอปริยาป้นนธรรม แก , พระอรหันต์ ในที่ทั้งปวง ฯลฯ. 

หรือว่า ภวราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด กามราคานุสัย 
และปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก , บุคคลนั้น ในที่นั้น? 

ภวราคานุสัย และกามราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ 
แก่บุคคล ๓ จำพวก ในทุกขเวทนา แต่ปฏิฆานุสัย จะไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น 
ก็หาไม่ ภวราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก , 
บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่กามราคานุสัย จะไม , นอนเนื่องแก่บุคคล 
เหล่านั้น ในที่นั้นก็หาไม่ ภวราคานุสัย กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่ 
บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ในอปริยาปันนธรรม แก , พระอรหันต์ 
ในที่ทั้งปวง ฯลฯ. 

กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด 
อวิชชานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น? 

กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ 
แก่บุคคล ๓ จำพวก ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่อวิชชานุสัย จะไม , นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น 
ในที่นั้นก็หาไม่ กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และอวิชชานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่า 
นั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ในอปริยาปันนธรรม กามราคานุสัย และ 
ปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก , พระอนาคามี ในเวทนา ๓ ใน 
กามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่อวิชชานุสัย จะไม่นอนเนื่องแก , บุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม , 
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และอวิชชานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก , 
บุคคลนั้นนั่นแหละ ในอปริยาปันนธรรม แก่พระอรหันต์ในที่ทั้งปวง ฯลฯ. 

หรือว่า อวิชชานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด กามราคานุสัย 
และปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น? 

ถูกแล้ว. 

[๑๒๘๔] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคล 
ใด ในที่ใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น 
หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 488 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด กามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น? 

วิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ใน 
ที่นั้น คือ แก่บุคคล ๒ จำพวก ในทุกขเวทนา แต่ปฏิฆานุสัยจะไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น 
ในที่นั้นก็หาไม , วิจิกิจฉานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมไม , นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น 
คือ แก่บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่กามราคานุสัย และมานานุสัย 
จะไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้นก็หาไม่ วิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย 
ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก , บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ในรูปธาตุ ใน 
อรูปธาตุ แต่มานานุสัย จะไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้นก็หาไม่ วิจิกิจฉานุสัย 
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้นในที่นั้น คือ 
แก่บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ในอปริยาปันนธรรม วิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย และปฏิฆา 
นุสัยย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่พระอนาคามี ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ 
ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่มานานุสัยจะไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม่ วิจิกิจฉานุสัย 
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคลนั้นนั่นแหละ 
ในทุกขเวทนา ในอปริยาปันนธรรม แก , พระอรหันต์ในที่ทั้งปวง ฯลฯ. 

กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ใน 
ที่ใด ภวราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า ภวราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด กามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย และฆานานุสัย ย่อมไม , นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น? 

ภวราคานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น 
คือ แก่บุคคล ๓ จำพวก ในทุกขเวทนา แต่ปฏิฆานุสัย จะไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น 
ในที่นั้นก็หาไม่ ภวราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก , บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น 
คือ แก่บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่กามราคานุสัย และมานานุสัย 
จะไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้นก็หาไม่ ภวราคานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 489 

และมานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ 
ในอปริยาปันนธรรม ภวราคานุสัย กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคล 
นั้น ในที่นั้น คือ แก่พระอนาคามี ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่มานานุสัย จะไม่นอนเนื่อง 
แก่บุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม่ ภวราคานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่อง 
แก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคลนั้นนั่นแหละ ในทุกขเวทนา ในอปริยาปันนธรรม แก , 

พระอรหันต์ในที่ทั้งปวง ฯลฯ. 

กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด 
อวิชชานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ? 

กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น 
คือ แก , พระอนาคามี ในทุกขเวทนา แต่อวิชชานุสัย จะไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น 
ก็หาไม่ กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และอวิชชานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น 
ในที่นั้น คือ แก่บุคคลนั้นนั่นแหละ ในอปริยาปันนธรรม แก่พระอรหันต์ ในที่ทั้งปวง ฯลฯ 

หรือว่า อวิชชานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด กามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น? 

ถูกแล้ว. 

[๑๒๘๕] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ย่อมไม , นอน 
เนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด กามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ย่อมไม , นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น. 

วิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคล 
เหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคล ๒ จำพวก ในทุกขเวทนา แต่ปฏิฆานุสัย จะไม่นอนเนื่อง 
แก่บุคคลเหล่านั้นในที่นั้นก็หาไม่ วิจิกิจฉานุสัย ปฏิฆานุสัย และทิฏฐานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่อง 
แก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่ 
กามราคานสัย และมานานสัย จะไม่นอนเนื่องแก่บคคลเหล่านั้น ในที่นั้นก็หาไม , วิจิกิจฉานสัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 490 

กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และทิฏฐานุสัย ย่อมไม , นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ 
แก่บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่มานานุสัย จะไม่นอนเนื่องแก่บุคคล 
เหล่านั้น ในที่นั้นก็หาไม , วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่อง กามราคานุสัย มานานุสัย และ 
ทิฏฐ'านุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ 
ในอปริยาปันนธรรม วิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และทิฏฐานุสัย ย่อมไม , นอน 
เนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่พระอนาคามี ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ใน 
อรูปธาตุ แต่มานานุสัย จะไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม , วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่ 
นอนเนื่อง กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น 
ในที่นั้น คือ แก่บุคคลนั้นนั่นแหละ ในทุกขเวทนา ในอปริยาปันนธรรม วิจิกิจฉานุสัย 
ย่อมไม่นอนเนื่อง กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ก็ย่อมไม่นอนเนื่อง 
แก , พระอรหันต์ในที่ทั้งปวง ฯลฯ. 

[๑๒๘๖] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และ'วิจิกิจฉานุสัย 
ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด ภวราคานุสัย ย่อมไม , นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ใน 
ที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า ภวราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด กามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น 
ในที่นั้น? 

ภวราคานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น 
คือแก่ปุถุชน ในทุกขเวทนา แต่ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และ'วิจิกิจฉานุสัย จะไม่นอนเนื่อง 
แก่บุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม่ ภวราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น 
ในที่นั้น คือ แก่บุคคลนั้นนั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่กามราคานุสัย มานานุสัย 
ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จะไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม่ ภวราคานุสัย 
ย่อมไม่นอนเนื่อง กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ก็ย่อม 
ไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคลนั้นนั่นแหละ ในอปริยาปันนธรรม ภวราคานุสัย 
กามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม , นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 491 

ในที่นั้น คือ แก่บุคคล ๒ จำพวก ในทุกขเวทนา แต่ปฏิฆานุสัย จะไม , นอนเนื่องแก่บุคคล 
เหล่านั้น ในที่นั้นก็หาไม่ ภวราคานุสัย ปฏิฆานุส์'ย ทิฏฐานุส์'ย และ'วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่ 
นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก , บุคคลนั้นนั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่ 
กามราคานุสัย และมานานุสัย จะไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้นก็หาไม , ภวราคานุสัย 
ย่อมไม่นอนเนื่อง กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่ 
นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ในอปริยาปันนธรรม 
ภวราคานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุส์'ย และวิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก , 

บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก , พระอนาคามี ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่มานานุสัย จะไม่ 
นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม่ ภวราคานุสัย ย่อมไม , นอนเนื่อง กามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ก็ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น 
คือ แก่บุคคลนั้นนั่นแหละ ในทุกขเวทนา ในอปริยาปันนธรรม แก่พระอรหันต์ในที่ทั้งปวง ฯลฯ. 

[๑๒๘๗] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย 
และภวราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด อวิชชานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่อง 
แก่บุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ? 

กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย 
ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่พระอนาคามี ในทุกขเวทนา แต่อวิชชานุสัย 
จะไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม่ กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย 
วิจิกิจฉานุสัย ภวราคานุสัย และอวิชชานุสัย ย่อมไม , นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ 
แก่บุคคลนั้นนั่นแหละ ในอปริยาปันนธรรม กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย 
วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่อง และอวิชชานุสัย ก็ย่อมไม , นอนเนื่องแก , 

พระอรหันต์ ในที่ทั้งปวง. 

หรือว่า อวิชชานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก , บุคคลใด ในที่ใด กามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่อง 
แก่บุคคลนั้น ในที่นั้น? 

ถูกแล้ว. 


อนุสัยวาร จบ. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 492 

สานุสยวาร 
อนุโลม 

[๑๒๘๘] บุคคลใด มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย บุคคลนั้น มีความนอน 
เนื่องด้วยปฏิฆานุส์'ยหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลใด มีความนอนเนื่องด้วยปฏิฆานุสัย บุคคลนั้น มีความนอนเนื่องด้วย 
กามราคานุสัย? 

ถูกแล้ว. 

บุคคลใด มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย บุคคลนั้น มีความนอนเนื่องด้วย 
มานานุสัยหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลใด มีความนอนเนื่องด้วยมานานุสัย บุคคลนั้น มีความนอนเนื่องด้วย 
กามราคานุสัย? 

พระอนาคามี มีความนอนเนื่องด้วยมานานุสัย แต่จะมีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย 
ก็หาไม่ บุคคล ๓ จำพวก ผู้มีความนอนเนื่องด้วยมานานุสัย และมีความนอนเนื่องด้วยกาม 
ราคานุสัย. 

บุคคลใด มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย บุคคลนั้น มีความนอนเนื่องด้วย 
ทิฏฐ'านุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัยหรือ? 

บุคคล ๒ จำพวก มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย แต่จะมีความนอนเนื่องด้วย 
วิจิกิจฉานุสัย ก็หาไม่ ปุถุชนมีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย และมีความนอนเนื่องด้วย 
วิจิกิจฉานุสัย. 

หรือว่า บุคคลใด มีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย บุคคลนั้น มีความนอนเนื่อง 
ด้วยกามราคานุสัย? 

ถูกแล้ว. 

บุคคลใด มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย บุคคลนั้น มีความนอนเนื่องด้วย 
ภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัยหรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 493 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลใด มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย บุคคลนั้น มีความนอนเนื่อง 
ด้วยกามราคานุสัย? 

พระอนาคามี มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย แต่จะมีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย 
ก็หาไม่ บุคคล ๓ จำพวก มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย และมีความนอนเนื่องด้วย 
กามราคานุสัย. 

[๑๒๘๙] บุคคลใด มีความนอนเนื่องด้วยปฏิฆานุสัย บุคคลนั้น มีความนอนเนื่อง 
ด้วยมานานุสัยหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลใด มีความนอนเนื่องด้วยมานานุสัย บุคคลนั้น มีความนอนเนื่องด้วย 
ปฏิฆานุสัย? 

พระอนาคามี มีความนอนเนื่องด้วยมานานุสัย แต่จะมีความนอนเนื่องด้วยปฏิฆานุสัย 
ก็หาไม่ บุคคล ๓ จำพวก ผู้มีความนอนเนื่องด้วยมานานุสัย และมีความนอนเนื่องด้วย 
ปฏิฆานุสัย. 

บุคคลใด มีความนอนเนื่องด้วยปฏิฆานุสัย บุคคลนั้น มีความนอนเนื่องด้วย 
ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัยหรือ? 

บุคคล ๒ จำพวก มีความนอนเนื่องด้วยปฏิฆานุสัย แต่จะมีความนอนเนื่องด้วย 
วิจิกิจฉานุสัยก็หาไม่ ปุถุชนมีความนอนเนื่องด้วยปฏิฆานุสัย และมีความนอนเนื่องด้วย 
วิจิกิจฉานุสัย. 

หรือว่า บุคคลใด มีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย บุคคลนั้น มีความนอนเนื่อง 
ด้วยปฏิฆานุสัย? 

ถูกแล้ว. 

บุคคลใด มีความนอนเนื่องด้วยปฏิฆานุสัย บุคคลนั้น มีความนอนเนื่องด้วย 
ภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัยหรือ? 

ถูกแล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 494 

หรือว่า บุคคลใด มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย บุคคลนั้น มีความนอนเนื่อง 
ด้วยปฏิฆานุสัย? 

พระอนาคามี มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย แต่จะมีความนอนเนื่องด้วยปฏิฆานุสัย 
ก็หาไม่ บุคคล ๓ จำพวก มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย และปฏิฆานุสัย. 

[๑๒๙๐] บุคคลใด มีความนอนเนื่องด้วยมานานุสัย บุคคลนั้น มีความนอนเนื่อง 
ด้วยทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัยหรือ? 

บุคคล ๓ จำพวก มีความนอนเนื่องด้วยมานานุสัย แต่จะมีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉา 
นุสัยก็หาไม่ ปุถุชนมีความนอนเนื่องด้วยมานานุสัย และมีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย 

หรือว่า บุคคลใด มีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย บุคคลนั้น มีความนอนเนื่อง 
ด้วยมานานุสัย? 

ถูกแล้ว. 

บุคคลใด มีความนอนเนื่องด้วยมานานุสัย บุคคลนั้น มีความนอนเนื่องด้วย 
ภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัยหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลใด มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย บุคคลนั้น มีความนอนเนื่อง 
ด้วยมานานุสัย? 

ถูกแล้ว. 

[๑๒๙๑] บุคคลใด มีความนอนเนื่องด้วยทิฏฐานุสัย บุคคลนั้น มีความนอนเนื่อง 
ด้วยวิจิกิจฉานุสัยหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลใด มีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย บุคคลนั้น มีความนอนเนื่อง 
ด้วยทิฏฐานุสัย? 

ถูกแล้ว ฯลฯ. 

[๑๒๙๒] บุคคลใด มีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย บุคคลนั้น มีความ 
นอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัยหรือ? 

ถูกแล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 495 

หรือว่า บุคคลใด มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย บุคคลนั้น มีความนอนเนื่อง 
ด้วยวิจิกิจฉานุสัย? 

บุคคล ๓ จำพวกมีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย แต่จะมีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉา 
นุสัยก็หาไม่ ปุถุชนมีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย และมีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย 

[๑๒๙๓] บุคคลใด มีความนอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย บุคคลนั้น มีความ 
นอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัยหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลใด มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย บุคคลนั้น มีความนอนเนื่อง 
ด้วยภวราคานุสัย 

ถูกแล้ว. 

[๑๒๙๔] บุคคลใด มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย บุคคลนั้น 
มีความนอนเนื่องด้วยมานานุสัยหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลใด มีความนอนเนื่องด้วยมานานุส์'ย บุคคลนั้น มีความนอนเนื่องด้วย 
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย? 

พระอนาคามี มีความนอนเนื่องด้วยมานานุสัย แต่จะมีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย 
และปฏิฆานุสัยก็หาไม่ บุคคล ๓ จำพวก มีความนอนเนื่องด้วยมานานุสัย มีความนอนเนื่อง 
ด้วยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย. 

บุคคลใด มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย บุคคลนั้น มีความ 
นอนเนื่องด้วยทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัยหรือ? 

บุคคล ๒ จำพวก มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย แต่จะมีความ 
นอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัยก็หาไม , ปุถุชนมีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย 
และมีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย. 

หรือว่า บุคคลใด มีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย บุคคลนั้น มีความนอนเนื่อง 
ด้วยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย? 

ถูกแล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 496 

บุคคลใด มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย บุคคลนั้น มีความ 
นอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัยหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลใด มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย บุคคลนั้น มีความนอนเนื่อง 
ด้วยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย? 

พระอนาคามี มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย แต่จะมีความนอนเนื่องด้วยกามราคา 
นุสัย และปฏิฆานุสัยก็หาไม่ บุคคล ๓ จำพวก มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย มีความ 
นอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย. 

[๑๒๙๕] บุคคลใด มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย 
บุคคลนั้น มีความนอนเนื่องด้วยทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัยหรือ? 

บุคคล ๒ จำพวก มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย 
แต่จะมีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัยก็หาไม , ปุถุชนมีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และมีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย. 

หรือว่า บุคคลใด มีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย บุคคลนั้น มีความนอนเนื่อง 
ด้วยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุส์'ย? 

ถูกแล้ว. 

บุคคลใด มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย บุคคลนั้น 
มีความนอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัยหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลใด มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย บุคคลนั้น มีความนอนเนื่อง 
ด้วยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย 

พระอนาคามี มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย และมานานุสัย แต่จะมีความ 
นอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัยก็หาไม่ บุคคล ๓ จำพวก มีความนอนเนื่องด้วย 
อวิชชานุสัย มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย. 

[๑๒๙๖] บุคคลใด มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย 
และทิฏฐานุสัย บุคคลนั้น มีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัยหรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 497 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลใด มีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย บุคคลนั้น มีความนอนเนื่อง 
ด้วยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย? 

ถูกแล้ว. 

[๑๒๙๗] บุคคลใด มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย 
ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย บุคคลนั้นมีความนอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชา 
นุสัยหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลใดมีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย บุคคลนั้นมีความนอนเนื่อง 
ด้วยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย? 

พระอนาคามี มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย และมานานุสัย แต่จะมีความนอนเนื่อง 
ด้วยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุส์'ย และวิจิกิจฉานุสัยก็หาไม่ บุคคล ๒ จำพวก มีความ 
นอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย แต่จะมีความนอนเนื่อง 
ด้วยทิฏฐานุส์'ย และวิจิกิจฉานุสัยก็หาไม , ปุถุชนมีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย มีความ 
นอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย. 

[๑๒๙๘] บุคคลใดมีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย 
ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย บุคคลนั้นมีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย 
หรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลใดมีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย บุคคลนั้นมีความนอนเนื่องด้วย 
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย? 

พระอนาคามี มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย มานานุสัย และภวราคานุสัย แต่จะ 
มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัยก็หาไม่ บุคคล 
๒ จำพวก มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และ 
ภวราคานุสัย แต่จะมีความนอนเนื่องด้วยทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัยก็หาไม่ ปุถุชนมีความ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 498 

นอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย ปฏิฆานุส์'ย มานานุสัย 
ทิฏฐ'านุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย. 

[๑๒๙๙] บุคคลมีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย จากที่ใด มีความนอนเนื่อง 
ด้วยปฏิฆานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

หามิได้. 

หรือว่า บุคคลมีความนอนเนื่องด้วยปฏิฆานุสัย จากที่ใด มีความนอนเนื่องด้วย 
กามราคานุสัย จากที่นั้น? 

หามิได้. 

บุคคลมีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย จากที่ใด มีความนอนเนื่องด้วยมานา 
นุสัย จากที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลมีความนอนเนื่องด้วยมานานุสัย จากที่ใด มีความนอนเนื่องด้วย 
กามราคานุสัย จากที่นั้น? 

บุคคลมีความนอนเนื่องด้วยมานานุสัย จากที่นั้น คือ รูปธาตุ อรูปธาตุ แต่จะมีความ 
นอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลมีความนอนเนื่องด้วยมานานุสัย และมี 
ความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ. 

บุคคลมีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย จากที่ใด มีความนอนเนื่องด้วยทิฏฐา 
นุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลมีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด มีความนอนเนื่องด้วย 
กามราคานุสัย จากที่นั้น? 

บุคคลมีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ 
ในอรูปธาตุ แต่จะมีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลมีความนอนเนื่อง 
ด้วยวิจิกิจฉานุสัย และมีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ใน 


กามธาตุ. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 499 

บุคคลมีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย จากที่ใด มีความนอนเนื่องด้วยภวราคา 
นุสัย จากที่นั้นหรือ? 

หามิได้. 

หรือว่า บุคคลมีความนอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย จากที่ใด มีความนอนเนื่องด้วย 
กามราคานุสัย จากที่นั้น? 

หามิได้. 

บุคคลมีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย จากที่ใด มีความนอนเนื่องด้วย 
อวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลมีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย จากที่ใด มีความนอนเนื่องด้วย 
กามราคานุสัย จากที่นั้น? 

บุคคลมีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ 
ในอรูปธาตุ แต่จะมีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลมีความนอนเนื่อง 
ด้วยอวิชชานุสัย และมีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ใน 
กามธาตุ. 

[๑๓๐๐] บุคคลมีความนอนเนื่องด้วยปฏิฆานุสัย จากที่ใด มีความนอนเนื่องด้วย 
มานานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

หามิได้. 

หรือว่า บุคคลมีความนอนเนื่องด้วยมานานุสัย จากที่ใด มีความนอนเนื่องด้วย 
ปฏิฆานุสัย จากที่นั้น? 

หามิได้. 

บุคคลมีความนอนเนื่องด้วยปฏิฆานุสัย จากที่ใด มีความนอนเนื่องด้วยทิฏฐา 
นุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลมีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด มีความนอนเนื่องด้วย 
ปฏิฆานุสัย จากที่นั้น? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 500 

บุคคลมีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ 
ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่จะมีความนอนเนื่องด้วยปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลมีความ 
นอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย และมีความนอนเนื่องด้วยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ ทุกขเวทนา. 

บุคคลมีความนอนเนื่องด้วยปฏิฆานุสัย จากที่ใด มีความนอนเนื่องด้วยภวราคา 
นุสัย จากที่นั้นหรือ? 

หามิได้. 

หรือว่า บุคคลมีความนอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย จากที่ใด มีความนอนเนื่องด้วย 
ปฏิฆานุสัย จากที่นั้น? 

หามิได้. 

บุคคลมีความนอนเนื่องด้วยปฏิฆานุสัย จากที่ใด มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย 
จากที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลมีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย จากที่ใด มีความนอนเนื่องด้วย 
ปฏิฆานุสัย จากที่นั้น? 

บุคคลมีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย จากที่นั้น ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ 
ในอรูปธาตุ แต่จะมีความนอนเนื่องด้วยปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม , บุคคลมีความนอนเนื่อง 
ด้วยอวิชชานุสัย และมีความนอนเนื่องด้วยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ ทุกขเวทนา. 

[๑๓๐๑] บุคคลมีความนอนเนื่องด้วยมานานุสัย จากที่ใด มีความนอนเนื่องด้วย 
ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลมีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด มีความนอนเนื่องด้วย 
มานานุสัย จากที่นั้น? 

บุคคลมีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น คือ ทุกขเวทนา แต่จะมีความ 
นอนเนื่องด้วยมานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลมีความนอนเนื่องด้วย'วิจิกิจฉานุสัย และมี 
ความนอนเนื่องด้วยมานานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ. 

บุคคลมีความนอนเนื่องด้วยมานานุสัย จากที่ใด มีความนอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย 
จากที่นั้นหรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 501 

บุคคลมีความนอนเนื่องด้วยมานานุสัย จากที่นั้น คือในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่จะ 
มีความนอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลมีความนอนเนื่องด้วยมานานุสัย 
และมีความนอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย จากที่นั้น คือรูปธาตุ อรูปธาตุ. 

หรือว่า บุคคลมีความนอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย จากที่ใด มีความนอนเนื่องด้วย 
มานานุสัย จากที่นั้น? 

ถูกแล้ว. 

บุคคลมีความนอนเนื่องด้วยมานานุสัย จากที่ใด มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย 
จากที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลมีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย จากที่ใด มีความนอนเนื่องด้วย 
มานานุสัย จากที่นั้น? 

บุคคลมีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย จากที่นั้น คือ ทุกขเวทนา แต่จะมีความ 
นอนเนื่องด้วยมานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม , บุคคลมีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย และ 
มีความนอนเนื่องด้วยมานานุสัยจากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ. 

[๑๓๐๒] บุคคลมีความนอนเนื่องด้วยทิฏฐานุสัย จากที่ใด มีความนอนเนื่อง 
ด้วยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลมีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด มีความนอนเนื่องด้วย 
ทิฏฐานุสัย จากที่นั้น? 

ถูกแล้ว. 

[๑๓๐๓] บุคคลมีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด มีความนอนเนื่อง 
ด้วยภวราคานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

บุคคลมีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ 
แต่จะมีความนอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลมีความนอนเนื่องด้วย 
วิจิกิจฉานุสัย และมีความนอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย จากที่นั้น คือรูปธาตุ อรูปธาตุ. 

หรือว่า บุคคลมีความนอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย จากที่ใด มีความนอนเนื่องด้วย 
วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 502 

ถูกแล้ว. 

[๑๓๐๔] บุคคลมีความนอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย จากที่ใด มีความนอนเนื่อง 
ด้วยอวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลมีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย จากที่ใด มีความนอนเนื่องด้วย 
ภวราคานุสัย จากที่นั้น? 

บุคคลมีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ แต่ 
จะมีความนอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลมีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย 
และมีความนอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย จากที่นั้น คือ รูปธาตุ อรูปธาตุ. 

[๑๓๐๕] บุคคลมีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่ใด 
มีความนอนเนื่องด้วยมานานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า บุคคลมีความนอนเนื่องด้วยมานานุสัย จากที่ใด มีความนอนเนื่องด้วย 
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น? 

บุคคลมีความนอนเนื่องด้วยมานานุสัย จากที่นั้น คือ รูปธาตุ อรูปธาตุ แต่จะมี 
ความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลมีความนอนเนื่อง 
ด้วยมานานุสัย และกามราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่จะมีความ 
นอนเนื่องด้วยปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่. 

บุคคลมีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่ใด มีความ 
นอนเนื่องด้วยทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า บุคคลมีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด มีความนอนเนื่อง 
ด้วยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น? 

บุคคลมีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น คือ รูปธาตุ อรูปธาตุ แต่จะมี 
ความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลมีความนอนเนื่อง 
ด้วยวิจิกิจฉานสัย และด้วยกามราคานสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาต แต่จะมี 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 503 

ความนอนเนื่องด้วยปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลมีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย 
และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ ทุกขเวทนา แต่จะมีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย จากที่นั้น 
ก็หาไม่. 

บุคคลมีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่ใด มีความ 
นอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า บุคคลมีความนอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย จากที่ใด มีความนอนเนื่อง 
ด้วยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

หามิได้. 

บุคคลมีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่ใด มีความ 
นอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า บุคคลมีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย จากที่ใด มีความนอนเนื่อง 
ด้วยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น? 

บุคคลมีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย จากที่นั้น คือ รูปธาตุ อรูปธาตุ แต่จะมี 
ความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลมีความนอนเนื่อง 
ด้วยอวิชชานุสัย และกามราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่จะมีความ 
นอนเนื่องด้วยปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลมีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย และ 
ปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ ทุกขเวทนา แต่จะมีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย จากที่นั้น 
ก็หาไม่. 

[๑๓๐๖] บุคคลมีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย 
จากที่ใด มีความนอนเนื่องด้วยทิฏฐานุส์'ย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า บุคคลมีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด มีความนอนเนื่องด้วย 
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 504 

บุคคลมีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย และ มานานุสัย จากที่นั้น คือรูปธาตุ อรูปธาตุ 
แต่จะมีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย และ ปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลมีความ 
นอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย และ มานานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ 
ในกามธาตุ แต่จะมีความนอนเนื่องด้วยปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลมีความนอนเนื่อง 
ด้วยวิจิกิจฉานุสัย และ ปฏิฆานุสัย จากที่นั้นคือทุกขเวทนา แต่จะมีความนอนเนื่องด้วย 
กามราคานุสัย และ มานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่. 

บุคคลมีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย ปฏิฆานุส์'ย และมานานุสัย จากที่ใด 
มีความนอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า บุคคลมีความนอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย จากที่ใด มีความนอนเนื่อง 
ด้วยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น? 

บุคคลมี ความนอนเนื่องด้วยมานานุส์'ย. 

บุคคลผู้มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่ใด 
มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า บุคคลมีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย จากที่ใด มีความนอนเนื่องด้วย 
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น? 

บุคคลมีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น คือ รูปธาตุ อรูปธาตุ 
แต่จะมีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น ก็หาไม , บุคคลมีความ 
นอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ 
แต่จะมีความนอนเนื่องด้วยปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลมีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย 
และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ ทุกขเวทนา แต่จะมีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย และ 
มานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 505 

[๑๓๐๗] บุคคลมีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย 
และทิฏฐานุสัย จากที่ใด มีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า บุคคลมีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด มีความนอนเนื่องด้วย 
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย จากที่นั้น? 

บุคคลมีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย มานานุสัย และ ทิฏฐ านุสัย จากที่นั้น คือ 
รูปธาตุ อรูปธาตุ แต่จะมีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ 
บุคคลมีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย มานานุส้'ย และทิฏฐานุสัย จากที่นั้น 
คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่จะมีความนอนเนื่องด้วยปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคล 
มีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย ปฏิฆานุสัย และ ทิฏฐ านุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา 
แต่จะมีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่. 

บุคคลมีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย 
จากที่ใด มีความนอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า บุคคลมีความนอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย จากที่ใด มีความนอนเนื่อง 
ด้วยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุส์'ย และทิฏฐานุสัย จากที่นั้น? 

บุคคลมี ความนอนเนื่องด้วยมานานุสัย และทิฏฐานุสัย. 

บุคคลมีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย 
จากที่ใด มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า บุคคลมีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย จากที่ใด มีความนอนเนื่องด้วย 
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย จากที่นั้น? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 506 

บุคคลมีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย มานานุส์'ย และทิฏฐ านุสัย จากที่นั้น คือ 
รูปธาตุ อรูปธาตุ แต่จะ มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย และ ปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ 
บุคคลมีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย และทิฏฐ านุสัย จากที่นั้น 
คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่จะ มีความนอนเนื่องด้วยปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคล 
มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย ปฏิฆานุสัย และทิฏฐ านุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา 
แต่จะมีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย และ มานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่. 

[๑๓๐๘] บุคคลมีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย 
ทิฏฐานุสัย และ'วิจิกิจฉา นุสัย จากที่ใด มีความนอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย จากที่นั้นหรือ? 
หรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า บุคคลมีความนอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย จากที่ใด มีความนอนเนื่องด้วย 
กามราคานุสัย ปฏิฆานุส์'ย มานานุส์'ย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉา นุสัย จากที่นั้น? 

บุคคลมี ความนอนเนื่องด้วยมานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสั ย. 

บุคคลมีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย 
และ'วิจิกิจฉา นุสัย จากที่ใด มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า บุคคลมีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย จากที่ใด มีความนอนเนื่องด้วย 
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุส์'ย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉา นุสัย จากที่นั้น? 

บุคคลมีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉา นุสัย 
จากที่นั้น คือ รูปธาตุ อรูปธาตุ แต่จะมีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสั ย 
จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลมีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย กามราคานุสัย มานานุส์'ย ทิฏฐานุสัย 
และ'วิจิกิจฉา นุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่จะมีความนอนเนื่องด้วยปฏิฆา- 
นสัย จากที่นั้นก็หาไม , บุคคลมีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย ปฏิฆานุส์'ย ทิฏฐานุสัย และ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 507 

วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา แต่จะมีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย และ 
มานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม , . 

[๑๓๐๙] บุคคลมีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย 
ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย จากที่ใด มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย 
จากที่นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า บุคคลมีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย จากที่ใด มีความนอนเนื่องด้วย 
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุส้'ย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย 
จากที่นั้น? 

บุคคลมีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และ 
ภวราคานุสัย จากที่นั้น คือ รูปธาตุ อรูปธาตุ แต่จะมีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย และ 
ปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลมีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย 
ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุลัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่จะ 
มีความนอนเนื่องด้วยปฏิฆานุสัย และภวราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลมีความนอนเนื่อง 
ด้วยอวิชชานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา 
แต่จะมีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย มานานุสัย และภวราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่. 

[๑๓๑๐] บุคคลใดมีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้นมีความ 
นอนเนื่องด้วยปฏิฆานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

หามิได้. 

หรือว่า บุคคลใดมีความนอนเนื่องด้วยปฏิฆานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้นมีความ 
นอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย จากที่นั้น? 

หามิได้. 

บุคคลใดมีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้นมีความนอนเนื่อง 
ด้วยมานานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลใดมีความนอนเนื่องด้วยมานานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้นมีความ 
นอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย จากที่นั้น? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 508 

พระอนาคามี มีความนอนเนื่องในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
พระอนาคามีนั้น มีความนอนเนื่องด้วยมานานุสัย จากที่นั้น แต่พระอนาคามีนั้นมีความนอนเนื่อง 
ด้วยกามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคล ๓ จำพวก มีความนอนเนื่องในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
บุคคล ๓ จำพวกเหล่านั้น มีความนอนเนื่องด้วยมานานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคล ๓ จำพวก 
เหล่านั้น มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ มีความ 
นอนเนื่องในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลเหล่านั้น มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย จาก 
ที่นั้น. 

บุคคลใด มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้นมีความนอนเนื่อง 
ด้วยทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

บุคคล ๒ จำพวก มีความนอนเนื่องในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคล ๒ จำพวกเหล่านั้น 
มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลเหล่านั้น มีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉา 
นุสัย จากที่นั้นก็หาไม , ปุถุชนมีความนอนเนื่องในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ปุถุชนนั้นมีความนอน 
เนื่องด้วยกามราคานุสัย และมีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น. 

หรือว่า บุคคลใดมีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้นมีความ 
นอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย จากที่นั้น? 

ปุถุชนมีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ปุถุชนนั้น มีความ 
นอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น แต่ปุถุชนนั้นมีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย จากที่นั้น 
ก็หาไม่ บุคคลนั้นนั่นแหละมีความนอนเนื่องในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลนั้นมีความนอนเนื่อง 
ด้วยวิจิกิจฉานุสัย และมีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย จากที่นั้น. 

บุคคลใด มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น มีความนอน 
เนื่องด้วยภวราคานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

หามิได้. 

หรือว่า บุคคลใด มีความนอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น มีความ 
นอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย จากที่นั้น? 

หามิได้. 

บุคคลใด มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น มีความนอนเนื่อง 
ด้วยอวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 509 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลใด มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น มีความ 
นอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย จากที่นั้น? 

พระอนาคามี มีความนอนเนื่องในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ พระ 
อนาคามีนั้นมีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย จากที่นั้น แต่พระอนาคามีนั้นมีความนอนเนื่อง 
ด้วยกามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคล ๓ จำพวก มีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา ใน 
รูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคล ๓ จำพวกเหล่านั้น มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย จากที่นั้น 
แต่ บุคคลเหล่านั้นมีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลเหล่านั้นนั่นแหล 
มีความนอนเนื่องในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลเหล่านั้นมีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย 
และมีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย จากที่นั้น. 

[๑๓๑๑] บุคคลใด มีความนอนเนื่องด้วยปฏิฆานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น มีความ 
นอนเนื่องด้วยมานานุส์'ย จากที่นั้นหรือ? 

หามิได้. 

หรือว่า บุคคลใด มีความนอนเนื่องด้วยมานานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น มีความนอน 
เนื่องด้วยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น? 

หามิได้. 

บุคคลใด มีความนอนเนื่องด้วยปฏิฆานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น มีความนอนเนื่อง 
ด้วยทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

บุคคล ๒ จำพวก มีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา บุคคลเหล่านั้นมีความนอนเนื่องด้วย 
ปฏิฆานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลเหล่านั้นมีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ 
ปุถุชนมีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา ปุถุชนนั้นมีความนอนเนื่องด้วยปฏิฆานุสัย และมีความ 
นอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น. 

หรือว่า บุคคลใด มีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น มีความ 
นอนเนื่องด้วยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น? 

ปุถุชนมีความนอนเนื่องในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ปุถุชนนั้น 
มีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น แต่ปุถุชนนั้น มีความนอนเนื่องด้วยปฏิฆานุสัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 510 

จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลนั้นนั่นแหละ มีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา บุคคลนั้น มีความนอน 
เนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย และมีความนอนเนื่องด้วยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น. 

บุคคลใด มีความนอนเนื่องด้วยปฏิฆานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น มีความนอนเนื่อง 
ด้วยภวราคานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

หามิได้. 

หรือว่า บุคคลใด มีความนอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น มีความ 
นอนเนื่องด้วยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น? 

หามิได้. 

บุคคลใด มีความนอนเนื่องด้วยปฏิฆานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น มีความนอนเนื่อง 
ด้วยอวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลใด มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น มีความ 
นอนเนื่องด้วยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น? 

พระอนาคามีมีความนอนเนื่องในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ พระ 
อนาคามีนัน มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย จากที่นัน แต่พระอนาคามีนัน มีความนอน 
เนื่องด้วยปฏิฆานุส์'ย จากที่นั้นก็หาไม , บุคคล ๓ จำพวก มีความนอนเนื่องในเวทนา ๒ ใน 
กามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคล ๓ จำพวกเหล่านั้น มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย 
จากที่นั้น แต่บุคคลเหล่านั้น มีความนอนเนื่องด้วยปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลเหล่านั้น 
นั่นแหละ มีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา บุคคลเหล่านั้น มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย 
และ มีความนอนเนื่องด้วยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น. 

[๑๓๑๒] บุคคลใด มีความนอนเนื่องด้วยมานานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น มีความ 
นอนเนื่องด้วยทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

บุคคล ๓ จำพวก มีความนอนเนื่องในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
บุคคลเหล่านั้น มีความนอนเนื่องด้วยมานานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลเหล่านั้น มีความนอน 
เนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ ปุถุชนมีความนอนเนื่องในเวทนา ๒ ในกามธาตุ 
ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ปุถุชนนั้นมีความนอนเนื่องด้วยมานานุสัย และมีความนอนเนื่องด้วย 
วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น. 



พระอภิธรรมปิฎกเล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค๑ - หน้าที่ 511 

หรือว่า บุคคลใด มีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น มีความ 
นอนเนื่องด้วยมานานุส์'ย จากที่นั้น? 

ปุถุชนมีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา ปุถุชนนั้นมีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย 
จากที่นั้น แต่ปุถุชนนั้นมีความนอนเนื่องด้วยมานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลนั้นนั่นแหละ 
มีความนอนเนื่องในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลนั้นมีความนอนเนื่อง 
ด้วยวิจิกิจฉานุสัย และมีความนอนเนื่องด้วยมานานุสัย จากที่นั้น. 

บุคคลใด มีความนอนเนื่องด้วยมานานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น มีความนอนเนื่อง 
ด้วยภวราคานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

บุคคล ๔ จำพวก มีความนอนเนื่องในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคล ๔ จำพวกเหล่านั้น 
มีความนอนเนื่องด้วยมานานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลเหล่านั้น มีความนอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย 
จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ มีความนอนเนื่องในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคล 
เหล่านั้น มีความนอนเนื่องด้วยมานานุส์'ย และมีความนอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย จากที่นั้น. 

หรือว่า บุคคลใด มีความนอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น มีความ 
นอนเนื่องด้วยมานานุสัย จากที่นั้น? 

ถูกแล้ว. 

บุคคลใด มีความนอนเนื่องด้วยมานานุสัย จากที่ใด บุคคลนัน มีความนอนเนื่อง 
ด้วยอวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลใด มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น มีความ 
นอนเนื่องด้วยมานานุสัย จากที่นั้น? 

บุคคล ๔ จำพวก มีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา บุคคล ๔ จำพวกเหล่านั้น มีความนอน 
เนื่องด้วยอวิชชานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลเหล่านั้น มีความนอนเนื่องด้วยมานานุสัย จากที่นั้น 
ก็หาไม่ บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ มีความนอนเนื่องในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ใน 
อรูปธาตุ บุคคลเหล่านั้น มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย และ มีความนอนเนื่องด้วยมานานุสัย 
จากที่นั้น. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 512 

[๑๓๑๓] บุคคลใด มีความนอนเนื่องด้วยทิฏฐานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น มีความ 
นอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลใด มีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น มีความ 
นอนเนื่องด้วยทิฏฐานุสัย จากที่นั้น? 

ถูกแล้ว. 

[๑๓๑๔] บุคคลใด มีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น มี 
ความนอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

ปุถุชนมีความนอนเนื่องในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ปุถุชนนั้น มีความนอนเนื่องด้วย 
วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น แต่ปุถุชนนั้น มีความนอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ 
บุคคลนั้นนั่นแหละมีความนอนเนื่อง ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลนั้น มีความนอนเนื่องด้วย 
วิจิกิจฉานุสัย และมีความนอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย จากที่นั้น. 

หรือว่า บุคคลใด มีความนอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น มีความ 
นอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น? 

บุคคล ๓ จำพวก มีความนอนเนื่องในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคล ๓ จำพวกเหล่านั้น 
มีความนอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลเหล่านั้นมีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย 
จากที่นั้นก็หาไม่ ปุถุชนมีความนอนเนื่องในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ปุถุชนนั้น มีความนอน 
เนื่องด้วยภวราคานุสัย และมีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น. 

บุคคลใด มีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น มีความนอน 
เนื่องด้วยอวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลใด มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น มีความ 
นอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น? 

บุคคล ๓ จำพวก มีความนอนเนื่องในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
บุคคล ๓ จำพวกเหล่านั้น มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลเหล่านั้น มี 
ความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานสัย จากที่นั้นก็หาไม่ ปถชนมีความนอนเนื่องในเวทนา ๓ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 513 

ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ปุถุชนนั้น มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย และมีความ 
นอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น. 

[๑๓๑๕] บุคคลใด มีความนอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น 
มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลใด มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น มีความ 
นอนเนื่องด้วยภวราคานุสัยจากที่นั้น? 

บุคคล ๔ จำพวก มีความนอนเนื่องในเวทนา ๓ ในกามธาตุ บุคคล ๔ จำพวกเหล่านั้น 
มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลเหล่านั้น มีความนอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย 
จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ มีความนอนเนื่องในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลเหล่านั้น 
มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย และมีความนอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย จากที่นั้น. 

[๑๓๑๖] บุคคลใด มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่ใด 
บุคคลนั้น มีความนอนเนื่องด้วยมานานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า บุคคลใด มีความนอนเนื่องด้วยมานานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น มีความ 
นอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น? 

พระอนาคามีมีความนอนเนื่องในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
พระอนาคามีนั้น มีความนอนเนื่องด้วยมานานุสัย จากที่นั้น แต่พระอนาคามีนั้น มีความ 
นอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคล ๓ จำพวก มีความ 
นอนเนื่องในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคล ๓ จำพวกเหล่านั้นมีความนอนเนื่องด้วยมานานุส์'ย 
จากที่นั้น แต่บุคคลเหล่านั้นมีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ 
บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ มีความนอนเนื่องในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลเหล่านั้นมีความ 
นอนเนื่องด้วยมานานุสัย และด้วยกามราคานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลเหล่านั้น มีความนอนเนื่อง 
ด้วยปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 514 

บุคคลใด มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น 
มีความนอนเนื่องด้วยทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า บุคคลใด มีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น มีความ 
นอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น? 

ปุถุชนมีความนอนเนื่องในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ปุถุชนนั้น มีความนอนเนื่องด้วย 
วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น แต่ปุถุชนนั้นมีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย 
จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลนั้นนั่นแหละมีความนอนเนื่องในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลนั้น 
มีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย และกามราคานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลนั้นมีความนอนเนื่อง 
ด้วยปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลนั้นนั่นแหละมีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา บุคคลนั้น 
มีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลนั้น มีความนอนเนื่อง 
ด้วยกามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลใดมีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย 
จากที่ใด บุคคลนั้น มีความนอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า บุคคลใด มีความนอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น มีความ 
นอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น? 

หามิได้. 

บุคคลใด มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น 
มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า บุคคลใด มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น มีความ 
นอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัยจากที่นั้น? 

พระอนาคามีมีความนอนเนื่องในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
พระอนาคามีนั้นมีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย จากที่นั้น แต่พระอนาคามีนั้น มีความ 
นอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคล ๓ จำพวก มีความ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 515 

นอนเนื่อง ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคล ๓ จำพวกเหล่านั้น มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย 
จากที่นั้น แต่บุคคลเหล่านั้น มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น 
ก็หาไม่ บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ มีความนอนเนื่องในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลเหล่านั้น 
มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย และกามราคานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลเหล่านั้น มีความ 
นอนเนื่องด้วยปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ มีความนอนเนื่องใน 
ทุกขเวทนา บุคคลเหล่านั้น มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น 
แต่บุคคลเหล่านั้น มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่. 

[๑๓๑๗] บุคคลใด มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย 
จากที่ใด บุคคลนั้น มีความนอนเนื่องด้วยทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า บุคคลใด มีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น มีความ 
นอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น? 

ปุถุชนมีความนอนเนื่องในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ปุถุชนนั้น มีความนอนเนื่องด้วย 
วิจิกิจฉานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น แต่ปุถุชนนั้นมีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย 
และปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลนั้นนั่นแหละมีความนอนเนื่องด้วย ในเวทนา ๒ 
ในกามธาตุ บุคคลนั้นมีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย 
จากที่นั้น แต่บุคคลนั้น มีความนอนเนื่องด้วยปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลนั้นนั่นแหละ 
มีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา บุคคลนั้นมีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย และปฏิฆานุสัย 
จากที่นั้น แต่บุคคลนั้น มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่. 

บุคคลใด มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่ใด 
บุคคลนั้น มีความนอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า บุคคลใด มีความนอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น มีความ 
นอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 516 

บุค คลนั้นมีความนอนเนื่องด้วยมานานุสัย. 

บุคคลใด มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่ใด 
บุคคลนั้น มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า บุคคลใด มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น มีความ 
นอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น? 

พระอนาคามีมีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา พระอนาคามีนั้นมีความนอนเนื่องด้วย 
อวิชชานุสัย จากที่นั้น แต่พระอนาคามีนั้น มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
และมานานุสั ย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลนั้นนั่นแหละ มีความนอนเนื่องในเวทนา ๒ ในกามธาตุ 
ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลนั้น มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย และมานานุสั ย จากที่นั้น 
แต่บุคคลนั้นมีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสั ย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคล 
๓ จำพวก มีความนอนเนื่องในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคล ๓ จำพวกเหล่านั้น มีความนอนเนื่อง 
ด้วยอวิชชานุสัย และมานานุสั ย จากที่นั้น แต่บุคคลเหล่านั้น มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย 
และปฏิฆานุสั ย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ มีความนอนเนื่องในเวทนา ๒ 
ในกามธาตุ บุคคลเหล่านั้นมีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสั ย 
จากที่นั้น แต่บุคคลเหล่านั้น มีความนอนเนื่องด้วยปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลเหล่านั้น 
นั่นแหละ มีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา บุคคลเหล่านั้น มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย 
และปฏิฆานุสั ย จากที่นั้น แต่บุคคลเหล่านั้นมีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย และมานานุสั ย 
จากที่นั้นก็หาไม่ 

[๑๓๑๘] บุคคลใด มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย 
และทิฏฐานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น มีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 517 

หรือว่า บุคคลใด มีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น มีความ 
นอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย จากที่นั้น? 

ปุถุชนมีความนอนเนื่องในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ปุถุชนนั้นมีความนอนเนื่องด้วย 
วิจิกิจฉานุสัย มานานุสัย และ ทิฏฐ านุสั ย จากที่นั้น แต่ปุถุชนนั้น มีความนอนเนื่องด้วย 
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสั ย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลนั้นนั่นแหละ มีความนอนเนื่องใน 
เวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลนั้น มีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย 
และ ทิฏฐ านุสั ย จากที่นั้น แต่บุคคลนั้น มีความนอนเนื่องด้วยปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ 
บุคคลนั้นนั่นแหละ มีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา บุคคลนั้นมีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย 
ปฏิฆานุส์'ย และ ทิฏฐ านุสั ย จากที่นั้น แต่บุคคลนั้นมีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย และ 
มานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ ฯลฯ? 

[๑๓๑๙] บุคคลใด มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย ปฏิฆานุส์'ย มานานุสัย 
ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น มีความนอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย จาก 
ที่นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า บุคคลใด มีความนอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น มีความ 
นอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย 
จากที่นั้น? 

บุคคล ๓ จำพวก มีความนอนเนื่องในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคล ๓ จำพวกเหล่านั้น 
มีความนอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย และมานานุสั ย จากที่นั้น แต่บุคคลเหล่านั้น มีความนอน 
เนื่องด้วยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุส์'ย และวิจิกิจฉา นุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ ปุถุชน 
มีความนอนเนื่องในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ปุถุชนนั้นมีความนอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย มานานุสัย 
ทิฏฐ'านุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น แต่ปุถุชนนั้น มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย 
และปฏิฆานุสั ย จากที่นั้นก็หาไม่. 

บุคคลใดมีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุส์'ย ทิฏฐานุส์'ย 
และ'วิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 518 

ไม่มี. 

หรือว่า บุคคลใด มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น มีความ 
นอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จาก 
ที่นั้น? 

พระอนาคามีมีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา พระอนาคามีนั้นมีความนอนเนื่องด้วย 
อวิชชานุสัย จากที่นั้น แต่พระอนาคามีนั้นมีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย ปฏิฆานุส์'ย 
มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉา นุสัย จากที่นั้นก็หาไม , บุคคลนั้นนั่นแหละ มีความนอน 
เนื่องในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลนั้นมีความนอนเนื่องด้วย 
อวิชชานุสัย และมานานุสั ย จากที่นั้น แต่บุคคลนั้นมีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุส์'ย และวิจิกิจฉา นุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคล ๒ จำพวก มีความนอน 
เนื่องในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคล ๒ จำพวกเหล่านั้น มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย และ 
มานานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลเหล่านั้น มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉา นุสัย จากที่นั้นก็หาไม , บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ มีความนอนเนื่อง 
ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลเหล่านั้น มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย กามราคานุสัย 
และมานานุสั ย จากที่นั้น แต่บุคคลเหล่านั้น มีความนอนเนื่องด้วยปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย 
และ'วิจิกิจฉา นุสัย จากที่นั้นก็หาไม , บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ มีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา 
บุคคลเหล่านั้น มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย และปฏิฆานุสั ย จากที่นั้น แต่บุคคลเหล่านั้น 
มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และ'วิจิกิจฉา นุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ 
ปุถุชนมีความนอนเนื่องในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ปุถุชนนั้นมีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย 
มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉา นุสัย จากที่นั้นก็หาไม , บุคคลนั้นนั่นแหละ มีความนอน 
เนื่องในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลนั้นมีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย กามราคานุสัย 
มานานุส์'ย ทิฏฐานุส้'ย และวิจิกิจฉา นุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลเหล่านั้น มีความนอนเนื่องด้วย 
ปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลนั้นนั่นแหละ มีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา บุคคลนั้น 
มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย ปฏิฆานุส์'ย ทิฏฐานุสัย และ'วิจิกิจฉา นุสัย จากที่นั้น แต่ 
บุคคลนั้น มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย และมานานุสั ย จากที่นั้นก็หาไม่. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 519 

[๑๓๒๐] บุคคลใด มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย 
ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคา นุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น มีความนอนเนื่องด้วย 
อวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า บุคคลใด มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น มีความ 
นอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และ 
ภวราคานุสัย จากที่นั้น? 

พระอนาคามี มีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา พระอนาคามีนั้นมีความนอนเนื่องด้วย 
อวิชชานุสัย จากที่นั้น แต่พระอนาคามีนั้นมีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย ปฏิฆานุส์'ย 
มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลนั้นนั่นแหละ 
มีความนอนเนื่องในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลนั้น มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย และ 
มานานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลนั้น มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย ปฏิฆานุส์'ย ทิฏฐานุส์'ย 
วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลนั้นนั่นแหละ มีความนอนเนื่องใน 
รูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลนั้น มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย มานานุสัย และภวราคานุสัย 
จากที่นั้น แต่บุคคลนั้น มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และ 
วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคล ๒ จำพวก มีความนอนเนื่องในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
บุคคล ๒ จำพวกเหล่านั้น มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย มานานุสัย และภวราคานุสัย 
จากที่นั้น แต่บุคคลเหล่านั้น มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และ 
วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ มีความนอนเนื่องในเวทนา ๒ ใน 
กามธาตุ บุคคลเหล่านั้น มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย 
จากที่นั้น แต่บุคคลเหล่านั้น มีความนอนเนื่องด้วยปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และ 
ภวราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ มีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา บุคคล 
เหล่านั้น มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลเหล่านั้น มี 
ความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย 
จากที่นั้นก็หาไม่ ปุถุชนมีความนอนเนื่องในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ปุถุชนนั้นมีความนอนเนื่อง 
ด้วยอวิชชานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย จากที่นั้น แต่ปุถุชน 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 520 

นั้น มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลนั้นนั่นแหละ 
มีความนอนเนื่องในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลนั้นมีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย กาม 
ราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และ'วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลนั้น มีความนอน 
เนื่องด้วยปฏิฆานุสัย และภวราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลนั้นนั่นแหละ มีความนอนเนื่อง 
ในทุกขเวทนา บุคคลนั้น มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และ 
วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลนั้น มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย มานานุสัย และ 
ภวราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่. 

อนุโลม จบ. 

[๑๓๒๑] บุคคลใดไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย บุคคลนั้น ไม่มีความ 
นอนเนื่องด้วยปฏิฆานุสัยหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลใด ไม่มีความนอนเนื่องด้วยปฏิฆานุสัย บุคคลนั้น ไม่มีความนอน 
เนื่องด้วยกามราคานุสัย? 

ถูกแล้ว. 

บุคคลใด ไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย บุคคลนั้น ไม่มีความนอนเนื่อง 
ด้วยมานานุสัยหรือ? 

พระอนาคามี ไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย แต่จะ ไม , มีความนอนเนื่องด้วย 
มานานุสัยก็หาไม่ พระอรหันต์ 1 ไม , มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย และไม , มีความนอนเนื่อง 
ด้วยมานุสัย. 

หรือว่า บุคคลใด ไม่มีความนอนเนื่องด้วยมานานุสัย บุคคลนั้น ไม่มีความนอน 
เนื่องด้วยกามราคานุสัย? 

ถูกแล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 521 

บุคคลใด ไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย บุคคลนั้น ไม่มีความนอนเนื่อง 
ด้วยทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัยหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลใด ไม่มีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย บุคคลนั้น ไม่มีความ 
นอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย? 

บุคคล ๒ จำพวก ไม , มีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย แต่จะไม่มีความนอนเนื่อง 
ด้วยกามราคานุสัยก็หาไม , บุคคล ๒ จำพวก ไม่มีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย และไม่มี 
ความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย. 

บุคคลใด ไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย บุคคลนั้น ไม่มีความนอนเนื่อง 
ด้วยภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัยหรือ? 

พระอนาคามี ไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย แต่จะไม่มีความนอนเนื่องด้วย 
อวิชชานุสัยก็หาไม่ พระอรหันต์ ไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย และไม่มีความนอนเนื่อง 
ด้วยอวิชชานุสัย. 

หรือว่า บุคคลใด ไม่มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย บุคคลนั้น ไม่มีความนอน 
เนื่องด้วยกามราคานุสัย? 

ถูกแล้ว. 

[๑๓๒๒] บุคคลใด ไม่มีความนอนเนื่องด้วยปฏิฆานุสัย บุคคลนั้น ไม่มีความ 
นอนเนื่องด้วยมานานุสัยหรือ? 

พระอนาคามี ไม่มีความนอนเนื่องด้วยปฏิฆานุสัย แต่จะไม่มีความนอนเนื่องด้วย 
มานานุสัยก็หาไม่ พระอรหันต์ ไม่มีความนอนเนื่องด้วยปฏิฆานุสัย และไม่มีความนอนเนื่อง 
ด้วยมานานุสัย. 

หรือว่า บุคคลใด ไม่มีความนอนเนื่องด้วยมานานุสัย บุคคลนั้น ไม่มีความนอน 
เนื่องด้วยปฏิฆานุสัย? 

ถูกแล้ว. 

บุคคลใด ไม่มีความนอนเนื่องด้วยปฏิฆานุสัย บุคคลนั้น ไม , มีความนอนเนื่องด้วย 
ทิฏฐ'านุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัยหรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 522 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลใด ไม่มีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย บุคคลนั้น ไม่มีความ 
นอนเนื่องด้วยปฏิฆานุสัย? 

บุคคล ๒ จำพวก ไม , มีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย แต่จะไม่มีความนอนเนื่องด้วย 
ปฏิฆานุสัยก็หาไม่ บุคคล ๒ จำพวก ไม่มีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย และไม่มีความนอน 
เนื่องด้วยปฏิฆานุส์'ย. 

บุคคลใด ไม่มีความนอนเนื่องด้วยปฏิฆานุสัย บุคคลนั้น ไม , มีความนอนเนื่อง 
ด้วยภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัยหรือ? 

พระอนาคามี ไม่มีความนอนเนื่องด้วยปฏิฆานุสัย แต่จะไม่มีความนอนเนื่องด้วย 
อวิชชานุสัยก็หาไม่ พระอรหันต์ไม่มีความนอนเนื่องด้วยปฏิฆานุสัย และไม่มีความนอนเนื่อง 
ด้วยอวิชชานุสัย. 

หรือว่า บุคคลใด ไม่มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย บุคคลนั้น ไม่มีความ 
นอนเนื่องด้วยปฏิฆานุสัย? 

ถูกแล้ว. 

[๑๓๒๓] บุคคลใด ไม , มีความนอนเนื่องด้วยมานานุสัย บุคคลนั้น ไม , มีความ 
นอนเนื่องด้วยทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัยหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลใด ไม่มีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย บุคคลนั้น ไม่มีความ 
นอนเนื่องด้วยมานานุสัย? 

บุคคล ๓ จำพวก ไม่มีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย แต่จะไม่มีความนอนเนื่องด้วย 
มานานุสัยก็หาไม่ พระอรหันต์ ไม่มีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย และไม่มีความนอนเนื่อง 
ด้วยมานานุสัย. 

บุคคลใด ไม่มีความนอนเนื่องด้วยมานานุสัย บุคคลนั้น ไม่มีความนอนเนื่อง 
ด้วยภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัยหรือ? 

ถูกแล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 523 

หรือว่า บุคคลใด ไม่มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย บุคคลนั้น ไม่มีความ 
นอนเนื่องด้วยมานานุส์'ย? 

ถูกแล้ว. 

[๑๓๒๔] บุคคลใด ไม , มีความนอนเนื่องด้วยทิฏฐานุสัย บุคคลนั้น ไม่มีความ 
นอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัยหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลใด ไม่มีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย บุคคลนั้น ไม่มีความ 
นอนเนื่องด้วยทิฏฐานุสัย? 

ถูกแล้ว ฯลฯ. 

[๑๓๒๕] บุคคลใด ไม่มีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย บุคคลนั้น ไม่มีความ 
นอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัยหรือ? 

บุคคล ๓ จำพวก ไม่มีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย แต่จะไม่มีความนอนเนื่องด้วย 
อวิชชานุสัยก็หาไม่ พระอรหันต์ ไม่มีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย และไม่มีความนอนเนื่อง 
ด้วย อวิชชานุสัย. 

หรือว่า บุคคลใด ไม่มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย บุคคลนั้น ไม่มีความ 
นอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย? 

ถูกแล้ว. 

[๑๓๒๖] บุคคลใด ไม่มีความนอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย บุคคลนั้น ไม่มีความ 
นอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัยหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลใด ไม่มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย บุคคลนั้น ไม่มีความนอน 
เนื่องด้วยภวราคานุสัย? 

ถูกแล้ว. 

[๑๓๒๗] บุคคลใด ไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย 
บุคคลนั้น ไม่มีความนอนเนื่องด้วยมานานุสัยหรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 524 

พระอนาคามี ไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย แต่จะไม , มีความ 
นอนเนื่องด้วยมานานุสัยก็หาไม่ พระอรหันต์ ไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย และ 
ปฏิฆานุสัย และไม่มีความนอนเนื่องด้วยมานานุสัย. 

หรือว่า บุคคลใด ไม่มีความนอนเนื่องด้วยมานานุสัย บุคคลนั้น ไม่มีความนอน 
เนื่องด้วยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย? 

ถูกแล้ว. 

บุคคลใด ไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย บุคคลนั้น ไม่มี 
ความนอนเนื่องด้วยทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัยหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลใด ไม่มีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย บุคคลนั้น ไม่มีความนอน 
เนื่องด้วยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย? 

บุคคล ๒ จำพวก ไม , มีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย แต่จะไม่มีความนอนเนื่อง 
ด้วยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัยก็หาไม่ บุคคล ๒ จำพวก ไม่มีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย 
และไม , มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย. 

บุคคลใด ไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย บุคคลนั้น ไม่มี 
ความนอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัยหรือ? 

พระอนาคามี ไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย แต่จะไม , มีความ 
นอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัยก็หาไม่ พระอรหันต์ ไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย และ 
ปฏิฆานุสัย และไม่มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย. 

หรือว่า บุคคลใด ไม่มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย บุคคลนั้น ไม่มีความนอน 
เนื่องด้วยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย? 

ถูกแล้ว. 

[๑๓๒๘] บุคคลใด ไม , มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และ 
มานานุสัย บุคคลนั้น ไม่มีความนอนเนื่องด้วยทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัยหรือ? 

ถูกแล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 525 

หรือว่า บุคคลใด ไม่มีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย บุคคลนั้น ไม่มีความ 
นอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย? 

บุคคล ๒ จำพวก ไม , มีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย แต่จะไม่มีความนอนเนื่อง 
ด้วยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัยก็หาไม่ พระอนาคามีไม่มีความนอนเนื่องด้วย 
วิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย แต่จะไม , มีความนอนเนื่องด้วยมานานุสัยก็หาไม่ 
พระอรหันต์ ไม่มีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย ไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย. 

บุคคลใด ไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย 
บุคคลนั้น ไม่มีความนอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัยหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลใด ไม่มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย บุคคลนั้น ไม่มีความนอน 
เนื่องด้วยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย? 

ถูกแล้ว. 

[๑๓๒๙] บุคคลใด ไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย 
และทิฏฐานุสัย บุคคลนั้น ไม่มีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัยหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลใดไม่มีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย บุคคลนั้น ไม , มีความ 
นอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย? 

บุคคล ๒ จำพวก ไม , มีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย และทิฏฐานุสัย แต่จะไม่มี 
ความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัยก็หาไม่ พระอนาคามีไม่มีความ 
นอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และทิฏฐานุสัย แต่จะไม , มีความ 
นอนเนื่องด้วยมานานุสัยก็หาไม่ พระอรหันต์ ไม่มีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย และไม่มี 
ความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ฯลฯ? 

[๑๓๓๐] บุคคลใด ไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย 
ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย บุคคลนั้น ไม่มีความนอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย ฯลฯ 
อวิชชานุสัยหรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 526 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลใด ไม่มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย บุคคลนั้น ไม่มีความนอน 
เนื่องด้วยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย? 

ถูกแล้ว. 

[๑๓๓๑] บุคคลใด ไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย 
ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย บุคคลนั้นไม่มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย 
หรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลใด ไม่มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย บุคคลนั้น ไม่มีความนอน 
เนื่องด้วยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และ 
ภวราคานุสัย? 

ถูกแล้ว 

[๑๓๓๒] บุคคลไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย จากที่ใด ไม่มีความนอน 
เนื่องด้วยปฏิฆานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

บุคคลไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย จากที่นั้น คือทุกขเวทนา แต่จะไม่มี 
ความนอนเนื่องด้วยปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลนั้นไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย 
และไม , มีความนอนเนื่องด้วยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยา 
ปันนธรรม. 

หรือว่า บุคคล ไม่มีความนอนเนื่องด้วยปฏิฆานุสัย จากที่ใด ไม , มีความนอน 
เนื่องด้วยกามราคานุสัย จากที่นั้น? 

บุคคลไม่มีความนอนเนื่องด้วยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ 
แต่จะมีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลไม่มีความนอนเนื่องด้วย 
ปฏิฆานุสัย และไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
ในอปริยาปันนธรรม. 

บุคคลไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย จากที่ใด ไม , มีความนอนเนื่องด้วย 
มานานุสัย จากที่นั้นหรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 527 

บุคคลไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
แต่จะไม่มีความนอนเนื่องด้วยมานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลไม่มีความนอนเนื่องด้วย 
กามราคานุสัย และไม , มีความนอนเนื่องด้วยมานานุส์'ย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา ใน 
อปริยาปันนธรรม. 

หรือว่า บุคคลไม , มีความนอนเนื่องด้วยมานานุสัย จากที่ใด ไม่มีความนอนเนื่อง 
ด้วยกามราคานุสัย จากที่นั้น? 

ถูกแล้ว 

บุคคลไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย จากที่ใด ไม , มีความนอนเนื่องด้วย 
ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

บุคคลไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ 
ในอรูปธาตุ แต่จะไม่มีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลไม , มีความ 
นอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย และไม่มีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น คือ ใน 
อปริยาปันนธรรม. 

หรือว่า บุคคลไม , มีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด ไม่มีความนอน 
เนื่องด้วยกามราคานุสัย จากที่นั้น? 

ถูกแล้ว. 

บุคคลไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย จากที่ใด ไม , มีความนอนเนื่องด้วย 
ภวราคานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

บุคคลไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
แต่จะไม่มีความนอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลไม่มีความนอนเนื่องด้วย 
กามราคานุสัย และไม , มีความนอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา ใน 
อปริยาปันนธรรม. 

หรือว่า บุคคลไม , มีความนอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย จากที่ใด ไม่มีความนอนเนื่อง 
ด้วยภวราคานุสัยจากที่นั้น? 

บุคคลไม่มีความนอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ 
แต่จะไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลไม่มีความนอนเนื่องด้วย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 528 

ภวราคานุสัย และไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา ใน 
อปริยาปันนธรรม. 

บุคคลไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย จากที่ใด ไม , มีความนอนเนื่องด้วย 
อวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

บุคคลไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ 
ในอรูปธาตุ แต่จะไม่มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย จากที่นั้นก็หาไม , บุคคลไม่มีความนอน 
เนื่องด้วยกามราคานุสัย และไม่มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย จากที่นั้น คือ ในอปริยา 
ปันนธรรม. 

หรือว่า บุคคลไม , มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย จากที่ใด ไม , มีความนอนเนื่อง 
ด้วยกามราคานุสัย จากที่นั้น? 

ถูกแล้ว. 

[๑๓๓๓] บุคคลไม่มีความนอนเนื่องด้วยปฏิฆานุสัย จากที่ใด ไม่มีความนอน 
เนื่องด้วยมานานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

บุคคลไม่มีความนอนเนื่องด้วยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ 
ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่จะไม่มีความนอนเนื่องด้วยมานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม , บุคคลไม่มี 
ความนอนเนื่องด้วยปฏิฆานุสัย และไม่มีความนอนเนื่องด้วยมานานุสัย จากที่นั้น คือ ใน 
อปริยาปันนธรรม. 

หรือว่า บุคคลไม , มีความนอนเนื่องด้วยมานานุส์'ย จากที่ใด ไม่มีความนอนเนื่อง 
ด้วยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น? 

บุคคลไม่มีความนอนเนื่องด้วยมานานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา แต่จะไม่มีความ 
นอนเนื่องด้วยปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลไม่มีความนอนเนื่องด้วยมานานุสัย และไม่มี 
ความนอนเนื่องด้วยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ ในอปริยาป้นนธรรม. 

บุคคลไม่มีความนอนเนื่องด้วยปฏิฆานุสัย จากที่ใด ไม่มีความนอนเนื่องด้วย 
ทิฏฐ'านุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

บุคคลไม่มีความนอนเนื่องด้วยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ 
ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่จะไม่มีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคล 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 529 
ไม่มีความนอนเนื่องด้วยปฏิฆานุสัย และไม่มีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น คือ 
ในอปริยาปันนธรรม. 

หรือว่า บุคคลไม , มีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด ไม่มีความนอนเนื่อง 
ด้วยปฏิฆานุส์'ย จากที่นั้น? 

ถูกแล้ว. 

บุคคลไม่มีความนอนเนื่องด้วยปฏิฆานุสัย จากที่ใด ไม่มีความนอนเนื่องด้วย 
ภวราคานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

บุคคลไม่มีความนอนเนื่องด้วยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่ 
จะไม่มีความนอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลไม่มีความนอนเนื่องด้วยปฏิฆา 
นุสัย และไม , มีความนอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ 
ในอปริยาปันนธรรม. 

หรือว่า บุคคลไม , มีความนอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย จากที่ใด ไม่มีความนอนเนื่อง 
ด้วยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น? 

บุคคลไม่มีความนอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา แต่จะไม , มี 
ความนอนเนื่องด้วยปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลไม่มีความนอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย 
และไม , มีความนอนเนื่องด้วยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในอปริย 
ปันนธรรม. 

บุคคล ไม่มีความนอนเนื่องด้วยปฏิฆานุสัย จากที่ใด ไม่มีความนอนเนื่องด้วย 
อวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

บุคคลไม่มีความนอนเนื่องด้วยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ใน 
รูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่จะไม , มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลไม่มี 
ความนอนเนื่องด้วยปฏิฆานุสัย และไม่มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย จากที่นั้น คือ ใน 
อปริยาปันนธรรม. 

หรือว่า บุคคลไม , มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย จากที่ใด ไม , มีความนอนเนื่อง 
ด้วยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น? 

ถูกแล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 530 

[๑๓๓๔] บุคคลไม่มีความนอนเนื่องด้วยมานานุส์'ย จากที่ใด ไม่มีความนอน 
เนื่องด้วยทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

บุคคลไม่มีความนอนเนื่องด้วยมานานุส์'ย จากที่นั้น คือ ทุกขเวทนา แต่จะไม , มีความ 
นอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นก็หาไม , บุคคลไม่มีความนอนเนื่องด้วยมานานุสัย และไม่มี 
ความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น คือ ในอปริยาปันนธรรม. 

หรือว่า บุคคลไม , มีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด ไม่มีความนอนเนื่อง 
ด้วยมานานุสัย จากที่นั้น? 

ถูกแล้ว. 

บุคคลไม่มีความนอนเนื่องด้วยมานานุสัย จากที่ใด ไม , มีความนอนเนื่องด้วย 
ภวราคานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลไม , มีความนอนเนื่องภวราคานุสัย จากที่ใด ไม่มีความนอนเนื่อง 
ด้วยมานานุสัย จากที่นั้น? 

บุคคลไม่มีความนอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ 
แต่จะไม่มีความนอนเนื่องด้วยมานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลไม่มีความนอนเนื่องด้วยภวราคา 
นุสัย และไม , มีความนอนเนื่องด้วยมานานุสัย จากที่นัน คือ ในทุกขเวทนา ในอปริยาปันนธรรม. 

บุคคลไม่มีความนอนเนื่องด้วยมานานุสัย จากที่ใด ไม , มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชา 
นุสัย จากที่นั้นหรือ? 

บุคคลไม่มีความนอนเนื่องด้วยมานานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา แต่จะไม่มีความ 
นอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลไม , มีความนอนเนื่องด้วยมานานุสัย และไม่ 
มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย จากที่นั้น คือ ในอปริยาปันนธรรม. 

หรือว่า บุคคลไม , มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย จากที่ใด ไม , มีความนอนเนื่อง 
ด้วยมานานุสัย จากที่นั้น? 

ถูกแล้ว. 

[๑๓๓๕] บุคคลไม่มีความนอนเนื่องด้วยทิฏฐานุสัย จากที่ใด ไม่มีความนอน 
เนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 531 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลไม , มีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด ไม่มีความนอน 
เนื่องด้วยทิฏฐานุสัย จากที่นั้น? 

ถูกแล้ว ฯลฯ. 

[๑๓๓๖] บุคคลไม , มีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด ไม่มีความนอน 
เนื่องด้วยภวราคานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลไม , มีความนอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย จากที่ใด ไม่มีความนอน 
เนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น? 

บุคคลไม่มีความนอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ 
แต่จะไม่มีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นก็หาไม , บุคคลไม่มีความนอนเนื่องด้วย 
ภวราคานุสัย ไม , มีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น คือ ในอปริยาปันนธรรม. 

บุคคลไม่มีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด ไม่มีความนอนเนื่องด้วย 
อวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลไม , มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย จากที่ใด ไม , มีความนอนเนื่อง 
ด้วยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น? 

ถูกแล้ว. 

[๑๓๓๗] บุคคลไม่มีความนอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย จากที่ใด ไม่มีความนอน 
เนื่องด้วยอวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

บุคคลไม่มีความนอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ แต่ 
จะไม่มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลไม , มีความนอนเนื่องด้วยภวราคา 
นุสัย และไม , มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย จากที่นั้น คือ ในอปริยาปันนธรรม. 

หรือว่า บุคคลไม , มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย จากที่ใด ไม , มีความนอนเนื่อง 
ด้วยภวราคานุสัย จากที่นั้น? 

ถูกแล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 532 

[๑๓๓๘] บุคคลไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่ใด 
ไม่มีความนอนเนื่องด้วยมานานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

บุคคลไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ ในรูปธาตุ 
ในอรูปธาตุ แต่จะไม่มีความนอนเนื่องด้วยมานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลไม่มีความ 
นอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น คือ ในอปริยาปันนธรรม. 

หรือว่า บุคคลไม , มีความนอนเนื่องด้วยมานานุสัย จากที่ใด ไม่มีความนอนเนื่อง 
ด้วยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น? 

บุคคลไม่มีความนอนเนื่องด้วยมานานุส์'ย และกามราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกข 
เวทนา แต่จะไม่มีความนอนเนื่องด้วยปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม , บุคคลไม่มีความนอนเนื่อง 
ด้วยมานานุสัย และไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ 
ในอปริยาปันนธรรม. 

บุคคลไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่ใด ไม่มี 
ความนอนเนื่องด้วยทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

บุคคลไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ ในรูปธาตุ 
ในอรูปธาตุ แต่จะไม่มีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลไม , มีความ 
นอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย และไม่มีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย จาก 
ที่นั้น คือ ในอปริยาปันนธรรม. 

หรือว่า บุคคลไม , มีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด ไม่มีความนอน 
เนื่องด้วยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น? 

ถูกแล้ว. 

บุคคลไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่ใด ไม่มี 
ความนอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

บุคคลไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ ในรูปธาตุ 
ในอรูปธาตุ แต่จะไม่มีความนอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลไม่มีความนอน 
เนื่องด้วยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย และไม่มีความนอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย จากที่นั้น 
คือ ในอปริยาปันนธรรม. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 533 

หรือว่า บุคคลไม , มีความนอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย จากที่ใด ไม่มีความนอนเนื่อง 
ด้วยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น? 

บุคคลไม่มีความนอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย และกามราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกข 
เวทนา แต่จะไม่มีความนอนเนื่องด้วยปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลไม่มีความนอนเนื่อง 
ด้วยภวราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่จะไม , มีความนอน 
เนื่องด้วยกามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลไม่มีความนอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย และไม่มี 
ความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ ในอปริยาปันนธรรม. 

บุคคลไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่ใด ไม่มีความ 
นอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

บุคคลไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ ในรูปธาตุ 
ในอรูปธาตุ แต่จะไม่มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย จากที่นั้นก็หาไม , บุคคลไม่มีความ 
นอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย และไม่มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย จากที่นั้น 
คือ ในอปริยาปันนธรรม. 

หรือว่า บุคคลไม , มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย จากที่ใด ไม , มีความนอนเนื่อง 
ด้วยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น? 

ถูกแล้ว. 

[๑๓๓๙] บุคคลไม , มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย 
จากที่ใด ไม่มีความนอนเนื่องด้วยทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลไม , มีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด ไม่มีความนอนเนื่อง 
ด้วยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น? 

ถูกแล้ว. 

บุคคลไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่ใด 
ไม่มีความนอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 534 

หรือว่า บุคคลไม , มีความนอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย จากที่ใด ไม่มีความนอนเนื่อง 
ด้วยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น? 

บุคคลไม่มีความนอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น 
คือ ในทุกขเวทนา แต่จะไม , มีความนอนเนื่องด้วยปฏิฆานุส์'ย จากที่นั้นก็หาไม , บุคคลไม่มีความ 
นอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่จะ 
ไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลไม , มีความ 
นอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย และไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และ 
มานานุสัย จากที่นั้น คือ ในอปริยาปันนธรรม. 

บุคคลไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย ปฏิฆานุส์'ย และมานานุสัย จากที่ใด 
ไม่มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลไม , มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย จากที่ใด ไม , มีความนอนเนื่อง 
ด้วยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น? 

ถูกแล้ว. 

[๑๓๔๐] บุคคลไม , มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย 
และทิฏฐานุสัย จากที่ใด ไม่มีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลไม , มีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด ไม่มีความนอนเนื่อง 
ด้วยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย จากที่นั้น? 

ถูกแล้ว ฯลฯ. 

[๑๓๔๑] บุคคลไม , มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย 
ทิฏฐ'านุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด ไม่มีความนอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย จากที่นั้น 
หรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลไม , มีความนอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย จากที่ใด ไม่มีความนอนเนื่อง 
ด้วยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 535 

บุคคลไม่มีความนอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย กามราคานุสัย และ มานานุสั ย จากที่นั้น 
คือ ในทุกขเวทนา แต่จะไม , มีความนอนเนื่องด้วยปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และ' วิจิกิจฉานุสัย 
จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลไม่มีความนอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ 
ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่จะไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย 
และ' วิจิกิจฉา นุสัย จากที่นั้นก็หาไม , บุคคลไม่มีความนอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย และไม่มีความ 
นอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย ปฏิฆานุส์'ย มานานุส้'ย ทิฏฐานุส้'ย และ วิจิกิจฉา นุสัย จากที่นั้น 
คือ ในอปริยาปันนธรรม ฯลฯ. 

[๑๓๔๒] บุคคลไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย ปฏิฆานุส์'ย มานานุส์'ย 
ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย จากที่ใด ไม่มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย 
จากที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลไม , มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย จากที่ใด ไม , มีความนอนเนื่อง 
ด้วยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย 
จากที่นั้น? 

ถูกแล้ว. 

[๑๓๔๓] บุคคลใด ไม , มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนัน 
ไม่มีความนอนเนื่องด้วยปฏิฆานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

บุคคล ๓ จำพวก ไม่มีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา บุคคล ๓ จำพวกเหล่านั้น 
ไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคล ๓ จำพวกเหล่านั้น ไม , มีความ 
นอนเนื่องด้วยปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ไม่มีความนอนเนื่อง 
ในอปริยาปันนธรรม ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลเหล่านั้น ไม่มีความนอนเนื่องด้วย 
กามราคานุสัย และไม , มีความนอนเนื่องด้วยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น บุคคล ๒ จำพวก ไม่มีความ 
นอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย และไม่มีความนอนเนื่องด้วยปฏิฆานุสัย ในที่ทั้งปวง. 

หรือว่า บุคคลใด ไม่มีความนอนเนื่องด้วยปฏิฆานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ไม่มี 
ความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย จากที่นั้น? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 536 

บุคคล ๓ จำพวก ไม่มีความนอนเนื่องในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคล ๓ จำพวก 
เหล่านั้น ไม่มีความนอนเนื่องด้วยปฏิฆานุส์'ย จากที่นั้น แต่บุคคลเหล่านั้น ไม่มีความนอนเนื่อง 
ด้วยกามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ไม , มีความนอนเนื่องในอปริยา 
ปีนนธรรม ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลเหล่านั้น ไม่มีความนอนเนื่องด้วยปฏิฆานุสัย และ 
ไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย จากที่นั้น บุคคล ๒ จำพวก ไม่มีความนอนเนื่องด้วย 
ปฏิฆานุสัย และไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย ในที่ทั้งปวง. 

บุคคลใด ไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ไม่มีความ 
นอนเนื่องด้วยมานานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

บุคคล ๓ จำพวก ไม่มีความนอนเนื่องในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคล ๓ จำพวกเหล่านั้น 
ไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลเหล่านั้น ไม่มีความนอนเนื่องด้วย 
มานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม , บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ไม่มีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา 
ในอปริยาปันนธรรม บุคคลเหล่านั้น ไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย และไม่มีความ 
นอนเนื่องด้วยมานานุสัย จากที่นั้น พระอนาคามี ไม่มีความนอนเนื่องในเวทนา ๒ ในกามธาตุ 
ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ พระอนาคามีนั้น ไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย จากที่นั้น 
แต่พระอนาคามีนั้น ไม่มีความนอนเนื่องด้วยมานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลนั้นนั่นแหละ 
ไม่มีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา ในอปริยาปันนธรรม บุคคลนั้นไม่มีความนอนเนื่องด้วย 
กามราคานุสัยและไม , มีความนอนเนื่องด้วยมานานุสัย จากที่นั้นพระอรหันต์ ไม่มีความนอนเนื่อง 
ด้วยกามราคานุสัย และไม่มีความนอนเนื่องด้วยมานานุสัย ในที่ทั้งปวง. 

หรือว่า บุคคลใด ไม่มีความนอนเนื่องด้วยมานานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ไม่มี 
ความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย จากที่นั้น? 

ถูกแล้ว. 

บุคคลใด ไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ไม่มีความ 
นอนเนื่องด้วยทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

ปุถุชนไม , มีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ปุถุชนนั้นไม , มีความ 
นอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย จากที่นั้น แต่ปุถุชนนั้น ไม่มีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย 
จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลนั้นนั่นแหละ ไม , มีความนอนเนื่องในอปริยาป้นนธรรม บุคคลนั้น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 537 

ไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย และไม่มีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น 
บุคคล ๒ จำพวก ไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย และไม่มีความนอนเนื่องด้วย 
วิจิกิจฉานุสัย ในที่ทั้งปวง. 

หรือว่า บุคคลใด ไม่มีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ไม่มี 
ความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย จากที่นั้น? 

บุคคล ๒ จำพวก ไม , มีความนอนเนื่องในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคล ๒ จำพวก 
เหล่านั้น ไม่มีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลเหล่านั้น ไม , มีความ 
นอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ไม่มีความนอนเนื่อง 
ในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปันนธรรม บุคคลเหล่านั้น ไม่มีความ 
นอนเนื่องวิจิกิจฉานุสัย และไม , มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย จากที่นั้น บุคคล ๒ จำพวก 
ไม่มีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย และไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย ในที่ทั้งปวง. 

บุคคลใด ไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ไม่มีความ 
นอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

บุคคล ๓ จำพวก ไม่มีความนอนเนื่องในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคล ๓ จำพวกเหล่านั้น 
ไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลเหล่านั้น ไม่มีความนอนเนื่องด้วย 
ภวราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ไม , มีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา 
ในอปริยาปันนธรรม บุคคลเหล่านั้น ไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย และไม่มีความ 
นอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย จากที่นั้น พระอนาคามี ไม่มีความนอนเนื่องในรูปธาตุ 
ในอรูปธาตุ พระอนาคามีนั้น ไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลนั้น 
นั่นแหละ ไม่มีความนอนเนื่องในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในอปริยาปันนธรรม บุคคลนั้น 
ไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย ไม , มีความนอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย จากที่นั้น 
พระอรหันต์ ไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย และไม่มีความนอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย 
ในที่ทั้งปวง. 

หรือว่า บุคคลใด ไม่มีความนอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น 
ไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย จากที่นั้น. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 538 

บุคคล ๓ จำพวก ไม่มีความนอนเนื่องในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคล ๓ จำพวก 
เหล่านั้น ไม่มีความนอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลเหล่านั้น ไม่มีความ 
นอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ไม่มีความนอนเนื่อง 
ในทุกขเวทนา ในอปริยาปันนธรรม บุคคลเหล่านั้นไม่มีความนอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย และ 
ไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย จากที่นั้น พระอรหันต์ ไม่มีความนอนเนื่องด้วย 
ภวราคานุสัย และไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย ในที่ทั้งปวง 

บุคคลใด ไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ไม่มีความ 
นอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

บุคคล ๓ จำพวก ไม่มีความนอนเนื่องด้วยทุกขเวทนา ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
บุคคล ๓ จำพวกเหล่านั้น ไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลเหล่านั้น 
ไม่มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ไม่มีความ 
นอนเนื่องในอปริยาปันนธรรม บุคคลเหล่านั้น ไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย และ 
ไม่มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย จากที่นั้น พระอนาคามี ไม่มีความนอนเนื่องในเวทนา ๓ 
ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ พระอนาคามีนั้น ไม , มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย 
จากที่นั้น แต่พระอนาคามีนั้น ไม , มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลนั้น 
นั่นแหละ ไม่มีความนอนเนื่องในอปริยาปันนธรรม บุคคลนั้นไม่มีความนอนเนื่องด้วย 
กามราคานุสัย และไม , มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย จากที่นั้น พระอรหันต์ ไม่มีความ 
นอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย และไม่มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย ในที่ทั้งปวง 

หรือว่า บุคคลใด ไม่มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น 
ไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย จากที่นั้น? 

ถูกแล้ว. 

[๑๓๔๔] บุคคลใด ไม , มีความนอนเนื่องด้วยปฏิฆานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น 
ไม่มีความนอนเนื่องด้วยมานานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

บุคคล ๓ จำพวก ไม่มีความนอนเนื่องในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
บุคคล ๓ จำพวกเหล่านั้น ไม่มีความนอนเนื่องด้วยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลเหล่านั้น 
ไม่มีความนอนเนื่องด้วยมานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ไม , มีความ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 539 

นอนเนื่องในอปริยาปันนธรรม บุคคลเหล่านั้นไม , มีความนอนเนื่องด้วยปฏิฆานุสัย และไม , มี 
ความนอนเนื่องด้วยมานานุส์'ย จากที่นั้น พระอนาคามี ไม่มีความนอนเนื่องในเวทนา ๒ 
ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ พระอนาคามีนั้น ไม , มีความนอนเนื่องด้วยปฏิฆานุสัย 
จากที่นั้น แต่พระอนาคามีนั้น ไม , มีความนอนเนื่องด้วยมานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลนั้น 
นั่นแหละ ไม่มีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา ในอปริยาปันนธรรม บุคคลนั้นไม่มีความ 
นอนเนื่องด้วยปฏิฆานุสัย และไม่มีความนอนเนื่องด้วยมานานุสัย จากที่นั้น พระอรหันต์ ไม , มี 
ความนอนเนื่องด้วยปฏิฆานุสัย และไม่มีความนอนเนื่องด้วยมานานุสัย ในที่ทั้งปวง. 

หรือว่า บุคคลใด ไม่มีความนอนเนื่องด้วยมานานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น 
ไม่มีความนอนเนื่องด้วยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น? 

บุคคล ๓ จำพวก ไม่มีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา บุคคล ๓ จำพวกเหล่านั้น ไม , มี 
ความนอนเนื่องด้วยมานานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลเหล่านั้น ไม , มีความนอนเนื่องด้วยปฏิฆานุสัย 
จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละไม่มีความนอนเนื่องในอปริยาปันนธรรม บุคคลเหล่านั้น 
ไม่มีความนอนเนื่องด้วยมานานุสัย และไม่มีความนอนเนื่องด้วยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น 
พระอรหันต์ไม่มีความนอนเนื่องด้วยมานานุสัย และไม , มีความนอนเนื่องด้วยปฏิฆานุสัย ในที่ 
ทั้งปวง. 

บุคคลใด ไม่มีความนอนเนื่องด้วยปฏิฆานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ไม , มีความ 
นอนเนื่องด้วยทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

ปุถุชนไม , มีความนอนเนื่องในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ปุถุชนนั้น 
ไม่มีความนอนเนื่องด้วยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น แต่ปุถุชนนั้นไม่มีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย 
จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลนั้นนั่นแหละ ไม , มีความนอนเนื่องในอปริยาปันนธรรม บุคคลนั้นไม , มี 
ความนอนเนื่องด้วยปฏิฆานุสัย และไม่มีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น บุคคล 
๒ จำพวก ไม่มีความนอนเนื่องด้วยปฏิฆานุสัย และไม่มีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย 
ในที่ทั้งปวง. 

หรือว่า บุคคลใด ไม่มีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น 
ไม่มีความนอนเนื่องด้วยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 540 

บุคคล ๒ จำพวกไม่มีความนอนเนื่องด้วยทุกขเวทนา บุคคลเหล่านั้น ไม่มีความ 
นอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลเหล่านั้น ไม่มีความนอนเนื่องด้วยปฏิฆานุส์'ย 
จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ไม่มีความนอนเนื่องในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ 
ในอรูปธาตุ ในอปริยาป้นนธรรม บุคคลเหล่านั้น ไม่มีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย 
และไม , มีความนอนเนื่องด้วยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น บุคคล ๒ จำพวก ไม่มีความนอนเนื่องด้วย 
วิจิกิจฉานุสัย และไม่มีความนอนเนื่องด้วยปฏิฆานุสัย ในที่ทั้งปวง. 

บุคคลใด ไม่มีความนอนเนื่องด้วยปฏิฆานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ไม , มีความ 
นอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

บุคคล ๓ จำพวก ไม่มีความนอนเนื่องในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคล ๓ จำพวกเหล่านั้น 
ไม่มีความนอนเนื่องด้วยปฏิฆานุส์'ย จากที่นั้น แต่บุคคลเหล่านั้น ไม่มีความนอนเนื่องด้วย 
ภวราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ไม , มีความนอนเนื่องในเวทนา ๒ 
ในกามธาตุ ในอปริยาปันนธรรม บุคคลเหล่านั้น ไม่มีความนอนเนื่องด้วยปฏิฆานุสัย และ 
ไม่มีความนอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย จากที่นั้น พระอนาคามี ไม่มีความนอนเนื่องในรูปธาตุ 
ในอรูปธาตุ พระอนาคามีนั้น ไม่มีความนอนเนื่องด้วยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น แต่พระอนาคามีนั้น 
ไม่มีความนอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลนั้นนั่นแหละ ไม่มีความนอนเนื่อง 
ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในอปริยาปันนธรรม บุคคลนั้น ไม่มีความนอนเนื่องด้วยปฏิฆานุสัย 
และไม่มีความนอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย จากที่นั้น พระอรหันต์ไม่มีความนอนเนื่องด้วย 
ปฏิฆานุสัย และไม่มีความนอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย ในที่ทั้งปวง. 

หรือว่า บุคคลใด ไม่มีความนอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น 
ไม่มีความนอนเนื่องด้วยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น? 

บุคคล ๓ จำพวก ไม่มีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา บุคคล ๓ จำพวกเหล่านั้น ไม , มี 
ความนอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลเหล่านั้น ไม่มีความนอนเนื่องด้วยปฏิฆานุสัย 
จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ไม่มีความนอนเนื่องในเวทนา ๒ ในกามธาตุ 
ในอปริยาปันนธรรม บุคคลเหล่านั้น ไม่มีความนอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย ไม่มีความนอนเนื่อง 
ด้วยปฏิฆานุสัย จากที่นั้นพระอรหันต์ ไม่มีความนอนเนื่องด้วยภวราคานุสัยและไม่มีความ 
นอนเนื่องด้วยปฏิฆานุสัย ในที่ทั้งปวง. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 541 

บุคคลใด ไม่มีความนอนเนื่องด้วยปฏิฆานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ไม , มีความ 
นอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

บุคคล ๓ จำพวก ไม่มีความนอนเนื่องในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
บุคคลเหล่านั้น ไม่มีความนอนเนื่องด้วยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลเหล่านั้น ไม่มีความ 
นอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ไม่มีความนอนเนื่องใน 
อปริยาปันนธรรม บุคคลเหล่านั้น ไม่มีความนอนเนื่องด้วยปฏิฆานุสัย และไม่มีความนอนเนื่อง 
ด้วยอวิชชานุสัย จากที่นั้น พระอนาคามี ไม่มีความนอนเนื่องในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ใน 
รูปธาตุ ในอรูปธาตุ พระอนาคามีนั้น ไม , มีความนอนเนื่องด้วยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น แต่ 
พระอนาคามีนั้น ไม , มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลนั้นนั่นแหละ 
ไม่มีความนอนเนื่องในอปริยาปันนธรรม บุคคลนั้น ไม , มีความนอนเนื่องด้วยปฏิฆานุสัย และ 
ไม่มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย จากที่นั้น พระอรหันต์ไม่มีความนอนเนื่องด้วยปฏิฆานุส์'ย 
และไม , มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย ในที่ทั้งปวง. 

หรือว่า บุคคลใด ไม่มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ไม่มี 
ความนอนเนื่องด้วยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น? 

ถูกแล้ว. 

[๑๓๔๕] บุคคลใด ไม , มีความนอนเนื่องด้วยมานานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น 
ไม่มีความนอนเนื่องด้วยทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

ปุถุชนไม , มีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา ปุถุชนนั้น ไม , มีความนอนเนื่องด้วยมานานุสัย 
จากที่นั้น แต่บุคคลนั้น ไม่มีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลนั้น 
นั่นแหละ ไม่มีความนอนเนื่องในอปริยาปันนธรรม บุคคลนั้นไม่มีความนอนเนื่องด้วยมานานุสัย 
และไม , มีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น พระอรหันต์ ไม่มีความนอนเนื่องด้วย 
มานานุสัย และไม , มีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย ในที่ทั้งปวง. 

หรือว่า บุคคลใด ไม่มีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น 
ไม่มีความนอนเนื่องด้วยมานานุสัย จากที่นั้น? 

บุคคล ๓ จำพวก ไม่มีความนอนเนื่องในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
บุคคล ๓ จำพวกเหล่านั้น ไม่มีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลเหล่านั้น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 542 

ไม่มีความนอนเนื่องด้วยมานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ไม , มีความนอน 
เนื่องในทุกขเวทนา ในอปริยาปันนธรรม บุคคลเหล่านั้น ไม่มีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย 
และไม , มีความนอนเนื่องด้วยมานานุสัย จากที่นั้น พระอรหันต์ไม่มีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉา 
นุสัย และไม , มีความนอนเนื่องด้วยมานานุสัย ในที่ทั้งปวง. 

บุคคลใด ไม่มีความนอนเนื่องด้วยมานานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ไม่มีความ 
นอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลใด ไม่มีความนอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น 
ไม่มีความนอนเนื่องด้วยมานานุสัย จากที่นั้น? 

บุคคล ๔ จำพวก ไม่มีความนอนเนื่องในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคล ๔ จำพวก 
เหล่านั้น ไม่มีความนอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลเหล่านั้น ไม่มีความนอน 
เนื่องด้วยมานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลเหล่านั้น ไม่มีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา ใน 
อปริยาปันนธรรม บุคคลเหล่านั้น ไม่มีความนอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย และไม่มีความนอนเนื่อง 
ด้วยมานานุสัย จากที่นั้น พระอรหันต์ไม่มีความนอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย และไม , มีความนอน 
เนื่องด้วยมานานุสัย ในที่ทั้งปวง. 

บุคคลใด ไม่มีความนอนเนื่องด้วยมานานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ไม่มีความ 
นอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

บุคคล ๔ จำพวก ไม่มีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา บุคคล ๔ จำพวกเหล่านั้น ไม , มี 
ความนอนเนื่องด้วยมานานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลเหล่านั้น ไม่มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย 
จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ไม่มีความนอนเนื่องในอปริยาปันนธรรม บุคคล 
เหล่านั้น ไม่มีความนอนเนื่องด้วยมานานุสัย และไม่มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย จากที่นั้น 
พระอรหันต์ไม่มีความนอนเนื่องด้วยมานานุสัย และไม , มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย ในที่ 
ทั้งปวง. 

หรือว่า บุคคลใด ไม่มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ไม่มี 
ความนอนเนื่องด้วยมานานุสัย จากที่นั้น? 

ถูกแล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 543 

[๑๓๔๖] บุคคลใด ไม่มีความนอนเนื่องด้วยทิฏฐานุส์'ย จากที่ใด บุคคลนั้น 
ไม่มีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลใด ไม่มีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น 
ไม่มีความนอนเนื่องด้วยทิฏฐานุสัย จากที่นั้น? 

ถูกแล้ว ฯลฯ. 

[๑๓๔๗] บุคคลใด ไม , มีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น 
ไม่มีความนอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

บุคคล ๓ จำพวก ไม่มีความนอนเนื่องในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคล ๓ จำพวกเหล่านั้น 
ไม่มีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลเหล่านั้น ไม่มีความนอนเนื่องด้วย 
ภวราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ไม , มีความนอนเนื่องในเวทนา ๓ ใน 
กามธาตุ ในอปริยาปันนธรรม บุคคลเหล่านั้น ไม่มีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย และไม่มี 
ความนอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย จากที่นั้น พระอรหันต์ ไม่มีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย 
และไม , มีความนอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย ในที่ทั้งปวง. 

หรือว่า บุคคลใด ไม่มีความนอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น 
ไม่มีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น? 

ปุถุชน ไม่มีความนอนเนื่องในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ปุถุชนนั้น ไม่มีความนอนเนื่อง 
ด้วยภวราคานุสัย จากที่นั้น แต่ปุถุชนนั้น ไม , มีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ 
บุคคลนั้นนั่นแหละ ไม่มีความนอนเนื่องในอปริยาปันนธรรม บุคคลนั้น ไม , มีความนอนเนื่อง 
ด้วยภวราคานุสัยและไม่มีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น พระอรหันต์ ไม่มีความ 
นอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย และไม่มีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย ในที่ทั้งปวง. 

บุคคลใด ไม่มีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ไม , มีความ 
นอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

บุคคล ๓ จำพวก ไม่มีความนอนเนื่องในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
บุคคล ๓ จำพวกเหล่านั้น ไม่มีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลเหล่านั้น 
ไม่มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ไม่มีความนอน 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 544 

เนื่องในอปริยาปันนธรรม บุคคลเหล่านั้น ไม่มีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย และไม่มีความ 
นอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย จากที่นั้น พระอรหันต์ ไม่มีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัยและ 
ไม่มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย ในที่ทั้งปวง. 

หรือว่า บุคคลใด ไม่มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น 
ไม่มีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น? 

ถูกแล้ว. 

[๑๓๔๘] บุคคลใด ไม , มีความนอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น 
ไม่มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

บุคคล ๔ จำพวก ไม่มีความนอนเนื่องในเวทนา ๓ ในกามธาตุ บุคคล ๔ จำพวก 
เหล่านั้น ไม่มีความนอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลเหล่านั้น ไม่มีความนอน 
เนื่องด้วยอวิชชานุสัย จากที่นั้นก็หาไม , บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ไม่มีความนอนเนื่องใน 
อปริยาปันนธรรม บุคคลเหล่านั้น ไม่มีความนอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย และไม่มีความนอน 
เนื่องด้วยอวิชชานุสัย จากที่นั้น พระอรหันต์ ไม , มีความนอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย และไม่มี 
ความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย ในที่ทั้งปวง. 

หรือว่า บุคคลใด ไม่มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น 
ไม่มีความนอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย จากที่นั้น? 

ถูกแล้ว. 

[๑๓๔๙] บุคคลใด ไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย และด้วยปฏิฆานุสัย 
จากที่ใด บุคคลนั้นไม , มีความนอนเนื่องด้วยมานานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

บุคคล ๓ จำพวก ไม่มีความนอนเนื่องในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคล ๓ จำพวกเหล่านั้น 
ไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสั ย จากที่นั้น แต่บุคคลเหล่านั้น ไม , มีความ 
นอนเนื่องด้วยมานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ไม่มีความนอนเนื่องใน 
อปริยาปันนธรรม บุคคลเหล่านั้น ไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย และด้วยปฏิฆานุสั ย 
และไม , มีความนอนเนื่องด้วยมานานุสัย จากที่นั้น พระอนาคามี ไม่มีความนอนเนื่องในเวทนา ๒ 
ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ พระอนาคามีนั้น ไม , มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย 
และด้วยปฏิฆานุสั ย จากที่นั้น แต่พระอนาคามีนั้น ไม , มีความนอนเนื่องด้วยมานานุสัย จากที่นั้น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 545 

ก็หาไม่ บุคคลนั้นนั่นแหละ ไม , มีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา ในอปริยาปันนธรรม บุคคลนั้น 
ไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย และด้วยปฏิฆานุสัย และไม่มีความนอนเนื่องด้วยมานา 
นุสัย จากที่นั้น พระอรหันต์ ไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย และด้วยปฏิฆานุสัย 
และไม่มีความนอนเนื่องด้วยมานานุสัย ในที่ทั้งปวง. 

หรือว่า บุคคลใด ไม่มีความนอนเนื่องด้วยมานานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ไม่มี 
ความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น? 

บุคคล ๓ จำพวก ไม่มีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา บุคคล ๓ จำพวกเหล่านั้น 
ไม่มีความนอนเนื่องด้วยมานานุสัย และด้วยกามราคานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลเหล่านั้น ไม , มี 
ความนอนเนื่องด้วยปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ไม , มีความนอนเนื่อง 
ในอปริยาปันนธรรม บุคคลเหล่านั้นไม่มีความนอนเนื่องด้วยมานานุสัย และด้วยปฏิฆานุสัย 
จากที่นั้น พระอรหันต์ไม่มีความนอนเนื่องด้วยมานานุสัย และไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคา 
นุสัย และด้วยปฏิฆานุสัย ในที่ทั้งปวง. 

บุคคลใด ไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย และด้วยปฏิฆานุสัย จากที่ใด 
บุคคลนั้น ไม่มีความนอนเนื่องด้วยทิฏฐานุสัย ฯลฯ ด้วยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

ปุถุชนไม , มีความนอนเนื่องในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ปุถุชนนั้นไม , มีความนอนเนื่องด้วย 
กามราคานุสัย และด้วยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น แต่ปุถุชนนั้น ไม่มีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉา 
นุสัย จากที่นั้นก็หาไม , บุคคลนั้นนั่นแหละ ไม , มีความนอนเนื่องในอปริยาปันนธรรม บุคคลนั้น 
ไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย และด้วยปฏิฆานุสัย และไม่มีความนอนเนื่องด้วย 
วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น บุคคล ๒ จำพวก ไม , มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย และด้วย 
ปฏิฆานุสัย และไม่มีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย ในที่ทั้งปวง. 

หรือว่า บุคคลใด ไม่มีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น 
ไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย และด้วยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น? 

บุคคล ๒ จำพวก ไม , มีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา บุคคล ๒ จำพวกเหล่านั้น ไม่มี 
ความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย และด้วยกามราคานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลเหล่านั้น ไม , มี 
ความนอนเนื่องด้วยปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ไม , มีความนอนเนื่อง 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 546 

ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลเหล่านั้น ไม่มีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย และด้วย 
ปฏิฆานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลเหล่านั้น ไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย จากที่นั้น 
ก็หาไม่ บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ไม่มีความนอนเนื่องในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาป้นนธรรม 
บุคคลเหล่านั้น ไม่มีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย และไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย 
และด้วยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น บุคคล ๒ จำพวก ไม่มีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย และ 
ไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย และด้วยปฏิฆานุสัย ในที่ทั้งปวง. 

บุคคลใด ไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย และด้วยปฏิฆานุสัย จากที่ใด 
บุคคลนั้น ไม่มีความนอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

บุคคล ๓ จำพวก ไม่มีความนอนเนื่องในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคล ๓ จำพวกเหล่านั้น 
ไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย และด้วยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลเหล่านั้น ไม่มี 
ความนอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ไม่มีความนอนเนื่อง 
ในอปริยาปันนธรรม บุคคลเหล่านั้น ไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย และด้วยปฏิฆานุสัย 
และไม , มีความนอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย จากที่นั้น พระอนาคามี ไม่มีความนอนเนื่องในรูปธาตุ 
ในอรูปธาตุ พระอนาคามีนั้น ไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย และด้วยปฏิฆานุสัย แต่ 
พระอนาคามีนั้นไม่มีความนอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลนั้นนั่นแหละ ไม่มี 
ความนอนเนื่องในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในอปริยาปันนธรรม บุคคลนั้น ไม , มีความนอนเนื่อง 
ด้วยกามราคานุสัย และด้วยปฏิฆานุสัย และไม่มีความนอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย จากที่นั้น 
พระอรหันต์ ไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย และ ด้วยปฏิฆานุสัย และไม่มีความนอน 
เนื่องด้วยภวราคานุสัย ในที่ทั้งปวง. 

หรือว่า บุคคลใด ไม่มีความนอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น 
ไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย และด้วยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น? 

บุคคล ๓ จำพวก ไม่มีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา บุคคล ๓ จำพวกเหล่านั้น ไม , มี 
ความนอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย และด้วยกามราคานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลเหล่านั้น ไม่มี 
ความนอนเนื่องด้วยปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ไม , มีความนอนเนื่องใน 
เวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลเหล่านั้น ไม , มีความนอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย และด้วยปฏิฆานุสัย 
จากที่นั้น แต่บุคคลเหล่านั้น ไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคล 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 547 

เหล่านั้นนั่นแหละ ไม , มีความนอนเนื่องในอปริยาปันนธรรม บุคคลเหล่านั้น ไม , มีความนอนเนื่อง 
ด้วยภวราคานุสัย และไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย และด้วยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น 
พระอรหันต์ไม่มีความนอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย และไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย 
และด้วยปฏิฆานุสัย ในที่ทั้งปวง. 

บุคคลใด ไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย และด้วยปฏิฆานุสัย จากที่ใด 
บุคคลนั้น ไม่มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

บุคคล ๓ จำพวก ไม่มีความนอนเนื่องในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคล ๓ จำพวกเหล่านั้น 
ไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย และด้วยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลเหล่านั้น ไม่มี 
ความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ไม่มีความนอนเนื่อง 
ในอปริยาปันนธรรม บุคคลเหล่านั้นไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย และด้วยปฏิฆานุสัย 
และไม่มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย จากที่นั้น พระอนาคามี ไม , มีความนอนเนื่องด้วยในเวทนา ๓ 
ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ พระอนาคามีนั้นไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย 
และด้วยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น แต่พระอนาคามีนั้น ไม , มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย จาก 
ที่นั้นก็หาไม , บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ไม่มีความนอนเนื่องในอปริยาปันนธรรม บุคคลนั้น ไม , มี 
ความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย และด้วยปฏิฆานุสัย และไม่มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย 
จากที่นั้น พระอรหันต์ไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย และด้วยปฏิฆานุสัย และไม่มี 
ความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย ในที่ทั้งปวง. 

หรือว่า บุคคลใด ไม่มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ไม่มี 
ความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย และด้วยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น? 

ถูกแล้ว. 

[๑๓๕๐] บุคคลใด ไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และ 
มานานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ไม่มีความนอนเนื่องด้วยทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย 
จากที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลใด ไม่มีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น 
ไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 548 

บุคคล ๒ จำพวก ไม , มีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา บุคคล ๒ จำพวกเหล่านั้น ไม่มี 
ความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลเหล่านั้น 
ไม่มีความนอนเนื่องด้วยปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ไม่มีความ 
นอนเนื่องในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลเหล่านั้น ไม่มีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย และ 
ด้วยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลเหล่านั้น ไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย และด้วย 
มานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม , บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ไม่มีความนอนเนื่องในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
บุคคลเหล่านั้น ไม่มีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น 
แต่บุคคลเหล่านั้น ไม่มีความนอนเนื่องด้วยมานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ 
ไม่มีความนอนเนื่องด้วยอปริยาปันนธรรม บุคคลเหล่านั้น ไม่มีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย 
และไม , มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น พระอนาคามี 
ไม่มีความนอนเนื่องในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ พระอนาคามีนั้น ไม , มี 
ความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น แต่พระอนาคามีนั้น 
ไม่มีความนอนเนื่องด้วยมานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ไม , มีความ 
นอนเนื่องในทุกขเวทนา ในอปริยาปันนธรรม บุคคลนั้นไม่มีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย 
และไม , มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น พระอรหันต์ 
ไม่มีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย และไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
และมานานุสัย ในที่ทั้งปวง. 

บุคคลใด ไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย 
จากที่ใด บุคคลนั้น ไม่มีความนอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลใด ไม่มีความนอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น 
ไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย จากที่นั้น? 

บุคคล ๓ จำพวก ไม่มีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา บุคคล ๓ จำพวกเหล่านั้น ไม , มี 
ความนอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลเหล่านั้น 
ไม่มีความนอนเนื่องด้วยปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ไม่มีความ 
นอนเนื่องในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลเหล่านั้น ไม่มีความนอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 549 

และ ด้วย ปฏิฆานุสั ย จากที่นั้น แต่บุคคลเหล่านั้น ไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย และ 
ด้วยมานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ไม , มีความนอนเนื่องในอปริยา 
ปันนธรรม บุคคลเหล่านั้น ไม่มีความนอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย และไม่มีความนอนเนื่องด้วย 
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสั ย จากที่นั้น พระอนาคามี ไม่มีความนอนเนื่องใน 
เวทนา ๒ ในกามธาตุ พระอนาคามีนั้น ไม , มีความนอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย กามราคานุสัย 
และปฏิฆานุสั ย จากที่นั้น แต่พระอนาคามีนั้น ไม่มีความนอนเนื่องด้วยมานานุสัย จากที่นั้น 
ก็หาไม่ บุคคลนั้นนั่นแหละ ไม , มีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา ในอปริยาปันนธรรม บุคคล 
นั้นไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย และไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
และมานานุสัย จากที่นั้น พระอรหันต์ ไม่มีความนอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย และไม่มีความ 
นอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ในที่ทั้งปวง. 

บุคคลใด ไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย 
จากที่ใด บุคคลนั้น ไม่มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

พระอนาคามี ไม่มีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา พระอนาคามีนั้น ไม่มีความนอนเนื่อง 
ด้วยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น แต่พระอนาคามีนั้น ไม , มีความ 
นอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย จากที่นั้นก็หาไม , บุคคลนั้นนั่นแหละ ไม่มีความนอนเนื่องในอปริยา 
ปันนธรรม บุคคลนั้นไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย และ 
ไม่มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย จากที่นั้น พระอรหันต์ ไม่มีความนอนเนื่องด้วย 
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย และไม่มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย ในที่ 
ทั้งปวง. 

หรือว่า บุคคลใด ไม่มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น 
ไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น? 

ถูกแล้ว. 

[๑๓๕๑] บุคคลใด ไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
มานานุสัย และ ทิฏฐ านุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ไม่มีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย 
จากที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 550 

หรือว่า บุคคลใด ไม่มีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น 
ไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย ปฏิฆานุส์'ย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย จากที่นั้น. 

บุคคล ๒ จำพวก ไม , มีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา บุคคล ๒ จำพวกเหล่านั้น ไม่มี 
ความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย และ ทิฏฐ านุสัย จากที่นั้น แต่ 
บุคคลเหล่านั้น ไม่มีความนอนเนื่องด้วยปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ 
ไม่มีความนอนเนื่องในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลเหล่านั้น ไม่มีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉา 
นุสัย และ ทิฏฐ านุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลเหล่านั้น ไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย 
และด้วยมานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ไม่มีความนอนเนื่องในรูปธาตุ 
ในอรูปธาตุ บุคคลเหล่านั้นไม่มีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
และ ทิฏฐ านุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลเหล่านั้น ไม , มีความนอนเนื่องด้วยมานานุสัย จากที่นั้น 
ก็หาไม่ บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ไม่มีความนอนเนื่องในอปริยาปันนธรรม บุคคลเหล่านั้น 
ไม่มีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย และไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย ปฏิฆานุส์'ย 
มานานุสัย และ ทิฏฐ านุสัย จากที่นั้น พระอนาคามี ไม , มีความนอนเนื่องในเวทนา ๒ ใน 
กามธาตุ ในรูปธาตุ อรูปธาตุ พระอนาคามีนั้น ไม่มีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย กาม 
ราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และ ทิฏฐ านุสัย จากที่นั้น แต่พระอนาคามีนั้น ไม่มีความนอนเนื่อง 
ด้วยมานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลนั้นนั่นแหละ ไม่มีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา ใน 
อปริยาปันนธรรม บุคคลนั้นไม่มีความนอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย และไม่มีความนอนเนื่องด้วย 
กามราคานุลัย ปฏิฆานุสัย มานานุส์'ย และทิฏฐานุสัย จากที่นั้น พระอรหันต์ ไม่มีความ 
นอนเนื่องด้วยวิจิกิจฉานุสัย และไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย 
และ ทิฏฐ านุสัย ในที่ทั้งปวง ฯลฯ. 

[๑๓๕๒] บุคคลใด ไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานา 
นุลัย ทิฏฐานุสัย และ'วิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ไม่มีความนอนเนื่องด้วย 
ภวราคานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลใด ไม่มีความนอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น 
ไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย 
จากที่นั้น? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 551 

แก่ปุถุชนไม , มีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา ปุถุชนนั้นไม่มีความนอนเนื่องด้วยภวราคา 
นุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น แต่ปุถุชนนั้นไม่มีความนอนเนื่องด้วยปฏิฆานุสัย 
ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลนั้นนั่นแหละ ไม , มีความนอนเนื่องใน 
เวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลนั้น ไม่มีความนอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จาก 
ที่นั้น แต่บุคคลนั้น ไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย มานานุส์'ย ทิฏฐานุสัย และ 
วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลนั้นนั่นแหละ ไม่มีความนอนเนื่องในอปริยาปันนธรรม 
บุคคลนั้น ไม่มีความนอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย และไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุส์'ย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น บุคคล ๒ จำพวกเหล่านั้น ไม่มีความ 
นอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น 
แต่บุคคลเหล่านั้น ไม่มีความนอนเนื่องด้วยปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลเหล่านั้น 
นั่นแหละ ไม่มีความนอนเนื่องในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลเหล่านั้น ไม่มีความนอนเนื่อง 
ด้วยภวราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลเหล่านั้น 
ไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ 
ไม่มีความนอนเนื่องในอปริยาปันนธรรม บุคคลเหล่านั้น ไม่มีความนอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย 
และไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉา 
นุสัย จากที่นัน พระอนาคามี ไม่มีความนอนเนื่องในเวทนา ๒ ในกามธาตุ พระอนาคามีนัน 
ไม่มีความนอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉา 
นุสัย จากที่นั้น แต่พระอนาคามีนั้น ไม , มีความนอนเนื่องด้วยมานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ 
บุคคลนั้นนั่นแหละ ไม่มีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา ในอปริยาปันนธรรม บุคคลนั้น ไม่มี 
ความนอนเนื่องด้วยภวราคานุสัย ไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานา 
นุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น พระอรหันต์ ไม , มีความนอนเนื่องด้วยภวราคา 
นุสัย และไม , มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และ 
วิจิกิจฉานุสัย ในที่ทั้งปวง. 

บุคคลใด ไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐา 
นุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ไม , มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย จากที่นั้น 
หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 552 

พระอนาคามี ไม่มีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา พระอนาคามีนั้น ไม่มีความนอนเนื่อง 
ด้วยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุส์'ย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น แต่พระ 
อนาคามีนั้น ไม่มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลนั้นนั่นแหละ ไม , มี 
ความนอนเนื่องในอปริยาปันนธรรม บุคคลนั้นไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น และไม่มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย 
จากที่นั้น พระอรหันต์ไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย 
และ'วิจิกิจฉานุสัย และไม่มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย ในที่ทั้งปวง. 

หรือว่า บุคคลใด ไม่มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น 
ไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุส์'ย และวิจิกิจฉา 
นุสัย จากที่นั้น? 

ถูกแล้ว. 

[๑๓๕๓] บุคคลใด ไม , มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานา 
นุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ไม่มีความนอน 
เนื่องด้วยอวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

พระอนาคามี ไม่มีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา พระอนาคามีนั้น ไม่มีความนอนเนื่อง 
ด้วยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย จากที่นั้น 
แต่พระอนาคามีนั้น ไม่มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลนั้นนั่นแหละ 
ไม่มีความนอนเนื่องในอปริยาปันนธรรม บุคคลนั้น ไม , มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย และไม่มีความนอนเนื่อง 
ด้วยอวิชชานุสัย จากที่นั้น พระอรหันต์ไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย ภวราคานุสัย และไม่มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย 
ในที่ทั้งปวง. 

หรือว่า บุคคลใด ไม่มีความนอนเนื่องด้วยอวิชชานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น 
ไม่มีความนอนเนื่องด้วยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย 
และภวราคานุสัย จากที่นั้น? 

ถูกแล้ว. 


สานุสยวาร จบ. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 553 

ปชหนวาร 
อนุโลม 

[๑๓๕๔] บุคคลใด ละกามราคานุสัย บุคคลนั้น ย่อมละปฏิฆานุสัยหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลใด ละปฏิฆานุสัย บุคคลนั้น ย่อมละกามราคานุสัย? 

ถูกแล้ว. 

บุคคลใด ละกามราคานุสัย บุคคลนั้น ย่อมละมานานุสัยหรือ? 

ย่อมละกิเลสอันตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น. 

หรือว่า บุคคลใด ละมานานุสัย บุคคลนั้น ย่อมละกามราคานุสัย? 

หามิได้. 

บุคคลใด ละกามราคานุสัย บุคคลนั้น ย่อมละทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัยหรือ? 
หามิได้. 

หรือว่า บุคคลใด และ'วิจิกิจฉานุสัย บุคคลนั้น ย่อมละกามราคานุสัย? 

ย่อมละกิเลสอันตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น. 

บุคคลใด ละกามราคานุสัย บุคคลนั้น ย่อมละภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัย? 
ย่อมละกิเลสอันตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น. 

หรือว่า บุคคลใด ละอวิชชานุสัย บุคคลนั้น ย่อมละกามราคานุสัย? 

หามิได้. 

[๑๓๕๕] บุคคลใด ละปฏิฆานุสัย บุคคลนั้น ย่อมละมานานุสัยหรือ? 

ย่อมละกิเลสอันตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น. 

หรือว่า บุคคลใด ละมานานุสัย บุคคลนั้น ย่อมละปฏิฆานุสัย? 

หามิได้. 

บุคคลใด ละปฏิฆานุสัย บุคคลนั้น ย่อมละทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัยหรือ? 

หามิได้. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 554 

หรือว่า บุคคลใด ละวิจิกิจฉานุสัย บุคคลนั้น ย่อมละปฏิฆานุสัย? 

ย่อมละกิเลสอันตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น. 

บุคคลใด ละปฏิฆานุสัย บุคคลนั้น ย่อมละภวราคานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัยหรือ? 
ย่อมละกิเลสอันตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น. 

หรือว่า บุคคลใด ละอวิชชานุสัย บุคคลนั้น ย่อมละปฏิฆานุสัย? 

หามิได้. 

[๑๓๕๖] บุคคลใด ละมานานุสัย บุคคลนั้น ย่อมละทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย 
หรือ? 

หามิได้. 

หรือว่า บุคคลใด ละวิจิกิจฉานุสัย บุคคลนั้น ย่อมละมานานุสัย? 

ย่อมละกิเลสอันตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น. 

บุคคลใด ละมานานุสัย บุคคลนั้น ย่อมละภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัยหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลใด ละอวิชชานุสัย บุคคลนั้น ย่อมละกามราคานุสัย? 

ถูกแล้ว. 

[๑๓๕๗] บุคคลใด ละทิฏฐานุสัย บุคคลนั้น ย่อมละวิจิกิจฉานุสัยหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลใด ละวิจิกิจฉานุสัย บุคคลนั้น ย่อมละทิฏฐานุสัย? 

ถูกแล้ว. 

[๑๓๕๘] บุคคลใด ละวิจิกิจฉานุสัย บุคคลนั้น ละภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัย 
หรือ? 

ย่อมละกิเลสอันตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น. 

หรือว่า บุคคลใด ละอวิชชานุสัย บุคคลนั้น ย่อมละวิจิกิจฉานุสัย? 

หามิได้. 

[๑๓๕๙] บุคคลใด ละภวราคานุสัย บุคคลนั้น ย่อมละอวิชชานุสัยหรือ? 

ถูกแล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 555 

หรือว่า บุคคลใด ละอวิชชานุสัย บุคคลนั้น ย่อมละภวราคานุสัย? 

ถูกแล้ว. 

[๑๓๖๐] บุคคลใด ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย บุคคลนั้น ย่อมละมานานุสัย 
หรือ? 

ย่อมละกิเลสอันตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น. 

หรือว่า บุคคลใด ละมานานุสัย บุคคลนั้น ย่อมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย? 

หามิได้. 

บุคคลใด ละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย บุคคลนั้น ย่อมละทิฏฐานุสัย ฯลฯ 
วิจิกิจฉานุสัยหรือ? 

หามิได้. 

หรือว่า บุคคลใด ละวิจิกิจฉานุสัย บุคคลนั้น ย่อมละกามราคานุสัย และ 
ปฏิฆานุสัย? 

ย่อมละกิเลสอันตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น. 

บุคคลใด ละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย บุคคลนั้น ย่อมละภวราคานุสัย ฯลฯ 
อวิชชานุสัยหรือ? 

ย่อมละกิเลสอันตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น. 

หรือว่า บุคคลใด ละอวิชชานุสัย บุคคลนั้น ย่อมละกามราคานุสัย และ 
ปฏิฆานุสัย? 

หามิได้. 

[๑๓๖๑] บุคคลใด ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย บุคคลนั้น 
ย่อมละทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัยหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า บุคคลใด ละวิจิกิจฉานุสัย บุคคลนั้น ย่อมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
และมานานุสัย? 

ย่อมละกิเลสอันตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 556 

บุคคลใด ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุส์'ย และมานานุสัย บุคคลนั้น ย่อมละ 
ภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัยหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า บุคคลใด ละอวิชชานุสัย บุคคลนั้น ย่อมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุส์'ย 
และมานานุสัย? 

ย่อมละมานานุสัย. 

[๑๓๖๒] บุคคลใด ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย 
บุคคลนั้น ย่อมละวิจิกิจฉานุสัย? 

ไม่มี. 

หรือว่า บุคคลใด ละวิจิกิจฉานุสัย บุคคลนั้น ย่อมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
มานานุสัย ละทิฏฐานุส์'ย? 

ย่อมละทิฏฐานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ย่อมละกิเลสอันตั้งอยู่ 
ในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น ฯลฯ. 

[๑๓๖๓] บุคคลใด ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และ 
วิจิกิจฉานุสัย บุคคลนัน ย่อมละภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัยหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า บุคคลใด ละอวิชชานุสัย บุคคลนั้น ย่อมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย? 

ย่อมละมานานุสัย. 

[๑๓๖๔] บุคคลใด ย่อมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย 
วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย บุคคลนั้น ย่อมละอวิชชานุสัยหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า บุคคลใด ละอวิชชานุสัย บุคคลนั้น ย่อมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย? 

ย่อมละมานานุสัย และภวราคานุสัย. 

[๑๓๖๕] บุคคลละกามราคานุสัย จากที่ใด ย่อมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้นหรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 557 

หามิได้. 

หรือว่า บุคคลละปฏิฆานุสัย จากที่ใด ย่อมละกามราคานุสัย จากที่นั้น? 

หามิได้. 

บุคคลละกามราคานุสัย จากที่ใด ย่อมละมานานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลละมานานุสัย จากที่ใด ย่อมละกามราคานุสัย จากที่นั้น? 

บุคคลละมานานุสัย จากที่นั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่ย่อมละกามราคานุสัย 
จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลละมานานุสัย และละกามราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ใน 
กามธาตุ. 

บุคคลละกามราคานุสัย จากที่ใด ย่อมละทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น 
หรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลละวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด ย่อมละกามราคานุสัย จากที่นั้น? 

บุคคลละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่ย่อม 
ละกามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลย่อมละวิจิกิจฉานุสัย และละกามราคานุสัย จากที่นั้น 
คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ. 

บุคคลละกามราคานุสัย จากที่ใด ย่อมละภวราคานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

หามิได้. 

หรือว่า บุคคลละภวราคานุสัย จากที่ใด ย่อมละกามราคานุสัย จากที่นั้น? 

หามิได้. 

บุคคลละกามราคานุสัย จากที่ใด ย่อมละอวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลละอวิชชานุสัย จากที่ใด ย่อมละกามราคานุสัย จากที่นั้น? 

บุคคลละอวิชชานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่ย่อม 
ละกามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลย่อมละอวิชชานุสัย และย่อมละกามราคานุสัย จาก 
ที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 558 

[๑๓๖๖] บุคคลละปฏิฆานุสัย จากที่ใด ย่อมละมานานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

หามิได้. 

หรือว่า บุคคลละมานานุสัย จากที่ใด ย่อมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้น? 

หามิได้. 

บุคคลละปฏิฆานุสัย จากที่ใด ย่อมละทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น 
หรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลละวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด ย่อมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้น? 

บุคคลละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ใน 
อรูปธาตุ แต่ย่อมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลย่อมละวิจิกิจฉานุสัย และย่อมละ 
ปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา. 

บุคคลละปฏิฆานุสัย จากที่ใด ย่อมละภวราคานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

หามิได้. 

หรือว่า บุคคลละภวราคานุสัย จากที่ใด ย่อมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้น? 

หามิได้. 

บุคคลละปฏิฆานุสัย จากที่ใด ย่อมละอวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลละอวิชชานุสัย จากที่ใด ย่อมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้น? 

บุคคลละอวิชชานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
แต่ย่อมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม , บุคคลย่อมละอวิชชานุสัย และย่อมละปฏิฆานุสัย 
จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา. 

[๑๓๖๗] บุคคลละมานานุสัย จากที่ใด ย่อมละทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย 
จากที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลละวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด ย่อมละมานานุสัย จากที่นั้น? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 559 

บุคคลละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา แต่ย่อมละมานานุสัย จากที่นั้น 
ก็หาไม่ บุคคลย่อมละวิจิกิจฉานุสัย และย่อมละมานานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ใน 
กามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ. 

บุคคลละมานานุสัย จากที่ใด ย่อมละภวราคานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

บุคคลละมานานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่ย่อมละภวราคานุสัย 
จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลย่อมละมานานุสัย และย่อมละภวราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในรูปธาตุ 
ในอรูปธาตุ. 

หรือว่า บุคคลละภวราคานุสัย จากที่ใด ย่อมละอวิชชานุสัย จากที่นั้น? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลละอวิชชานุสัย จากที่ใด ย่อมละมานานุสัย จากที่นั้น? 

บุคคลละอวิชชานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา แต่ย่อมละมานานุสัย จากที่นั้นก็ 
หาไม่ บุคคลย่อมละอวิชชานุสัย และย่อมละมานานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ 
ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ. 

[๑๓๖๘] บุคคลละทิฏฐานุสัย จากที่ใด ย่อมละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นันหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลละวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด ย่อมละทิฏฐานุสัย จากที่นั้น? 

ถูกแล้ว ฯลฯ. 

[๑๓๖๙] บุคคลละวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด ย่อมละภวราคานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

บุคคลละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ แต่ย่อมละภวราคานุสัย 
จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลย่อมละวิจิกิจฉานุสัย และย่อมละภวราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในรูปธาตุ 
ในอรูปธาตุ. 

หรือว่า บุคคลละภวราคานุสัย จากที่ใด ย่อมละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น? 

ถูกแล้ว. 

บุคคลละวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด ย่อมละอวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลละอวิชชานุสัย จากที่ใด ย่อมละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 560 

ลูกแล้ว. 

[๑๓๗๐] บุคคลละภวราคานุสัย จากที่ใด ย่อมละอวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

ลูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลละอวิชชานุสัย จากที่ใด ย่อมละภวราคานุสัย จากที่นั้น? 

บุคคลละอวิชชานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ แต่ย่อมละภวราคานุสัย 
จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลย่อมละอวิชชานุสัย และย่อมละภวราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในรูปธาตุ 
ในอรูปธาตุ. 

[๑๓๗๑] บุคคลละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่ใด ย่อมละมานานุสัย 
จากที่นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า บุคคลละมานานุสัย จากที่ใด ย่อมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย 
จากที่นั้น? 

บุคคลละมานานุสัย จากที่นั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่ย่อมละกามราคานุสัย 
และปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลย่อมละมานานุสัย และกามราคานุสัย จากที่นั้น คือ 
คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่ย่อมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่. 

บุคคลละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่ใด ย่อมละทิฏฐานุสัย ฯลฯ 
วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า บุคคลละวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด ย่อมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย 
จากที่นั้น? 

บุคคลละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่ย่อมละกามราคานุสัย 
และปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลย่อมละวิจิกิจฉานุสัย และกามราคานุสัย จากที่นั้น คือ 
ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่ย่อมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลละวิจิกิจฉานุสัย และ 
ปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา แต่ย่อมละกามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่. 

บุคคลละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่ใด ย่อมละภวราคานุสัย จากที่นั้น 
หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 561 

ไม่มี. 

หรือว่า บุคคลละภวราคานุสัย จากที่ใด ย่อมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย 
จากที่นั้น? 

หามิได้. 

บุคคลละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่ใด ย่อมละอวิชชานุสัย จาก 
ที่นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า บุคคลละอวิชชานุสัย จากที่ใด ย่อมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย 
จากที่นั้น? 

บุคคลละอวิชชานุสัย จากที่นั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่ย่อมละกามราคานุสัย 
และปฏิฆานุส์'ย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลย่อมละอวิชชานุสัย และกามราคานุสัย จากที่นั้น คือ 
ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่ย่อมละกามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลย่อมละอวิชชานุสัย 
และปฏิฆานุส์'ย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา แต่ย่อมละกามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่. 

[๑๓๗๒] บุคคลละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่ใด ย่อมละ 
ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า บุคคลละวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด ย่อมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และ 
มานานุสัย จากที่นั้น? 

บุคคลละวิจิกิจฉานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่ 
ย่อมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลย่อมละวิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย 
และมานานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่ย่อมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้น 
ก็หาไม่ บุคคลย่อมละวิจิกิจฉานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา แต่ย่อมละ 
กามราคานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่. 

บุคคลละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุส้'ย จากที่ใด ย่อมละภวราคานุสัย 
จากที่นั้นหรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 562 


หรือว่า บุคคลละภวราคานุสัย จากที่ใด ย่อมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และ 
มานานุสัย จากที่นั้น? 

ย่อมละมานานุสัย. 

บุคคลละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่ใด ย่อมละอวิชชานุสัย 
จากที่นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า บุคคลละอวิชชานุสัย จากที่ใด ย่อมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และ 
มานานุสัย จากที่นั้น? 

บุคคลละอวิชชานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่ 
ย่อมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลละอวิชชานุสัย กามราคานุสัย 
และมานานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่ย่อมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ 
บุคคลละอวิชชานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา แต่ย่อมละกามราคานุสัย 
ละมานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่. 

[๑๓๗๓] บุคคลละกามราคานุสัย ปฏิฆานุส์'ย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย จาก 
ที่ใด ย่อมละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า บุคคลละวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด ย่อมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
มานานุสัย และทิฏฐานุสัย จากที่นั้น? 

บุคคลละวิจิกิจฉานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย จากที่นั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
แต่ย่อมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลละวิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย 
และทิฏฐานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่ย่อมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม , 
บุคคลละวิจิกิจฉานุสัย ปฏิฆานุสัย และทิฏฐานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา แต่ย่อมละ 
กามราคานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่. 

[๑๓๗๔] บุคคลละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และ 
วิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด ย่อมละภวราคานุสัย จากที่นั้นหรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 563 


หรือว่า บุคคลละภวราคานุสัย จากที่ใด ย่อมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น? 

บุคคลย่อมละมานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย. 

บุคคลละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย 
จากที่ใด ย่อมละอวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า บุคคลละอวิชชานุสัย จากที่ใด ย่อมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุส์'ย 
มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น? 

บุคคลละอวิชชานุสัย มานานุส์'ย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น คือ ใน 
รูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่ย่อมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลละ 
อวิชชานุสัย กามราคานุสัย มานานุส์'ย ทิฏฐานุส์'ย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น คือ ใน 
เวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่ย่อมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม , บุคคลละอวิชชานุสัย ปฏิฆา 
นุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา แต่ย่อมละกามราคานุสัย 
และมานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่. 

[๑๓๗๕] บุคคลละกามราคานุสัย ปฏิฆานุส์'ย มานานุสัย ทิฏฐานุส์'ย วิจิกิจฉา 
นุสัย และภวราคานุสัย จากที่ใด ย่อมละอวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า บุคคลละอวิชชานุสัย จากที่ใด ย่อมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย จากที่นั้น? 

บุคคลละอวิชชานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย จากที่นั้น 
คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่ย่อมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคล 
ย่อมละอวิชชานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น คือ 
ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่ย่อมละปฏิฆานุสัย และภวราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคล 
ย่อมละปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และ'วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา แต่ย่อมละ 
กามราคานุสัย มานานุสัย และภวราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 564 

[๑๓๗๖] บุคคลใด ละกามราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมละปฏิฆานุสัย 
จากที่นั้นหรือ? 

หามิได้. 

หรือว่า บุคคลใด ละปฏิฆานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้นย่อมละกามราคานุสัย จาก 
ที่นั้น? 

หามิได้. 

บุคคลใด ละกามราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมละมานานุสัย จากที่นั้น 
หรือ? 

ย่อมละกิเลสอันตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น. 

หรือว่า บุคคลใด ละมานานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมละกามราคานุสัย 
จากที่นั้น? 

หามิได้. 

บุคคลใด ละกามราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมละทิฏฐานุสัย ฯลฯ 
วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

หามิได้. 

หรือว่า บุคคลใด ละวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมละกามราคานุสัย 
จากที่นั้น? 

บุคคลที่ ๘ ละวิจิกิจฉานุสัย ในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลที่ ๘ นั้น 
ละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลนั้น ละกามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลนั้นนั่นแหล 
ละวิจิกิจฉานุสัย ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลนั้น ละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น และละ 
กามราคานุสัย อันตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับวิจิกิจฉานุสัยนั้น 

บุคคลใด ละกามราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมละภวราคานุสัย จาก 
ที่นั้นหรือ? 

หามิได้. 

หรือว่า บุคคลใด ละภวราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมละกามราคานุสัย 
จากที่นั้น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 565 

หามิได้. 

บุคคลใด ละกามราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้นย่อมละอวิชชานุสัย จากที่นั้น 
หรือ? 

ย่อมละกิเลสอันตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น. 

หรือว่า บุคคลใด ละอวิชชานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมละกามราคานุสัย 
จากที่นั้น? 

หามิได้. 

[๑๓๗๗] บุคคลใด ละปฏิฆานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมละมานานุสัย 
จากที่นั้นหรือ? 

หามิได้. 

หรือว่า บุคคลใด ละมานานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมละปฏิฆานุสัย จาก 
ที่นั้น? 

หามิได้. 

บุคคลใด ละปฏิฆานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมละทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉา 
นุสัย จากที่นั้นหรือ? 

หามิได้. 

หรือว่า บุคคลใด ละวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมละปฏิฆานุสัย 
จากที่นั้น? 

บุคคลที่ ๘ ละวิจิกิจฉานุสัย ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคล 
ที่ ๘ นั้น ละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลที่ ๘ นั้น ละปฏิฆานุสัยจากที่นั้นก็หาไม , 
บุคคลนั้นนั่นแหละ ละวิจิกิจฉานุสัย ในทุกขเวทนา บุคคลนั้น ละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น 
ละปฏิฆานุสัย อันตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับวิจิกิจฉานุสัยนั้น. 

บุคคลใด ละปฏิฆานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมละภวราคานุสัย จากที่นั้น 
หรือ? 

หามิได้. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 566 

หรือว่า บุคคลใด ละภวราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมละปฏิฆานุสัย 
จากที่นั้น? 

หามิได้. 

บุคคลใด ละปฏิฆานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ละอวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

ย่อมละกิเลสอันอยู่ในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น? 

หรือว่า บุคคลใด ละอวิชชานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมละปฏิฆานุสัย 
จากที่นั้น. 

หามิได้. 

[๑๓๗๘] บุคคลใด ละมานานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมละทิฏฐานุสัย ฯลฯ 
วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

หามิได้. 

หรือว่า บุคคลใด ละวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมละมานานุสัย จาก 
ที่นั้น? 

บุคคลที่ ๘ ละวิจิกิจฉานุสัย ในทุกขเวทนา บุคคลที่ ๘ นั้น ละวิจิกิจฉานุสัย จาก 
ที่นั้น แด , บุคคลที่ ๘ นั้น ละมานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลนั้นนั่นแหละ ละวิจิกิจฉา 
นุสัย ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลนั้นละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น 


ละมานานุสัย อันตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น. 

บุคคลใด ละมานานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมละภวราคานุสัย จากที่นั้น 


หรือ? 

พระอริยบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค ละมานานุสัย ในเวทนา ๒ ใน 
กามธาตุ พระอริยบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น ละมานานุสัย จากที่นั้น แต่ 
พระอริยบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น ละภวราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคล 
นั้นนั่นแหละ ละมานานุสัยในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลนั้น ละมานานุสัย และละภวราคานุสัย 
จากที่นั้น. 

หรือว่า บุคคลใด ละภวราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้นละมานานุสัย จากที่นั้น? 

ถูกแล้ว. 

บคคลใด ละมานานสัย จากที่ใด บคคลนั้น ย่อมละอวิชชานสัย จากที่นั้นหรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 567 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลใด ละอวิชชานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ละมานานุสัย จาก 
ที่นั้น? 

พระอริยบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค ละอวิชชานุสัย ในทุกขเวทนา 
พระอริยบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น ละอวิชชานุสัย จากที่นั้น แต่พระอริย 
บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น ละมานานุสัยจากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลนั้นนั่น 
แหละ ละอวิชชานุสัย ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลนั้น ละ 
อวิชชานุสัย และมานานุสัยจากที่นั้น. 

[๑๓๗๙] บุคคลใด ละทิฏฐานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมละวิจิกิจฉานุสัย 
จากที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลใด ละวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้นย่อมละทิฏฐานุสัย จาก 
ที่นั้น? 

ถูกแล้ว ฯลฯ. 

[๑๓๘๐] บุคคลใด ละวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมละภวราคานุสัย 
จากที่นั้นหรือ? 

บุคคลที่ ๘ ละวิจิกิจฉานุสัย ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ บุคคลที่ ๘ นั้น ละวิจิกิจฉา 
นุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลที่ ๘ นั้น ละภวราคานุสัยจากที่นั้นก็หาไม , บุคคลนั้นนั่นแหละ ละ 
วิจิกิจฉานุสัย ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลนั้น ละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น และละภวราคานุสัย 
อันตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น จากที่นั้น. 

หรือว่า บุคคลใด ละภวราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ละวิจิกิจฉานุสัย จาก 
ที่นั้น? 

หามิได้. 

[๑๓๘๑] บุคคลใด ละภวราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมละอวิชชานุสัย 
จากที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 568 

หรือว่า บุคคลใด ละอวิชชานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมละภวราคานุสัย 
จากที่นั้น? 

พระอริยบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค ละอวิชชานุสัย ในเวทนา ๓ ใน 
กามธาตุ พระอริยบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น ย่อมละอวิชชานุสัย จากที่นั้น 
แต่พระอริยบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น ย่อมละภวราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ 
บุคคลนั้นนั่นแหละ ย่อมละอวิชชานุสัย ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลนั้น ย่อมละอวิชชา 
นุสัย และย่อมละภวราคานุสัย จากที่นั้น. 

[๑๓๘๒] บุคคลใด ละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น 
ย่อมละมานานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า บุคคลใด ละมานานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมละกามราคานุสัย 
และปฏิฆานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

หามิได้. 

บุคคลใด ละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมละทิฏฐา 
นุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

' ไม่มี. 

หรือว่า บุคคลใด ละวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมละกามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย จากที่นั้น? 

บุคคลที่ ๘ ละวิจิกิจฉานุสัย ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลที่ ๘ นั้น ย่อมละวิจิกิจฉา 
นุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลที่ ๘ นั้น ย่อมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม , 

บุคคลนั้นนั่นแหละ ละวิจิกิจฉานุสัยในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลนั้นย่อมละวิจิกิจฉานุสัย 
จากที่นั้น ย่อมละกามราคานุสัย อันตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น แต่บุคคลนั้น ย่อมละ 
ปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ละวิจิกิจฉานุสัยในทุกขเวทนา บุคคลนั้น 
ย่อมละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น ย่อมละปฏิฆานุสัย อันตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น 
แต่บุคคลนั้น ย่อมละกามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 569 

บุคคลใด ละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมละ 
ภวราคานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า บุคคลใด ละภวราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมละกามราคานุสัย 
และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น? 

หามิได้. 

บุคคลใด ละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมละ 
อวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า บุคคลใด ละอวิชชานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมละกามราคานุสัย 
และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น? 

หามิได้. 

[๑๓๘๓] บุคคลใด ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่ใด 
บุคคลนั้น ย่อมละทิฏฐานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมละทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย 
จากที่นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า บุคคลใด ละวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมละกามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น? 

บุคคลที่ ๘ ละวิจิกิจฉานุสัย ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลที่ ๘ นั้น ย่อมละวิจิกิจฉานุสัย 
จากที่นั้น ย่อมละมานานุสัย อันตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น แต่บุคคลที่ ๘ นั้น ย่อมละ 
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลนั้นนั่นแหละ ละวิจิกิจฉานุสัย ในเวทนา 
ในกามธาตุ บุคคลนั้น ย่อมละวิจิกิจฉานุสัย และละกามราคานุสัย จากที่นั้น ย่อมละมานานุสัย 
อันตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น แต่บุคคลนั้น ย่อมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม , บุคคล 
นั้นนั่นแหละ ละวิจิกิจฉานุสัย ในทุกขเวทนา บุคคลนั้น ย่อมละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น 
ย่อมละปฏิฆานุสัย อันตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น แต่บุคคลนั้น ย่อมละกามราคานุสัย 
และมานานุสัย จากที่นั้น ย่อมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 570 

บุคคลใด ละกามราคานุสัย ปฏิหานุสัย มานานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมละ 
ภวราคานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า บุคคลใด ละภวราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมละกามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น? 

ย่อมละมานานุสัย. 

บุคคลใด ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุส์'ย และมานานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อม 
ละอวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า บุคคลใด ละอวิชชานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมละกามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น? 

พระอริยบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค ละอวิชชานุสัย ในทุกขเวทนา 
พระอริยบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น ย่อมละอวิชชานุสัย จากที่นั้น แต่พระอริย 
บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น ย่อมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย 
จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลนั้นนั่นแหละ ละอวิชชานุสัย ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ 
ในอรูปธาตุ บุคคลนั้น ย่อมละอวิชชานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลนั้น ย่อมละ 
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่. 

[๑๓๘๔] บุคคลใด ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย 
จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมละวิจิกิจฉาบุสัย จากที่นั้นหรือ? 

ไม่มี. ร 

หรือว่า บุคคลใด ละวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมละกามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย จากที่นั้น? 

บุคคลที่ ๘ ละวิจิกิจฉานุสัย ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลที่ ๘ นั้น ย่อมละ 
วิจิกิจฉานุสัย และทิฏฐานุสัย จากที่นั้น ย่อมละมานานุสัย อันตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น 
บุคคลที่ ๘ นั้น ย่อมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลนั้นนั่นแหละ 
ละวิจิกิจฉานุสัย ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลนั้น ย่อมละวิจิกิจฉานุสัย และทิฏฐานุสัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 571 

จากที่นั้น ย่อมละกามราคานุสัย และมานานุสัย อันตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น แต่บุคคล 
นั้น ย่อมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลนั้นนั่นแหละ ละวิจิกิจฉานุสัย ในทุกขเวทนา 
บุคคลนั้น ย่อมละวิจิกิจฉานุสัย และทิฏฐานุสัย จากที่นั้น ย่อมละปฏิฆานุสัย อันตั้งอยู่ในที่ 
เดียวกันกับอนุสัยนั้น แต่บุคคลนั้น ย่อมละกามราคานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ ฯลฯ. 

[๑๓๘๕] บุคคลใด ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และ 
วิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมละภวราคานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

ไม่มี. 1 

หรือว่า บุคคลใด ละภวราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมละกามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น? 

ย่อมละมานานุสัย. 

บุคคลใด ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย 
จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมละอวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

ไม่มี. * 

หรือว่า บุคคลใด ละอวิชชานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมละกามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น? 

พระอริยบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค ละอวิชชานุสัย ในทุกขเวทนา 
พระอริยบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น ย่อมละอวิชชานุสัย จากที่นั้น แต่ 
พระอริยบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น ย่อมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นก็หาไม , บุคคลนั้นนั่นแหละ ละอวิชชานุสัย 
ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลนั้น ย่อมละอวิชชานุสัย และ 
มานานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลนั้น ย่อมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และ 
วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่. 

[๑๓๘๖] บุคคลใด ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย 
วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมละอวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า บุคคลใด ละอวิชชานุสัยจากที่ , ใด บุคคลนั้น ย่อมละกามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย จากที่นั้น? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 572 

พระอริยบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค ละอวิชชานุสัย ในทุกขเวทนา 
พระอริยบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น ย่อมละอวิชชานุสัย จากที่นั้น แต่ 
พระอริยบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น ย่อมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลนั้นนั่นแหละ 
ละอวิชชานุสัย ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลนั้น ย่อมละอวิชชานุสัย และมานานุสัย 
จากที่นั้น แต่บุคคลนั้น ย่อมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และ 
ภวราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลนั้นนั่นแหละ ละอวิชชานุสัย ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
บุคคลนั้น ละอวิชชานุสัย มานานุสัย และภวราคานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลนั้น ย่อมละ 
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่. 

อนุโลม จบ. 

[๑๓๘๗] บุคคลใด ไม , ละกามราคานุสัย บุคคลนั้น ย่อมไม , ละปฏิฆานุสัยหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลใด ไม , ละปฏิฆานุสัย บุคคลนั้น ย่อมไม , ละกามราคานุสัย? 

ถูกแล้ว. 

บุคคลใด ไม , ละกามราคานุสัย บุคคลนั้น ย่อมไม , ละมานานุสัยหรือ? 

พระอริยบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค ไม , ละกามราคานุสัย แต่พระอริย 
บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น ย่อมไม , ละมานานุสัยก็หาไม่ บุคคลทั้งหลายที่ 
เหลือ เว้นบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยมรรค ๒ จำพวก ไม , ละกามราคานุสัย และไม , ละ 
มานานุสัย. 

หรือว่า บุคคลใด ไม , ละมานานุสัย บุคคลนั้น ย่อมไม , ละกามราคานุสัย? 

บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรค ไม , ละมานานุสัย แต่บุคคลผู้มีความพร้อม 
เพรียงด้วยอนาคามิมรรคนั้น ย่อมไม , ละกามราคานุสัยก็หาไม , บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เว้นบุคคลผู้มี 
ความพร้อมเพรียงด้วยมรรค ๒ จำพวก ไม , ละมานานุสัย และไม , ละกามราคานุสัย. 

บุคคลใด ไม , ละกามราคานุสัย บุคคลนั้น ย่อมไม , ละทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉา 
นุสัยหรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 573 

บุคคลที่ ๘ ไม , ละกามราคานุสัย แต่บุคคลที่ ๘ นั้น ย่อมไม , ละวิจิกิจฉานุสัยก็หาไม่ 
บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เว้นบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรค และบุคคลที่ ๘ 
ไม , ละกามราคานุสัย และไม , ละวิจิกิจฉานุสัย. 

หรือว่า บุคคลใด ไม , ละวิจิกิจฉานุสัย บุคคลนั้น ย่อมไม , ละกามราคานุสัย? 

บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรค ไม , ละวิจิกิจฉานุสัย แต่บุคคลผู้มีความ 
พร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรคนั้น ย่อมไม , ละกามราคานุสัยก็หาไม่ บุคคลทั้งหลายที่เหลือ 
เว้นบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรค และบุคคลที่ ๘ ไม , ละวิจิกิจฉานุสัย และ 
ไม , ละกามราคานุสัย. 

บุคคลใด ไม , ละกามราคานุสัย บุคคลนั้น ย่อมไม , ละภวราคานุสัย ฯลฯ 
อวิชชานุสัย หรือ? 

บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค ไม , ละกามราคานุสัย แต่บุคคลผู้มีความ 
พร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น ย่อมไม , ละอวิชชานุสัยก็หาไม่ บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เว้นบุคคล 
ผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยมรรค ๒ จำพวก ไม , ละกามราคานุสัย และไม , ละอวิชชานุสัย. 

หรือว่า บุคคลใด ไม , ละอวิชชานุสัย บุคคลนั้น ไม , ละกามราคานุสัย? 

บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรค ไม , ละอวิชชานุสัย แต่บุคคลผู้มีความ 
พร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรคนั้น ย่อมไม , ละกามราคานุสัยก็หาไม่ บุคคลทั้งหลายที่เหลือ 
เว้นบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยมรรค ๒ จำพวก ไม , ละอวิชชานุสัย และไม , ละกามราคานุสัย. 

[๑๓๘๘] บุคคลใด ไม , ละปฏิฆานุสัย บุคคลนั้น ย่อมไม , ละมานานุสัยหรือ? 

บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค ไม , ละปฏิฆานุสัย แต่บุคคลผู้มีความ 
พร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น ย่อมไม , ละมานานุสัยก็หาไม่ บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เว้นบุคคล 
ผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยมรรค ๒ จำพวก ไม , ละปฏิฆานุสัย และไม , ละมานานุสัย. 

หรือว่า บุคคลใด ไม , ละมานานุสัย บุคคลนั้น ย่อมไม , ละปฏิฆานุสัย? 

บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรค ไม , ละมานานุสัย แต่บุคคลผู้มีความ 
พร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรคนั้น ย่อมไม , ละปฏิฆานุสัยก็หาไม่ บุคคลทั้งหลายที่เหลือ 
เว้นบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยมรรค ๒ จำพวก ไม , ละมานานุสัย และไม , ละปฏิฆานุสัย. 

บุคคลใด ไม , ละปฏิฆานุสัย บุคคลนั้น ไม , ละทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย 
หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 574 

บุคคลที่ ๘ ไม , ละปฏิฆานุส์'ย แต่บุคคลที่ ๘ นั้น ย่อมไม , ละวิจิกิจฉานุสัยก็หาไม่ 
บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เว้นบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรค และบุคคลที่ ๘ 
ไม , ละปฏิฆานุส์'ย และไม , ละ'วิจิกิจฉานุสัย. 

หรือว่า บุคคลใด ไม , ละวิจิกิจฉานุสัย บุคคลนั้น ย่อมไม , ละปฏิฆานุสัย? 

บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรค ไม , ละวิจิกิจฉานุสัย แต่บุคคลผู้มีความ 
พร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรคนั้น ย่อมไม , ละปฏิฆานุสัยก็หาไม่ บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เว้นบุคคล 
ผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรค และบุคคลที่ ๘ ไม , ละวิจิกิจฉานุสัย และไม , ละ 
ปฏิฆานุสัย? 

บุคคลใด ไม , ละปฏิฆานุส์'ย บุคคลนั้น ไม , ละภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัย 
หรือ? 

บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค ไม , ละปฏิฆานุสัย แต่บุคคลผู้มีความ 
พร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น ย่อมไม , ละอวิชชานุสัยก็หาไม่ บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เว้นบุคคล 
ผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยมรรค ๒ จำพวก ไม , ละปฏิฆานุสัย และไม , ละอวิชชานุสัย. 

หรือว่า บุคคลใด ไม , ละอวิชชานุสัย บุคคลนั้น ไม , ละปฏิฆานุสัย? 

บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรค ไม , ละอวิชชานุสัย บุคคลผู้มีความ 
พร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรคนั้น ย่อมไม , ละปฏิฆานุสัยก็หาไม่ บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เว้นบุคคล 
ผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยมรรค ๒ จำพวก ไม , ละอวิชชานุสัย และไม , ละปฏิฆานุสัย. 

[๑๓๘๙] บุคคลใด ไม , ละมานานุสัย บุคคลนั้น ไม , ละทิฏฐานุสัย ฯลฯ 
วิจิกิจฉานุสัยหรือ? 

บุคคลที่ ๘ ไม , ละมานานุสัย แต่บุคคลที่ ๘ นั้น ย่อมไม , ละวิจิกิจฉานุสัยก็หาไม่ 
บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เว้นบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค และบุคคลที่ ๘ ไม , ละ 
มานานุสัย และไม , ละวิจิกิจฉานุสัย. 

หรือว่า บุคคลใด ไม , ละวิจิกิจฉานุสัย บุคคลนั้น ย่อมไม , ละมานานุสัย? 

บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค ไม , ละวิจิกิจฉานุสัย แต่บุคคลผู้มีความ 
พร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น ย่อมไม , ละมานานุสัยก็หาไม่ บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เว้นบุคคลผู้มี 
ความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค และบุคคลที่ ๘ ไม , ละวิจิกิจฉานุสัย และไม , ละมานานุสัย. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 575 

บุคคลใด ไม , ละมานานุสัย บุคคลนั้น ย่อมไม , ละภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัย 
หรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลใด ไม , ละอวิชชานุสัย บุคคลนั้น ย่อมไม , ละมานานุสัย? 

ถูกแล้ว. 

[๑๓๙๐] บุคคลใด ไม , ละทิฏฐานุสัย บุคคลนั้น ย่อมไม , ละวิจิกิจฉานุสัยหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลใด ไม , ละวิจิกิจฉานุสัย บุคคลนั้น ย่อมไม , ละทิฏฐานุสัย? 

ถูกแล้ว ฯลฯ. 

[๑๓๙๑] บุคคลใด ไม , ละวิจิกิจฉานุสัย บุคคลนั้น ย่อมไม , ละภวราคานุสัย ฯลฯ 
อวิชชานุสัยหรือ? 

บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค ไม , ละวิจิกิจฉานุสัย แต่บุคคลผู้มีความ 
พร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น ย่อมไม , ละอวิชชานุสัยก็หาไม่ บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เว้นบุคคล 
ผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค และบุคคลที่ ๘ ไม่ละวิจิกิจฉานุสัย และไม , ละอวิชชานุสัย. 

หรือว่า บุคคลใด ไม , ละอวิชชานุสัย บุคคลนั้น ย่อมไม , ละวิจิกิจฉานุสัย? 

บุคคลที่ ๘ ไม , ละอวิชชานุสัย แต่บุคคลที่ ๘ นั้น ย่อมไม , ละวิจิกิจฉานุสัยก็หาไม่ 
บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เว้นบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค และบุคคลที่ ๘ ไม , ละ 
อวิชชานุสัย และไม , ละวิจิกิจฉานุสัย. 

[๑๓๙๒] บุคคลใด ไม , ละภวราคานุสัย บุคคลนั้น ย่อมไม , ละอวิชชานุสัยหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลใด ไม , ละอวิชชานุสัย บุคคลนั้น ย่อมไม , ละภวราคานุสัย? 

ถูกแล้ว. 

[๑๓๙๓] บุคคลใด ไม , ละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย บุคคลนั้น ย่อมไม่ 
ละมานานุสัยหรือ? 

บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค ไม , ละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย 
แต่บคคลผ้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น ย่อมไม , ละมานานสัยก็หาไม่ บคคลทั้งหลาย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 576 

ที่เหลือ เว้นบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยมรรค ๒ จำพวก ไม , ละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย 
และไม , ละมานานุสัย. 

หรือว่า บุคคลใด ไม , ละมานานุสัย บุคคลนั้น ย่อมไม , ละกามราคานุสัย และ 
ปฏิฆานุสัย? 

บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรค ไม , ละมานานุสัย แต่บุคคลผู้มีความ 
พร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรคนั้น ย่อมไม , ละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัยก็หาไม่ บุคคลทั้ง 
หลาย 

ที่เหลือ เว้นบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยมรรค ๒ จำพวก ไม , ละมานานุสัย และไม , ละ 
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย. 

บุคคลใด ไม , ละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย บุคคลนั้น ย่อมไม , ละทิฏฐานุสัย 
ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัยหรือ? 

บุคคลที่ ๘ ไม , ละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย แต่บุคคลที่ ๘ นั้น ย่อมไม , ละ 
วิจิกิจฉานุสัยก็หาไม่ บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เว้นบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรค 
และบุคคลที่ ๘ ไม , ละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย และไม , ละ'วิจิกิจฉานุสัย. 

หรือว่า บุคคลใด ไม , ละวิจิกิจฉานุสัย บุคคลนั้น ย่อมไม , ละกามราคานุสัย 
และปฏิฆานุสัย? 

บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรค ไม , ละวิจิกิจฉานุสัย แต่บุคคลผู้มีความ 
พร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรคนั้น ย่อมไม , ละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัยก็หาไม่ บุคคลทั้ง 
หลาย 

ที่เหลือ เว้นบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรค และบุคคลที่ ๘ ไม , ละวิจิกิจฉานุสัย 
ไม , ละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย. 

บุคคลใด ไม , ละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย บุคคลนั้น ย่อมไม , ละภวราคานุสัย 
ฯลฯ อวิชชานุสัยหรือ? 

บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค ไม , ละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย 
แต่บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น ย่อมไม , ละอวิชชานุสัยก็หาไม่ บุคคลทั้งหลาย 
ที่เหลือ เว้นบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยมรรค ๒ จำพวก ไม , ละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย 
และไม , ละอวิชชานุสัย. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 577 

หรือว่า บุคคลใด ไม , ละอวิชชานุสัย บุคคลนั้น ย่อมไม , ละกามราคานุสัย และ 
ปฏิฆานุสัย? 

บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรค ไม , ละอวิชชานุสัย แต่บุคคลผู้มีความ 
พร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรคนั้น ย่อมไม , ละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัยก็หาไม่ บุคคล 
ทั้งหลายที่เหลือ เว้นบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยมรรค ๒ จำพวก ไม , ละอวิชชานุสัย ไม , ละ 
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย. 

[๑๓๙๔] บุคคลใด ไม , ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย บุคคลนั้น 
ย่อมไม , ละทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัยหรือ? 

บุคคลที่ ๘ ไม , ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุส์'ย และมานานุสัย บุคคลที่ ๘ นั้น ย่อมไม , ละ 
วิจิกิจฉานุสัยก็หาไม่ บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เว้นบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยมรรค ๒ จำพวก 
และบุคคลที่ ๘ ไม , ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และไม , ละวิจิกิจฉานุสัย. 

หรือว่า บุคคลใด ไม , ละวิจิกิจฉานุสัย บุคคลนั้น ย่อมไม , ละกามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย? 

บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรค ไม , ละวิจิกิจฉานุสัย และมานานุสัย แต่ 
บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรคนั้น ไม , ละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัยก็หาไม่ 
บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค ไม , ละวิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย 
แต่บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น ย่อมไม , ละมานานุสัยก็หาไม่ บุคคลทั้งหลาย 
ที่เหลือ เว้นบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยมรรค ๒ จำพวก และบุคคลที่ ๘ ไม , ละวิจิกิจฉานุสัย 
ไม , ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย. 

บุคคลใด ไม , ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย บุคคลนั้น ย่อมไม , ละ 
ภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัยหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลใด ไม , ละอวิชชานุสัย บุคคลนั้น ย่อมไม , ละกามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย? 

บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรค ไม , ละอวิชชานุสัย และมานานุสัย แต่ 
บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรคนั้น ย่อมไม , ละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัยก็หาไม่ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 578 

บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เว้นบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยมรรค ๒ จำพวก ไม , ละอวิชชานุสัย 
ไม , ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย. 

[๑๓๙๕] บุคคลใด ไม , ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย 
บุคคลนั้น ย่อมไม , ละวิจิกิจฉานุสัยหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลใด ไม , ละวิจิกิจฉานุสัย บุคคลนั้น ย่อมไม , ละกามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย? 

บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรค ไม , ละวิจิกิจฉานุสัย มานานุสัย และ 
ทิฏฐานุสัย แต่บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรคนั้น ย่อมไม , ละกามราคานุสัย และ 
ปฏิฆานุสัยก็หาไม่ บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค ไม , ละวิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย และทิฏฐานุสัย แต่บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น ย่อมไม , ละ 
มานานุสัยก็หาไม่ บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เว้นบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยมรรค ๒ จำพวก 
และบุคคลที่ ๘ ไม , ละวิจิกิจฉานุสัย ไม , ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และ 
ทิฏฐานุสัย ฯลฯ. 

[๑๓๙๖] บุคคลใด ไม , ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย 
และ'วิจิกิจฉานุสัย บุคคลนั้น ย่อมไม , ละภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัยหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลใด ไม , ละอวิชชานุสัย บุคคลนั้น ย่อมไม , ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย? 

บุคคลที่ ๘ ไม , ละอวิชชานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย แต่บุคคล 
ที่ ๘ นั้น ย่อมไม , ละทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัยก็หาไม่ บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วย 
อนาคามิมรรค ไม , ละอวิชชานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และ'วิจิกิจฉานุสัย แต่บุคคลผู้มีความ 
พร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรคนั้น ย่อมไม , ละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัยก็หาไม่ บุคคล 
ทั้งหลายที่เหลือ เว้นบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยมรรค ๒ จำพวก และบุคคลที่ ๘ ไม , ละ 
อวิชชานุสัย ไม , ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย. 

[๑๓๙๗] บุคคลใด ไม , ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย 
วิจิกิจฉานสัย และภวราคานสัย บคคลนั้น ย่อมไม , ละอวิชชานสัยหรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 579 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลใด ไม , ละอวิชชานุสัย บุคคลนั้น ย่อมไม , ละกามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย? 

บุคคลที่ ๘ ไม , ละอวิชชานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และภวราคานุสัย 
แต่บุคคลที่ ๘ นั้น ย่อมไม , ละทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัยก็หาไม่ บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียง 
ด้วยอนาคามิมรรค ไม , ละอวิชชานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย 
แต่บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรคนั้น ย่อมไม , ละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย 
ก็หาไม่ บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เว้นบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยมรรค ๒ จำพวก และบุคคล 
ที่ ๘ ไม , ละอวิชชานุสัย ไม , ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย 
และภวราคานุสัย. 

[๑๓๙๘] บุคคล ไม , ละกามราคานุสัย จากที่ใด ย่อมไม , ละปฏิฆานุสัย จาก 
ที่นั้นหรือ? 

บุคคลไม่ละกามราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา แต่จะไม , ละปฏิฆานุสัย จาก 
ที่นั้นก็หาไม , บุคคลย่อมไม , ละกามราคานุสัย และไม , ละปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ ในรูปธาตุ 
ในอรูปธาตุ ในอปริยาปันนธรรม. 

หรือว่า บุคคลไม , ละปฏิฆานุสัย จากที่ใด ย่อมไม , ละกามราคานุสัย จากที่นั้น? 

บุคคลไม , ละกามราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่จะไม , ละ 
กามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม , บุคคลย่อมไม , ละปฏิฆานุสัย และไม , ละกามราคานุสัย จากที่นั้น 
คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปันนธรรม. 

บุคคลไม , ละกามราคานุสัย จากที่ใด ย่อมไม่ละมานานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

บุคคลไม , ละกามราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่จะไม , ละมานานุสัย 
จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลย่อมไม่ละกามราคานุสัย และไม , ละมานานุสัย จากที่นั้น คือ ใน 
ทุกขเวทนา ในอปริยาปันนธรรม. 

หรือว่า บุคคลไม , ละมานานุสัย จากที่ใด ย่อมไม , ละกามราคานุสัย จากที่นั้น? 

ถูกแล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 580 

บุคคลไม , ละกามราคานุสัย จากที่ใด ย่อมไม , ละทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย 
จากที่นั้นหรือ? 

บุคคลไม่ละกามราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่ 
จะไม , ละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลย่อมไม , ละกามราคานุสัย และไม , ละวิจิกิจฉานุสัย 
จากที่นั้น คือ ในอปริยาปันนธรรม. 

หรือว่า บุคคลไม , ละวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด ย่อมไม , ละกามราคานุสัย จากที่ 
นั้น? 

ถูกแล้ว. 

บุคคลไม , ละกามราคานุสัย จากที่ใด ย่อมไม , ละภวราคานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

บุคคลไม , ละกามราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่จะไม , ละภวราคานุสัย 
จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลย่อมไม , ละกามราคานุสัย และจะไม , ละภวราคานุสัย จากที่นั้น คือ ใน 
ทุกขเวทนา ในอปริยาปันนธรรม. 

หรือว่า บุคคลไม , ละภวราคานุสัย จากที่ใด ย่อมไม , ละกามราคานุสัย จากที่นั้น? 

บุคคลไม , ละภวราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่จะไม , ละ 
กามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลย่อมไม , ละภวราคานุสัย และไม , ละกามราคานุสัย จากที่นั้น 
คือ ในทุกขเวทนา ในอปริยาปันนธรรม. 

บุคคลไม , ละกามราคานุสัย จากที่ใด ย่อมไม่ละอวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

บุคคลไม , ละกามราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่ 
จะไม , ละอวิชชานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลย่อมไม , ละกามราคานุสัย และไม , ละอวิชชานุสัย 
จากที่นั้น คือ ในอปริยาปันนธรรม. 

หรือว่า บุคคลไม , ละอวิชชานุสัย จากที่ใด ย่อมไม , ละกามราคานุสัย จากที่นั้น? 

ถูกแล้ว. 

[๑๓๙๙] บุคคลไม , ละปฏิฆานุสัย จากที่ใด ย่อมไม , ละมานานุสัย จากที่นั้น 
หรือ? 

บุคคลไม , ละปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
แต่จะไม , ละมานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลย่อมไม , ละปฏิฆานุสัย และไม , ละมานานุสัย จาก 
ที่นั้น คือ ในอปริยาปันนธรรม. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 581 

หรือว่า บุคคลไม , ละมานานุสัย จากที่ใด ย่อมไม , ละปฏิฆานุส์'ย จากที่นั้น? 

บุคคลไม , ละมานานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา แต่จะไม , ละปฏิฆานุสัย จากที่นั้น 
ก็หาไม่ บุคคลย่อมไม , ละมานานุสัย และไม , ละปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ ในอปริยาปันนธรรม. 

บุคคลไม , ละปฏิฆานุสัย จากที่ใด ย่อมไม , ละทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย 
จากที่นั้นหรือ? 

บุคคลย่อมไม่ละปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ใน 
อรูปธาตุ แต่จะไม , ละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลย่อมไม , ละปฏิฆานุสัย และไม , ละ 
วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น คือ ในอปริยาปันนธรรม. 

หรือว่า บุคคลไม , ละวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด ย่อมไม , ละปฏิฆานุส์'ย จากที่นั้น? 

ถูกแล้ว. 

บุคคลไม , ละปฏิฆานุสัย จากที่ใด ย่อมไม , ละภวราคานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

บุคคลไม , ละปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่จะไม , ละภวราคานุสัย 
จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลย่อมไม , ละปฏิฆานุสัย และไม , ละภวราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา 
ในกามธาตุ ในอปริยาปันนธรรม. 

หรือว่า บุคคลไม , ละภวราคานุสัย จากที่ใด ย่อมไม , ละปฏิฆานุสัย จากที่นั้น? 

บุคคลไม , ละภวราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา แต่จะไม , ละปฏิฆานุสัย จาก 
ที่นั้นก็หาไม , บุคคลไม , ละภวราคานุสัย และไม , ละปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ใน 
กามธาตุ ในอปริยาปันนธรรม. 

บุคคลไม , ละปฏิฆานุสัย จากที่ใด ย่อมไม , ละอวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

บุคคลไม , ละปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ใน 
อรูปธาตุ แต่จะไม , ละอวิชชานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลย่อมไม , ละปฏิฆานุสัย และไม , ละ 
อวิชชานุสัย จากที่นั้น คือ ในอปริยาปันนธรรม. 

หรือว่า บุคคลไม , ละอวิชชานุสัย จากที่ใด ย่อมไม , ละปฏิฆานุสัย จากที่นั้น? 

ถูกแล้ว. 

[๑๔๐๐] บุคคลไม , ละมานานุสัย จากที่ใด ย่อมไม่ละทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉา 
นุสัย จากที่นั้นหรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 582 

บุคคลไม , ละมานานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา แต่จะไม , ละวิจิกิจฉานุสัย จาก 
ที่นั้นก็หาไม , บุคคลย่อมไม , ละมานานุสัย และไม , ละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น คือ ในอปริยา 
ปันนธรรม. 

หรือว่า บุคคลไม , ละวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด ย่อมไม , ละมานานุสัย จากที่นั้น? 

ถูกแล้ว. 

บุคคลไม , ละมานานุสัย จากที่ใด ย่อมไม , ละภวราคานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลไม , ละภวราคานุสัย จากที่ใด ย่อมไม , ละมานานุสัย จากที่นั้น? 

บุคคลไม , ละภวราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่จะไม , ละมานานุสัย 
จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลย่อมไม , ละภวราคานุสัย และไม , ละมานานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา 
ในอปริยาปันนธรรม. 

บุคคลไม , ละมานานุสัย จากที่ใด ย่อมไม , ละอวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

บุคคลไม , ละมานานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา แต่จะไม , ละอวิชชานุสัย จาก 
ที่นั้นก็หาไม , บุคคลย่อมไม , ละมานานุสัย และไม , ละอวิชชานุสัย จากที่นั้น คือ ในอปริยา 
ปันนธรรม. 

หรือว่า บุคคลไม , ละอวิชชานุสัย จากที่ใด ย่อมไม , ละมานานุสัย จากที่นั้น? 

ถูกแล้ว. 

[๑๔๐๑] บุคคลไม , ละทิฏฐานุสัย จากที่ใด ย่อมไม , ละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น 
หรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลไม , ละวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด ย่อมไม , ละทิฏฐานุสัย จากที่นั้น? 

ถูกแล้ว ฯลฯ. 

[๑๔๐๒] บุคคลไม , ละวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด ย่อมไม่ละภวราคานุสัย จากที่นั้น 
หรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลไม , ละภวราคานุสัย จากที่ใด ย่อมไม , ละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 583 

บุคคลไม , ละภวราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ แต่จะไม , ละวิจิกิจฉา 
นุสัย จากที่นั้นก็หาไม , บุคคลย่อมไม , ละภวราคานุสัย และไม , ละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น คือ 
ในอปริยาปันนธรรม. 

บุคคลไม , ละวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด ย่อมไม , ละอวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลไม , ละอวิชชานุสัย จากที่ใด ย่อมไม , ละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น? 

ถูกแล้ว. 

[๑๔๐๓] บุคคลไม , ละภวราคานุสัย จากที่ใด ย่อมไม , ละอวิชชานุสัย จากที่นั้น 
หรือ? 

บุคคลไม , ละภวราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ แต่จะไม , ละอวิชชา 
นุสัย จากที่นั้นก็หาไม , บุคคลย่อมไม , ละภวราคานุสัย และไม , ละอวิชชานุสัย จากที่นั้น คือ 
ในอปริยาปันนธรรม. 

หรือว่า บุคคลไม , ละอวิชชานุสัย จากที่ใด ย่อมไม , ละภวราคานุสัย จากที่นั้น? 

ถูกแล้ว. 

[๑๔๐๔] บุคคลไม , ละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่ใด ย่อมไม , ละ 
มานานุสัยจากที่นั้นหรือ? 

บุคคลไม , ละกามราคานุสัย และไม , ละปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
แต่จะไม , ละมานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลย่อมไม่ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และไม , ละ 
มานานุสัย จากที่นั้น คือ ในอปริยาปันนธรรม. 

หรือว่า บุคคลไม , ละมานานุสัย จากที่ใด ย่อมไม , ละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย 
จากที่นั้น? 

บุคคลไม , ละมานานุสัย และกามราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา แต่จะไม , ละ 
ปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลย่อมไม , ละมานานุสัย ไม , ละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย 
จากที่นั้น คือ ในอปริยาปันนธรรม. 

บุคคลไม , ละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่ใด ย่อมไม , ละทิฏฐานุสัย ฯลฯ 
และ'วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 584 

บุคคลไม , ละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
แต่จะไม , ละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลย่อมไม , ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุส์'ย และ 
ไม , ละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น คือ ในอปริยาปันนธรรม. 

หรือว่า บุคคลไม , ละวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด ย่อมไม , ละกามราคานุสัย และปฏิฆา 
นุสัย จากที่นั้น? 

ถูกแล้ว. 

บุคคลไม , ละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่ใด ย่อมไม , ละภวราคานุสัย จาก 
ที่นั้นหรือ? 

บุคคลไม , ละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
แต่จะไม , ละภวราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลย่อมไม , ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และไม่ 
ละภวราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในอปริยาปันนธรรม. 

หรือว่า บุคคลไม , ละภวราคานุสัย จากที่ใด ย่อมไม , ละกามราคานุสัย และ 
ปฏิฆานุสัย จากที่นั้น? 

บุคคลไม , ละภวราคานุสัย และกามราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา แต่จะไม , ละ 
ปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลไม , ละภวราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา 
ในกามธาตุ แต่จะไม , ละกามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลย่อมไม , ละภวราคานุสัย ไม , ละ 
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ ในอปริยาปันนธรรม. 

บุคคลไม , ละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่ใด ย่อมไม , ละอวิชชานุสัย 
ที่นั้นหรือ? 

บุคคลไม่ละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่ 
จะไม , ละอวิชชานุสัย จากที่นั้นก็หาไม , บุคคลย่อมไม , ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และไม , ละ 
อวิชชานุสัย จากที่นั้น คือ ในอปริยาปันนธรรม. 

หรือว่า บุคคลไม , ละอวิชชานุสัย จากที่ใด ย่อมไม , ละกามราคานุสัย และ 
ปฏิฆานุสัย จากที่นั้น? 

ถูกแล้ว. 

[๑๔๐๕] บุคคลไม , ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่ใด ย่อม 
ไม , ละทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 585 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลไม , ละวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด ย่อมไม , ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
และมานานุสัย จากที่นั้น? 

ถูกแล้ว. 

บุคคลไม , ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่ใด ย่อมไม , ละ 
ภวราคานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลไม , ละภวราคานุสัย จากที่ใด ย่อมไม , ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
และมานานุสัย จากที่นั้น? 

บุคคลไม , ละภวราคานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา 
แต่จะไม , ละปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลย่อมไม , ละภวราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น 
คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่จะไม , ละกามราคานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ 
บุคคลย่อมไม่ละภวราคานุสัย ไม , ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุส์'ย และมานานุสัย จากที่นั้น คือ 
ในอปริยาปันนธรรม. 

บุคคลไม , ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่ใด ย่อมไม , ละ 
อวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลไม , ละอวิชชานุสัย จากที่ใด ย่อมไม , ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
และมานานุสัย จากที่นั้น? 

ถูกแล้ว. 

[๑๔๐๖] บุคคลไม , ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย 
จากที่ใด ย่อมไม่ละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลไม , ละวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด ย่อมไม่ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
มานานุสัย และทิฏฐานุสัย จากที่นั้น? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 586 

ลูกแล้ว. 

[๑๔๐๗] บุคคลไม , ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และ 
วิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด ย่อมไม , ละภวราคานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

ลูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลไม , ละภวราคานุสัย จากที่ใด ย่อมไม , ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น? 

บุคคลไม , ละภวราคานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา 
แต่จะไม , ละปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุส์'ย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลย่อมไม , ละ 
ภวราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่จะไม , ละกามราคานุสัย 
มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นก็หาไม , บุคคลย่อมไม , ละภวราคานุสัย ไม่ 
ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น คือ ใน 
อปริยาปันนธรรม. 

บุคคลไม , ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย 
จากที่ใด ย่อมไม , ละอวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

ลูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลไม , ละอวิชชานุสัย จากที่ใด ย่อมไม , ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น? 

ลูกแล้ว. 

[๑๔๐๘] บุคคลไม , ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย 
วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย จากที่ใด ย่อมไม , ละอวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

ลูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลไม , ละอวิชชานุสัย จากที่ใด ย่อมไม , ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย จากที่นั้น? 

ถูกแล้ว. 

[๑๔๐๙] บุคคลใด ไม , ละกามราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมไม , ละ 
ปฏิฆานุสัย จากที่นั้นหรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 587 

บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรค ไม , ละกามราคานุสัยในทุกขเวทนา บุคคล 
ผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรคนั้น ย่อมไม , ละกามราคานุสัยจากที่นั้น แต่บุคคลผู้มีความ 
พร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรคนั้น จะไม , ละปฏิฆานุสัยจากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลนั้นนั่นแหละ 
ไม , ละกามราคานุสัย ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปันนธรรม บุคคลนั้นย่อมไม , ละกามราคา 
นุสัย และไม , ละปฏิฆานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เว้นบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียง 
ด้วยอนาคามิมรรค ย่อมไม , ละกามราคานุสัย และไม , ละปฏิฆานุส์'ย ในที่ทั้งปวง. 

หรือว่า บุคคลใด ไม , ละปฏิฆานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมไม , ละกามราคานุสัย 
จากที่นั้น? 

บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรคนั้น ไม , ละปฏิฆานุสัยในเวทนา ๒ ใน 
กามธาตุ บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรคนั้น ย่อมไม , ละปฏิฆานุสัย จากที่นั้น 
แต่บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรคนั้น จะไม , ละกามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ 
บุคคลนั้นนั่นแหละ ไม , ละปฏิฆานุส์'ย ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปันนธรรม บุคคลนั้น 
ย่อมไม , ละปฏิฆานุสัย และไม , ละกามราคานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เว้นบุคคล 
ผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรค ย่อมไม , ละปฏิฆานุสัย และไม , ละกามราคานุสัย ในที่ 
ทั้งปวง. 

บุคคลใด ไม , ละกามราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมไม , ละมานานุสัย จาก 
ที่นั้นหรือ? 

บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค ไม , ละกามราคานุสัยในเวทนา ๒ ในกามธาตุ 
ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น ย่อมไม , ละกามราคานุสัย 
จากที่นั้น แต่บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น จะไม , ละมานานุสัย จากที่นั้น 
ก็หาไม่ บุคคลนั้นนั่นแหละ ไม , ละกามราคานุสัยในทุกขเวทนา ในอปริยาปันนธรรม บุคคลนั้น 
ย่อมไม , ละกามราคานุสัย และไม , ละมานานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เว้นบุคคลผู้มี 
ความพร้อมเพรียงด้วยมรรค ๒ จำพวก ย่อมไม , ละกามราคานุสัย และไม , ละมานานุสัย ในที่ทั้งปวง. 

หรือว่า บุคคลใด ไม , ละมานานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมไม , ละกามราคานุสัย 
จากที่นั้น? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 588 

บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรค ไม , ละมานานุสัยในเวทนา ๒ ในกามธาตุ 
บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรคนั้น ย่อมไม , ละมานานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคล 
ผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรคนั้น จะไม , ละกามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลนั้น 
นั่นแหละ ไม , ละมานานุสัยในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปันนธรรม บุคคล 
นั้น ย่อมไม , ละมานานุสัย และไม , ละกามราคานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เว้นบุคคล 
ผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยมรรค ๒ จำพวก ย่อมไม , ละมานานุสัย และไม , ละกามราคานุสัย ในที่ 
ทั้งปวง. 

บุคคลใด ไม , ละกามราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมไม , ละทิฏฐานุส์'ย ฯลฯ 
วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

บุคคลที่ ๘ ไม , ละกามราคานุสัย'ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
บุคคลที่ ๘ นั้น ย่อมไม่ละกามราคานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลนั้นจะไม , ละวิจิกิจฉานุสัย จาก 
ที่นั้นก็หาไม , บุคคลนั้นนั่นแหละ ไม , ละกามราคานุสัย ในอปริยาปันนธรรม บุคคลนั้น ย่อม 
ไม , ละกามราคานุสัย และไม , ละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เว้นบุคคลผู้มี 
ความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรค และบุคคลที่ ๘ ย่อมไม , ละกามราคานุสัย และไม , ละ 
วิจิกิจฉานุสัย ในที่ทั้งปวง. 

หรือว่า บุคคลใด ไม , ละวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมไม , ละกามราคานุสัย 
จากที่นั้น? 

บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรค ไม , ละวิจิกิจฉานุสัย ในเวทนา ๒ ใน 
กามธาตุ บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรคนั้น ย่อมไม , ละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น 
แต่บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรคนั้น จะไม , ละกามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ 
บุคคลนั้นนั่นแหละ ไม , ละวิจิกิจฉานุสัยในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปันน 
ธรรม บุคคลนั้น ย่อมไม , ละวิจิกิจฉานุสัย และไม , ละกามราคานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลาย 
ที่เหลือ เว้นบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรค และบุคคลที่ ๘ ย่อมไม , ละวิจิกิจฉานุสัย 
และไม , ละกามราคานุสัย ในที่ทั้งปวง. 

บุคคลใด ไม , ละกามราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมไม , ละภวราคานุสัย 
จากที่นั้นหรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 589 

บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค ไม , ละกามราคานุสัย ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น ย่อมไม , ละกามราคานุสัยจากที่นั้น แต่บุคคลผู้มี 
ความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น จะไม , ละภวราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลนั้นนั่นแหล 
ไม , ละกามราคานุสัย ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในอปริยาป้นนธรรม บุคคลนั้น ย่อมไม , ละ 
กามราคานุสัย และไม , ละภวราคานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เว้นบุคคลผู้มีความ 
พร้อมเพรียงด้วยมรรค ๒ จำพวก ย่อมไม , ละกามราคานุสัย และไม , ละภวราคานุสัย ในที่ทั้งปวง. 

หรือว่า บุคคลใด ไม , ละภวราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมไม , ละ 
กามราคานุสัย จากที่นั้น? 

บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรค ไม , ละภวราคานุสัย ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ 
บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรคนั้น ย่อมไม , ละภวราคานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคล 
ผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรคนั้น จะไม , ละกามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลนั้น 
นั่นแหละ ไม , ละภวราคานุสัย ในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปีนนธรรม 
บุคคลนั้น ย่อมไม , ละภวราคานุสัย และไม , ละกามราคานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ 
เว้นบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยมรรค ๒ จำพวก ย่อมไม , ละภวราคานุสัย และไม , ละ 
กามราคานุสัย ในที่ทั้งปวง. 

บุคคลใด ไม , ละกามราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้นย่อมไม , ละอวิชชานุสัย จากที่นั้น 
หรือ? 

บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค ไม , ละกามราคานุสัย ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ 
ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น ย่อมไม , ละกามราคานุสัย 
จากที่นั้น แต่บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น จะไม , ละอวิชชานุสัย จากที่นั้น 
ก็หาไม่ บุคคลนั้นนั่นแหละ ไม , ละกามราคานุสัย ในอปริยาปันนธรรม บุคคลนั้น ย่อมไม่ 
ละกามราคานุสัย และไม , ละอวิชชานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เว้นบุคคลผู้มีความ 
พร้อมเพรียงด้วยมรรค ๒ จำพวก ย่อมไม , ละกามราคานุสัย และไม , ละอวิชชานุสัย ในที่ทั้งปวง. 

หรือว่า บุคคลใด ไม , ละอวิชชานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมไม , ละ 
กามราคานุสัย จากที่นั้น? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 590 

บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรค ไม , ละอวิชชานุสัย ในเวทนา ๒ 
ในกามธาตุ บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรคนั้น ย่อมไม , ละอวิชชานุสัย จากที่นั้น 
แต่บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรคนั้น จะไม , ละกามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ 
บุคคลนั้นนั่นแหละ ไม , ละอวิชชานุสัย ในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยา 
ปันนธรรม บุคคลนั้น ย่อมไม , ละอวิชชานุสัย และไม , ละกามราคานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลาย 
ที่เหลือ เว้นบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยมรรค ๒ จำพวก ย่อมไม , ละอวิชชานุสัย และ 
ไม , ละกามราคานุสัย ในที่ทั้งปวง. 

[๑๔๑๐] บุคคลใด ไม , ละปฏิฆานุส์'ย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมไม , ละมานานุสัย 
จากที่นั้นหรือ? 

บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค ไม , ละปฏิฆานุสัย ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ 
ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น ย่อมไม่ละปฏิฆานุสัย 
จากที่นั้น แต่บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น จะไม , ละมานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ 
บุคคลนั้นนั่นแหละ ไม , ละปฏิฆานุสัย ในทุกขเวทนา ในอปริยาปันนธรรม บุคคลนั้น ย่อมไม , 

ละปฏิฆานุสัย และไม , ละมานานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เว้นบุคคลผู้มีความ 
พร้อมเพรียงด้วยมรรค ๒ จำพวก ย่อมไม , ละปฏิฆานุสัย และไม , ละมานานุสัย ในที่ทั้งปวง. 

หรือว่า บุคคลใด ไม , ละมานานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมไม , ละปฏิฆานุสัย 
จากที่นั้น? 

บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรค ไม , ละมานานุสัย ในทุกขเวทนา 
บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรคนั้น ย่อมไม , ละมานานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคล 
ผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น จะไม , ละปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม , บุคคลนั้นนั่นแหล 
ไม , ละมานานุสัย ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปันนธรรม 
บุคคลนั้น ย่อมไม , ละมานานุสัย และไม่ละปฏิฆานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ 
เว้นบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยมรรค ๒ จำพวก ย่อมไม , ละมานานุสัย และไม , ละปฏิฆานุสัย 
ในที่ทั้งปวง. 

บุคคลใด ไม , ละปฏิฆานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมไม , ละทิฏฐานุสัย ฯลฯ 
วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 591 

บุคคลที่ ๘ ไม , ละปฏิฆานุส์'ยในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
บุคคลที่ ๘ นั้น ย่อมไม , ละปฏิฆานุส์'ย จากที่นั้น แต่บุคคลที่ ๘ นั้น จะไม , ละวิจิกิจฉานุสัย 
จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลนั้นั่นแหละ ไม , ละปฏิฆานุสัย ในอปริยาปันนธรรม บุคคลนั้น 
ย่อมไม , ละปฏิฆานุสัย และไม , ละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เว้นบุคคล 
ผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรค และบุคคลที่ ๘ ย่อมไม , ละปฏิฆานุสัย และไม , ละ 
วิจิกิจฉานุสัย ในที่ทั้งปวง. 

หรือว่า บุคคลใด ไม , ละวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมไม , ละปฏิฆานุสัย 
จากที่นั้น? 

บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรค ไม , ละวิจิกิจฉานุสัย ในทุกขเวทนา 
บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรคนั้น ย่อมไม , ละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ 
บุคคลนั้นนั่นแหละ ไม , ละวิจิกิจฉานุสัย ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
ในอปริยาปันนธรรม บุคคลนั้น ย่อมไม , ละวิจิกิจฉานุสัย และไม , ละปฏิฆานุสัย จากที่นั้น 
บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เว้นบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรค และบุคคลที่ ๘ ย่อม 
ไม , ละวิจิกิจฉานุสัย และไม , ละปฏิฆานุส์'ย ในที่ทั้งปวง. 

บุคคลใด ไม , ละปฏิฆานุส์'ย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมไม , ละภวราคานุสัย 
จากที่นั้นหรือ? 

บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค ไม , ละปฏิฆานุสัย ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น ย่อมไม , ละปฏิฆานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลผู้มี 
ความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น จะไม , ละภวราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลนั้นนั่นแหล 
ไม , ละปฏิฆานุสัย ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในอปริยาปันนธรรม บุคคลนั้น ย่อมไม , ละปฏิฆานุสัย 
และไม , ละภวราคานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เว้นบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วย 
มรรค ๒ จำพวก ย่อมไม , ละปฏิฆานุสัย และไม , ละภวราคานุสัย ในที่ทั้งปวง. 

หรือว่า บุคคลใด ไม , ละภวราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมไม , ละปฏิฆานุสัย 
จากที่นั้น? 

บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรค ไม , ละภวราคานุสัย ในทุกขเวทนา 
บคคลผมความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรคนั้น ย่อมไม , ละภวราคานสัย จากที่นั้น แต่บคคล 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 592 

ผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรคนั้น จะไม , ละปฏิฆานุส์'ย จากที่นั้นก็หาไม , บุคคลนั้น 
นั่นแหละ ไม , ละภวราคานุสัย ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยา 
ปันนธรรม บุคคลนั้น ย่อมไม , ละภวราคานุสัย และไม , ละปฏิฆานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลาย 
ที่เหลือ เว้นบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยมรรค ๒ จำพวก ย่อมไม , ละภวราคานุสัย และไม , ละ 
ปฏิฆานุสัย ในที่ทั้งปวง. 

บุคคลใด ไม , ละปฏิฆานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมไม , ละอวิชชานุสัย 
จากที่นั้นหรือ? 

บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค ไม , ละปฏิฆานุสัย ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ 
ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น ย่อมไม , ละปฏิฆานุสัย 
จากที่นั้น แต่บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น จะไม , ละอวิชชานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ 
บุคคลนั้นนั่นแหละ ไม , ละปฏิฆานุสัย ในอปริยาปันนธรรม บุคคลนั้น ย่อมไม , ละปฏิฆานุสัย 
และไม , ละอวิชชานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เว้นบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วย 
มรรค ๒ จำพวก ย่อมไม , ละปฏิฆานุสัย และไม , ละอวิชชานุสัย ในที่ทั้งปวง. 

หรือว่า บุคคลใด ไม , ละอวิชชานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมไม , ละปฏิฆานุสัย 
จากที่นั้น? 

บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรค ไม , ละอวิชชานุสัยในทุกขเวทนา บุคคล 
ผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรคนั้น ย่อมไม , ละอวิชชานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลผู้มีความ 
พร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรคนั้น จะไม , ละปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลนั้นนั่นแหละ 
ไม , ละอวิชชานุสัย ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปันนธรรม 
บุคคลนั้น ย่อมไม , ละอวิชชานุสัย และไม , ละปฏิฆานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ 
เว้นบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยมรรค ๒ จำพวก ย่อมไม , ละอวิชชานุสัย และไม , ละปฏิฆานุสัย 
ในที่ทั้งปวง. 

[๑๔๑๑] บุคคลใด ไม , ละมานานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมไม , ละทิฏฐานุสัย 
ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

บุคคลที่ ๘ ไม , ละมานานุสัย ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
บคคลที่ ๘ นั้น ย่อมไม , ละมานานสัย จากที่นั้น แต่บคคลที่ ๘ นั้น จะไม , ละวิจิกิจฉานสัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 593 

จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลนั้นนั่นแหละ ไม , ละมานานุสัย ในอปริยาปันนธรรม บุคคลนั้น ย่อมไม่ 
ละมานานุสัย และไม , ละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เว้นบุคคลผู้มีความ 
พร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค และบุคคลที่ ๘ ย่อมไม , ละมานานุสัย และไม , ละวิจิกิจฉานุสัย 
ในที่ทั้งปวง. 

หรือว่า บุคคลใด ไม , ละวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมไม , ละมานานุสัย 
จากที่นั้น? 

บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค ไม , ละวิจิกิจฉานุสัย ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ 
ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น ย่อมไม , ละวิจิกิจฉานุสัย 
จากที่นั้น แต่บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น จะไม , ละมานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ 
บุคคลนั้นนั่นแหละ ไม , ละวิจิกิจฉานุสัย ในทุกขเวทนา ในอปริยาปันนธรรม บุคคลนั้น ย่อม 
ไม , ละวิจิกิจฉานุสัย และไม , ละมานานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เว้นบุคคลผู้มีความ 
พร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค และบุคคลที่ ๘ ย่อมไม่ละวิจิกิจฉานุสัย และไม , ละมานานุสัย 
ในที่ทั้งปวง. 

บุคคลใด ไม่ละมานานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมไม , ละภวราคานุสัย จาก 
ที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลใด ไม , ละภวราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมไม , ละมานานุสัย 
จากที่นั้น? 

บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค ไม , ละภวราคานุสัย ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ 
บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น ย่อมไม , ละภวราคานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลผู้มีความ 
พร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น จะไม , ละมานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลนั้นนั่นแหละ ไม , ละ 
ภวราคานุสัย ในทุกขเวทนา ในอปริยาปันนธรรม บุคคลนั้น ย่อมไม , ละภวราคานุสัย และไม , ละ 
มานานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เว้นบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค ย่อมไม่ 
ละภวราคานุสัย และไม , ละมานานุสัย ในที่ทั้งปวง. 

บุคคลใด ไม , ละมานานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมไม , ละอวิชชานุสัย จาก 
ที่นั้นหรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 594 

บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค ไม , ละมานานุสัย ในทุกขเวทนา บุคคล 
ผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น ย่อมไม , ละมานานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลผู้มีความ 
พร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น จะไม , ละอวิชชานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลนั้นนั่นแหละ 
ไม , ละมานานุสัย ในอปริยาปันนธรรม บุคคลนั้น ย่อมไม , ละมานานุสัย และไม , ละอวิชชานุสัย 
จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เว้นบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค ย่อมไม , ละ 
มานานุสัย และไม , ละอวิชชานุสัย ในที่ทั้งปวง. 

หรือว่า บุคคลใด ไม , ละอวิชชานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมไม , ละมานานุสัย 
จากที่นั้น? 

ถูกแล้ว. 

[๑๔๑๒] บุคคลใด ไม , ละทิฏฐานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมไม , ละวิจิกิจฉานุสัย 
จากที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลใด ไม , ละวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมไม , ละทิฏฐานุสัย 
จากที่นั้น? 

ถูกแล้ว ฯลฯ. 

[๑๔๑๓] บุคคลใด ไม , ละวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมไม , ละภวราคา 
นุสัย จากที่นั้นหรือ? 

บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค ไม , ละวิจิกิจฉานุสัย ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น ย่อมไม , ละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลผู้มี 
ความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น จะไม , ละภวราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลนั้นนั่นแหล 
ไม , ละวิจิกิจฉานุสัย ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในอปริยาปันนธรรม บุคคลนั้น ย่อมไม , ละ 
วิจิกิจฉานุสัย และไม , ละภวราคานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เว้นบุคคลผู้มีความ 
พร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค และบุคคลที่ ๘ ย่อมไม , ละวิจิกิจฉานุสัย และไม , ละภวราคานุสัย 
ในที่ทั้งปวง. 

หรือว่า บุคคลใด ไม , ละภวราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมไม , ละวิจิกิจฉา 
นุสัย จากที่นั้น? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 595 

บุคคลที่ ๘ ไม , ละภวราคานุสัย ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
บุคคลที่ ๘ นั้น ย่อมไม , ละภวราคานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลที่ ๘ นั้น จะไม , ละวิจิกิจฉานุสัย 
จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลนั้นนั่นแหละ ไม , ละภวราคานุสัย ในอปริยาปีนนธรรม บุคคลนั้นย่อม 
ไม , ละภวราคานุสัย และไม , ละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เว้นบุคคลผู้มีความ 
พร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค และบุคคลที่ ๘ ย่อมไม , ละภวราคานุสัย และไม , ละวิจิกิจฉานุสัย 
ในที่ทั้งปวง. 

บุคคลใด ไม , ละวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมไม , ละอวิชชานุสัย จาก 
ที่นั้นหรือ? 

บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค ไม , ละวิจิกิจฉานุสัย ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ 
ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น ย่อมไม , ละวิจิกิจฉานุสัย 
จากที่นั้น แต่บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น จะไม , ละอวิชชานุสัย จากที่นั้น 
ก็หาไม่ บุคคลนั้นนั่นแหละ ไม , ละวิจิกิจฉานุสัย ในอปริยาปันนธรรม บุคคลนั้น ย่อมไม , ละ 
วิจิกิจฉานุสัย และไม , ละอวิชชานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เว้นบุคคลผู้มีความ 
พร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค และบุคคลที่ ๘ ย่อมไม่ละวิจิกิจฉานุสัย และไม , ละอวิชชานุสัย 
ในที่ทั้งปวง. 

หรือว่า บุคคลใด ไม , ละอวิชชานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมไม , ละวิจิกิจฉา 
นุสัย จากที่นั้น? 

บุคคลที่ ๘ ไม , ละอวิชชานุสัย ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
บุคคลที่ ๘ นั้น ย่อมไม , ละอวิชชานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค 
นั้น จะไม , ละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลนั้นนั่นแหละ ไม , ละอวิชชานุสัย ใน 
อปริยาปันนธรรม บุคคลนั้นย่อมไม , ละอวิชชานุสัย และไม , ละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น บุคคล 
ทั้งหลายที่เหลือ เว้นบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค และบุคคลที่ ๘ ย่อมไม , ละ 
อวิชชานุสัย ในที่ทั้งปวง. 

[๑๔๑๔] บุคคลใด ไม , ละภวราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมไม , ละอวิชชา 
นุสัย จากที่นั้นหรือ? 

บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค ไม , ละภวราคานุสัย ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ 
บคคลผ้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น ย่อมไม่ละภวราคานสัย แต่บคคลผมความ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 596 

พร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น จะไม , ละอวิชชานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลนั้นนั่นแหละ 
ไม , ละภวราคานุสัย ในอปริยาปันนธรรม บุคคลนั้น ย่อมไม , ละภวราคานุสัย และไม , ละอวิชชานุสัย 
จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เว้นบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค ย่อมไม , ละ 
ภวราคานุสัย และไม , ละอวิชชานุสัย ในที่ทั้งปวง. 

หรือว่า บุคคลใด ไม , ละอวิชชานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมไม , ละภวราคานุสัย 
จากที่นั้น? 

ถูกแล้ว 

[๑๔๑๕] บุคคลใด ไม , ละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น 
ย่อมไม , ละมานานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค ไม , ละกามราคานุสัย ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ 
ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น ย่อมไม , ละกามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น จะไม , ละมานานุสัย 
จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลนั้นนั่นแหละ ไม , ละกามราคานุสัย ในทุกขเวทนา ในอปริยาปันนธรรม 
บุคคลนั้น ย่อมไม , ละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย และไม , ละมานานุสัย จากที่นั้น บุคคล 
ทั้งหลายที่เหลือ เว้นบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค ๒ จำพวก ย่อมไม , ละกามราคา 
นุสัย และปฏิฆานุสัย และไม , ละมานานุสัย ในที่ทั้งปวง. 

หรือว่า บุคคลใด ไม , ละมานานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมไม , ละกามราคานุสัย 
และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น? 

บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรค ไม , ละมานานุสัย ในทุกขเวทนา บุคคล 
ผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรคนั้น ย่อมไม , ละมานานุสัย และกามราคานุสัย จากที่นั้น 
แด , บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรคนั้น จะไม , ละปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ 
บุคคลนั้นนั่นแหละ ไม , ละมานานุสัย ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลนั้น ย่อมไม , ละมานานุสัย 
และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลนั้น จะไม , ละกามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม , บุคคลนั้น 
นั่นแหละ ไม , ละมานานุสัย ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปันนธรรม บุคคลนั้น ย่อมไม , ละ 
มานานุสัย และไม , ละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เว้นบุคคล 
ผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยมรรค ๒ จำพวก ย่อมไม , ละมานานุสัย และไม , ละกามราคานุสัย และ 
ปฏิฆานุสัย ในที่ทั้งปวง. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 597 

บุคคลใด ไม , ละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมไม , ละ 
ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

บุคคลที่ ๘ ไม , ละกามราคานุสัย ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
บุคคลที่ ๘ นั้น ย่อมไม , ละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลที่ ๘ นั้น จะไม่ 
ละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลนั้นนั่นแหละ ไม , ละกามราคานุสัย ในอปริยาปันนธรรม 
บุคคลนั้น ย่อมไม , ละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย และไม , ละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น บุคคล 
ทั้งหลายที่เหลือ เว้นบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรค และบุคคลที่ ๘ ย่อมไม , ละ 
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย และ'วิจิกิจฉานุสัย ในที่ทั้งปวง. 

หรือว่า บุคคลใด ไม , ละวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมไม , ละกามราคานุสัย 
และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น? 

บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรค ไม , ละวิจิกิจฉานุสัย ในทุกขเวทนา 
บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรคนั้น ย่อมไม , ละวิจิกิจฉานุสัย และกามราคานุสัย 
จากที่นั้น แต่บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรคนั้น จะไม , ละปฏิฆานุส์'ย จากที่นั้น 
ก็หาไม่ บุคคลนั้นนั่นแหละ ไม , ละวิจิกิจฉานุสัย ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลนั้น ไม , ละ 
วิจิกิจฉานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลนั้น จะไม , ละกามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ 
บุคคลนั้นนั่นแหละ ไม , ละ'วิจิกิจฉานุสัย ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปันนธรรม บุคคลนั้น 
ย่อมไม , ละวิจิกิจฉานุสัย และไม , ละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลาย 
ที่เหลือ เว้นบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรค และบุคคลที่ ๘ ย่อมไม , ละวิจิกิจฉานุสัย 
และไม , ละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ในที่ทั้งปวง. 

บุคคลใด ไม , ละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมไม , ละ 
ภวราคานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค ไม , ละกามราคานุสัย ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น ย่อมไม , ละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จาก 
ที่นั้น แต่บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น จะไม , ละภวราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ 
บุคคลนั้นนั่นแหละ ไม , ละกามราคานุสัย ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในอปริยาปันนธรรม บุคคล 
นั้น ย่อมไม , ละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย และไม , ละภวราคานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลาย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 598 

ที่เหลือ เว้นบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยมรรค ๒ จำพวก ย่อมไม , ละกามราคานุสัย และ 
ปฏิฆานุสัย และไม , ละภวราคานุสัย ในที่ทั้งปวง. 

หรือว่า บุคคลใด ไม , ละภวราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมไม , ละกามราคานุสัย 
และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น? 

บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรค ไม , ละภวราคานุสัย ในทุกขเวทนา บุคคล 
ผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรคนั้น ย่อมไม , ละภวราคานุสัย และกามราคานุสัย จากที่นั้น 
แต่บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรคนั้น จะไม , ละปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม , 
บุคคลนั้นนั่นแหละ ไม , ละภวราคานุสัย ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลนั้น ย่อมไม , ละ 
ภวราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลนั้น จะไม , ละกามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ 
บุคคลนั้นนั่นแหละ ไม , ละภวราคานุสัย ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปันนธรรม บุคคลนั้น 
ย่อมไม , ละภวราคานุสัย ไม , ละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ 
เว้นบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยมรรค ๒ จำพวก ย่อมไม , ละภวราคานุสัย ไม , ละกามราคานุสัย 
และปฏิฆานุสัย ในที่ทั้งปวง. 

บุคคลใด ไม , ละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมไม , ละ 
อวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค ไม , ละกามราคานุสัย ในเวทนา ๓ ใน 
กามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น ย่อมไม่ละ 
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น 
จะไม , ละอวิชชานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลนั้นนั่นแหละ ไม , ละกามราคานุสัย ในอปริยา 
ปันนธรรม บุคคลนั้น ย่อมไม , ละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย และไม , ละอวิชชานุสัย จากที่นั้น 
บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เว้นบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยมรรค ๒ จำพวก ย่อมไม , ละ 
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย และไม , ละอวิชชานุสัย ในที่ทั้งปวง. 

หรือว่า บุคคลใด ไม , ละอวิชชานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมไม , ละกามราคานุสัย 
และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น? 

บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรค ไม , ละอวิชชานุสัย ในทุกขเวทนา บุคคล 
ผมความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรคนั้น ย่อมไม่ละอวิชชานสัย และกามราคานสัย จาก 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 599 

ที่นั้น แต่บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรคนั้น จะไม , ละปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ 
บุคคลนั้นนั่นแหละ ไม , ละอวิชชานุสัย ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลนั้น ย่อมไม , ละ 
อวิชชานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลนั้น ไม , ละกามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ 
บุคคลนั้นนั่นแหละ ไม , ละอวิชชานุสัย ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปันนธรรม บุคคลนั้น 
ย่อมไม , ละอวิชชานุสัย ไม , ละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ 
เว้นบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยมรรค ๒ จำพวก ย่อมไม , ละอวิชชานุสัย ไม , ละกามราคานุสัย 
และปฏิฆานุสัย ในที่ทั้งปวง. 

[๑๔๑๖] บุคคลใด ไม , ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุส์'ย และมานานุสัย จากที่ใด 
บุคคลนั้น ย่อมไม , ละทิฏฐานุส์'ย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

บุคคลที่ ๘ ไม , ละกามราคานุสัย ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
บุคคลที่ ๘ ย่อมไม , ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลที่ ๘ นั้น 
ไม , ละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลนั้นนั่นแหละ ไม , ละกามราคานุสัย ในอปริยาปันนธรรม 
บุคคลนั้น ย่อมไม , ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย และไม , ละวิจิกิจฉานุสัย จาก 
ที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เว้นบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยมรรค ๒ จำพวก และบุคคล 
ที่ ๘ ย่อมไม , ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย และไม , ละวิจิกิจฉานุสัย ในที่ 
ทั้งปวง. 

หรือว่า บุคคลใด ไม , ละวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมไม , ละกามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น? 

บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรค ไม , ละวิจิกิจฉานุสัย ในทุกขเวทนา 
บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรคนั้น ย่อมไม , ละวิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย และ 
มานานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรคนั้น จะไม , ละปฏิฆานุสัย 
จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลนั้นนั่นแหละ ไม , ละวิจิกิจฉานุสัย ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลนั้น 
ย่อมไม , ละวิจิกิจฉานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลนั้น จะไม , ละ 
กามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลนั้นนั่นแหละ ไม , ละวิจิกิจฉานุสัย ในรูปธาตุ ใน 
อรูปธาตุ ในอปริยาปันนธรรม บุคคลนั้น ย่อมไม , ละวิจิกิจฉานุสัย ไม , ละกามราคานุสัย 
ปฏิฆานุส้'ย และมานานุสัย จากที่นั้น บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค ไม , ละ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 600 

วิจิกิจฉานุสัย ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียง 
ด้วยอรหัตมรรคนั้น ย่อมไม , ละวิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น แต่ 
บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น จะไม , ละมานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลนั้น 
นั่นแหละ ไม , ละวิจิกิจฉานุสัย ในทุกขเวทนา ในอปริยาปันนธรรม บุคคลนั้น ย่อมไม , ละ 
วิจิกิจฉานุสัย ไม , ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ 
เว้นบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยมรรค ๒ จำพวก และบุคคลที่ ๘ ย่อมไม , ละวิจิกิจฉานุสัย 
ไม , ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ในที่ทั้งปวง. 

บุคคลใด ไม , ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น 
ย่อมไม , ละภวราคานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลใด ไม , ละภวราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมไม , ละกามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น? 

บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรค ไม , ละภวราคานุสัย ในทุกขเวทนา บุคคล 
ผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรคนั้น ย่อมไม , ละภวราคานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย 
จากที่นั้น แต่บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรคนั้น จะไม , ละปฏิฆานุสัย จากที่นั้น 
ก็หาไม่ บุคคลนั้นนั่นแหละ ไม , ละภวราคานุสัย ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลนั้น ย่อมไม , 

ละภวราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลนั้น จะไม , ละกามราคานุสัย 
จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลนั้นนั่นแหละ ไม , ละภวราคานุสัย ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยา 
ปันนธรรม บุคคลนั้น ย่อมไม , ละภวราคานุสัย ไม , ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย 
จากที่นั้น บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค ไม , ละภวราคานุสัย ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ 
บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น ย่อมไม , ละภวราคานุสัย กามราคานุสัย และ 
ปฏิฆานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น ย่อมไม , ละมานานุสัย 
จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลนั้นนั่นแหละ ไม , ละภวราคานุสัย ในทุกขเวทนา ในอปริยาปันนธรรม 
บุคคลนั้น ย่อมไม , ละภวราคานุสัย ไม , ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น 
บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เว้นบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยมรรค ๒ จำพวก ย่อมไม , ละภวราคานุสัย 
ไม , ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ในที่ทั้งปวง. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 601 

บุคคลใด ไม , ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น 
ย่อมไม , ละอวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค ไม , ละกามราคานุสัย ในทุกขเวทนา บุคคล 
ผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น ย่อมไม , ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย 
จากที่นั้น แต่บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น จะไม , ละอวิชชานุสัย จากที่นั้น 
ก็หาไม่ บุคคลนั้นนั่นแหละไม , ละกามราคานุสัย ในอปริยาปันนธรรม บุคคลนั้น ย่อมไม , ละ 
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย และไม , ละอวิชชานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลาย 
ที่เหลือเว้นบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยมรรค ๒ จำพวก ย่อมไม , ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
และมานานุสัย และไม , ละอวิชชานุสัย ในที่ทั้งปวง. 

หรือว่า บุคคลใด ไม , ละอวิชชานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมไม , ละกามราคา 
นุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น? 

บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรค ไม , ละอวิชชานุสัยในทุกขเวทนา บุคคล 
ผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรคนั้น ย่อมไม , ละอวิชชานุสัย กามราคานุสัย และมานา 
นุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรคนั้น จะไม , ละปฏิฆานุสัย จาก 
ที่นั้นก็หาไม , บุคคลนั้นนั่นแหละ ไม , ละอวิชชานุสัยในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลนั้นย่อม 
ไม , ละอวิชชานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลนั้น จะไม , ละกามราคานุสัย 
จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลนั้นนั่นแหละ ไม , ละอวิชชานุสัยในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาป้นน 
ธรรมบุคคลนั้น ย่อมไม , ละอวิชชานุสัย ไม , ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จาก 
ที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เว้นบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยมรรค ๒ จำพวก ย่อมไม , ละ 
อวิชชานุสัย ไม , ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ในที่ทั้งปวง. 

[๑๔๑๗] บุคคลใด ไม , ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐา 
นุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมไม , ละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลใด ไม , ละวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมไม , ละกามราคา 
นุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย จากที่นั้น? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 602 

บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรค ไม , ละวิจิกิจฉานุสัยในทุกขเวทนา บุคคล 
ผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรคนั้น ย่อมไม , ละวิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย 
และทิฏฐานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรคนั้น จะไม , ละปฏิฆา 
นุสัย จากที่นั้นก็หาไม , บุคคลนั้นนั่นแหละ ไม , ละวิจิกิจฉานุสัย ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคล 
นั้น ย่อมไม , ละวิจิกิจฉานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลนั้น 
จะไม , ละกามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลนั้นนั่นแหละ ไม , ละวิจิกิจฉานุสัย ในรูปธาตุ 
ในอรูปธาตุ ในอปริยาปันนธรรม บุคคลนั้น ย่อมไม , ละวิจิกิจฉานุสัย ไม , ละกามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย จากที่นั้น บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค 
ไม , ละวิจิกิจฉานุสัยในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียง 
ด้วยอรหัตมรรคนั้น ย่อมไม , ละวิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และทิฏฐานุสัย จากที่นั้น 
แต่บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น จะไม , ละมานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลนั้น 
นั่นแหละ ไม , ละวิจิกิจฉานุสัยในทุกขเวทนา ในอปริยาปันนธรรม บุคคลนั้น ย่อมไม , ละวิจิกิจฉานุสัย 
ไม , ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลาย 
ที่เหลือ เว้นบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยมรรค ๒ จำพวก และบุคคลที่ ๘ ย่อมไม , ละวิจิกิจฉา 
นุสัย ไม , ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ในที่ทั้งปวง ฯลฯ. 

[๑๔๑๘] บุคคลใด ไม , ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย 
และ'วิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมไม , ละภวราคานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลใด ไม , ละภวราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมไม , ละกามราคา 
นุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และ'วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น? 

บุคคลที่ ๘ ไม , ละภวราคานุสัยในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคล 
ที่ ๘ นั้น ย่อมไม , ละภวราคานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น แต่ 
บุคคลที่ ๘ นั้น จะไม , ละทิฏฐานุสัย และ'วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นก็หาไม , บุคคลนั้นนั่นแหละ 
ไม , ละภวราคานุสัยในอปริยาปันนธรรม บุคคลนั้น ย่อมไม , ละภวราคานุสัย ไม , ละกามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียง 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 603 

ด้วยอนาคามิมรรค ไม , ละภวราคานุสัยในทุกขเวทนา บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิ 
มรรคนั้น ย่อมไม่ละภวราคานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉา 
นุสัย แต่บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรคนั้น จะไม , ละปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม , 
บุคคลนั้นนั่นแหละ ไม , ละภวราคานุสัยในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลนั้นย่อมไม , ละภวราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลนั้น จะไม , ละ 
กามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม , บุคคลนั้นนั่นแหละ ไม , ละภวราคานุสัยในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
ในอปริยาปันนธรรม บุคคลนั้น ย่อมไม , ละภวราคานุสัย ไม , ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุส์'ย 
มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัต 
มรรค ไม , ละภวราคานุสัยในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค 
นั้น ย่อมไม , ละภวราคานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และ'วิจิกิจฉานุสัย จาก 
ที่นั้น แต่บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น จะไม , ละมานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ 
บุคคลนั้นนั่นแหละ ไม , ละภวราคานุสัยในทุกขเวทนา ในอปริยาปันนธรรม บุคคลนั้น ย่อม 
ไม , ละภวราคานุสัย ไม , ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย 
จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เว้นบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยมรรค ๒ จำพวก และ 
บุคคลที่ ๘ ย่อมไม , ละภวราคานุสัย ไม , ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย 
และวิจิกิจฉานุสัย ในที่ทั้งปวง. 

บุคคลใด ไม , ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และริจิกิจ 
ฉานุลัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมไม , ละอวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค ไม , ละกามราคานุสัยในทุกขเวทนา บุคคล 
ผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น ย่อมไม , ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย 
ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น 
จะไม , ละอวิชชานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลนั้นนั่นแหละ ไม , ละกามราคานุสัยในอปริยาปันน- 
ธรรม บุคคลนั้น ย่อมไม , ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉา- 
นสัย และไม่ละอวิชชานสัย จากที่นั้น บคคลทั้งหลายที่เหลือ เว้นบคคลผมความพร้อมเพรียง 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 604 

ด้วยมรรค ๒ จำพวก และบุคคลที่ ๘ ย่อมไม , ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐา 
นุสัย และวิจิกิจฉานุสัย และไม , ละอวิชชานุสัย ในที่ทั้งปวง. 

หรือว่า บุคคลใด ไม , ละอวิชชานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมไม , ละกามราคา 
นุสัย ปฏิฆานุส์'ย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และ'วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น? 

บุคคลที่ ๘ ไม , ละอวิชชานุสัยในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคล 
ที่ ๘ นั้น ย่อมไม , ละอวิชชานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น แต่ 
บุคคลที่ ๘ นั้น จะไม , ละทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นก็หาไม , บุคคลนั้นนั่นแหละ 
ไม , ละอวิชชานุสัยในอปริยาปันนธรรม บุคคลนั้น ย่อมไม , ละอวิชชานุสัย ไม , ละกามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียง 
ด้วยอนาคามิมรรค ไม่ละอวิชชานุสัยในทุกขเวทนา บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรค 
นั้น ย่อมไม , ละอวิชชานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จาก 
ที่นั้น แต่บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรคนั้น จะไม , ละปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หา 
ไม่ บุคคลนั้นนั่นแหละ ไม , ละอวิชชานุสัยในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลนั้น ย่อมไม , ละ 
อวิชชานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลนั้น 
จะไม , ละกามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลนั้นนั่นแหละ ไม , ละกามราคานุสัยในรูปธาตุ ใน 
อรูปธาตุ ในอปริยาปันนธรรม บุคคลนั้น ย่อมไม , ละอวิชชานุสัย ไม , ละกามราคานุสัย ปฏิฆา 
นุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เว้นบุคคล 
ผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยมรรค ๒ จำพวก และบุคคลที่ ๘ ย่อมไม , ละอวิชชานุสัย ไม , ละ 
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ในที่ทั้งปวง. 

[๑๔๑๙] บุคคลใด ไม , ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย 
วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมไม , ละอวิชชานุสัย จากที่นั้น 
หรือ? 

บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค ไม , ละกามราคานุสัยในทุกขเวทนา บุคคล 
ผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น ย่อมไม , ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย 
ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 605 

อรหัตมรรคนั้น จะไม , ละอวิชชานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลนั้นนั่นแหละไม , ละกามราคานุสัย 
ในอปริยาปันนธรรม บุคคลนั้นย่อมไม , ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย 
วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย และไม , ละอวิชชานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เว้น 
บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยมรรค ๒ จำพวก และบุคคลที่ ๘ ย่อมไม , ละกามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย ภวราคานุสัย และไม , ละอวิชชานุสัย 
ในที่ทั้งปวง. 

หรือว่า บุคคลใด ไม , ละอวิชชานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมไม , ละ 
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย 
จากที่นั้น? 

บุคคลที่ ๘ ไม , ละอวิชชานุสัยในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
บุคคลที่ ๘ นั้น ย่อมไม , ละอวิชชานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และภวราคานุสัย 
จากที่นั้น แต่บุคคลที่ ๘ นั้น จะไม , ละทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นก็หาไม , บุคคลนั้น 
นั่นแหละไม , ละอวิชชานุสัย ในอปริยาปันนธรรม บุคคลนั้น ย่อมไม , ละอวิชชานุสัย ไม , ละ 
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย จากที่นั้น 
บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรค ไม , ละในทุกขเวทนา บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียง 
ด้วยอนาคามิมรรคนั้น ย่อมไม , ละอวิชชานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย 
และภวราคานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรคนั้น จะไม , ละ 
ปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลนั้นนั่นแหละ ไม , ละอวิชชานุสัยในเวทนา ๒ ในกามธาตุ 
บุคคลนั้น ย่อมไม , ละอวิชชานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และ 
ภวราคานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลนั้น จะไม , ละกามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลนั้น 
นั่นแหละ ไม , ละอวิชชานุสัย ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปันนธรรม บุคคลนั้น 
ย่อมไม , ละอวิชชานุสัย ไม , ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย 
และภวราคานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เว้นบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยมรรค 
๒ จำพวก และบุคคลที่ ๘ ย่อมไม , ละอวิชชานุสัย ไม , ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย 
ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย ในที่ทั้งปวง. 

ปชหนวาร จบ. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 606 

ปริญญาวาร 
อนุโลม 

[๑๔๒๐] บุคคลใด กำหนดรู้กามราคานุสัย บุคคลนั้น ย่อมกำหนดรู้ปฏิฆานุสัย 
หรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลใด กำหนดรู้ปฏิฆานุสัย บุคคลนั้น ย่อมกำหนดรู้กามราคานุสัย? 
ถูกแล้ว. 

บุคคลใด กำหนดรู้กามราคานุสัย บุคคลนั้น ย่อมกำหนดรู้มานานุสัยหรือ? 

ย่อมกำหนดรู้กิเลสอันตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น. 

หรือว่า บุคคลใด กำหนดรู้มานานุสัย บุคคลนั้น ย่อมกำหนดรู้กามราคานุสัย? 

หามิได้. 

บุคคลใด กำหนดรู้กามราคานุสัย บุคคลนั้น ย่อมกำหนดรู้ทิฏฐานุสัย ฯลฯ 
วิจิกิจฉานุสัยหรือ? 

หามิได้. 

หรือว่า บุคคลใด กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย บุคคลนั้น ย่อมกำหนดรู้กามราคานุสัย? 
ย่อมกำหนดรู้กิเลสอันตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น. 

บุคคลใด กำหนดรู้กามราคานุสัย บุคคลนั้น ย่อมกำหนดรู้ภวราคานุสัย ฯลฯ 
อวิชชานุสัยหรือ? 

ย่อมกำหนดรู้กิเลสอันตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น. 

หรือว่า บุคคลใด กำหนดรู้อวิชชานุสัย บุคคลนั้น ย่อมกำหนดรู้กามราคานุสัย? 
หามิได้. 

[๑๔๒๑] บุคคลใด กำหนดรู้ปฏิฆานุสัย บุคคลนั้น ย่อมกำหนดรู้กามราคานุสัย? 
กำหนดรู้กิเลสอันตั้งอยู่"ในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 607 

หรือว่า บุคคลใด กำหนดเมานานุสัย บุคคลนั้น ย่อมกำหนดรูปฏิฆานุสัย? 

หามิได้. 

บุคคลใด กำหนดรู้ปฏิฆานุสัย บุคคลนั้น ย่อมกำหนดรู้ทิฏฐานุสัย ฯลฯ 
วิจิกิจฉานุสัยหรือ? 

หามิได้. 

หรือว่า บุคคลใด กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย บุคคลนั้น ย่อมกำหนดรู้ปฏิฆานุสัย? 
ย่อมกำหนดรู้กิเลสอันตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น. 

บุคคลใด กำหนดรู้ปฏิฆานุสัย บุคคลนั้น ย่อมกำหนดรู้ภวราคานุสัย ฯลฯ 
อวิชชานุสัยหรือ? 

ย่อมกำหนดรู้กิเลสอันตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น. 

หรือว่า บุคคลใด กำหนดรู้อวิชชานุสัย บุคคลนั้น ย่อมกำหนดรู้ปฏิฆานุสัย? 

หามิได้. 

[๑๔๒๒] บุคคลใด กำหนดรู้มานานุสัย บุคคลนั้น ย่อมกำหนดรู้ทิฏฐานุสัย ฯลฯ 
วิจิกิจฉานุสัยหรือ? 

หามิได้. 

หรือว่า บุคคลใด กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย บุคคลนั้น ย่อมกำหนดรู้มานานุสัย? 
ย่อมกำหนดรู้กิเลสอันตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น. 

บุคคลใด กำหนดรู้มานานุสัย บุคคลนั้น ย่อมกำหนดรู้ภวราคานุสัย ฯลฯ 
อวิชชานุสัยหรือ? 

ลูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลใด กำหนดรู้อวิชชานุสัย บุคคลนั้น ย่อมกำหนดรู้มานานุสัย? 

ลูกแล้ว. 

[๑๔๒๓] บุคคลใด กำหนดรู้ทิฏฐานุสัย บุคคลนั้น ย่อมกำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย 
หรือ? 

ลูกแล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 608 

หรือว่า บุคคลใด กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย บุคคลนั้น ย่อมกำหนดรู้ทิฏฐานุสัย? 

ถูกแล้ว ฯลฯ. 

[๑๔๒๔] บุคคลใด กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย บุคคลนั้น ย่อมกำหนดรู้ภวราคานุสัย 
ฯลฯ อวิชชานุสัยหรือ? 

ย่อมกำหนดรู้กิเลสอันตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น. 

หรือว่า บุคคลใด กำหนดรู้อวิชชานุสัย บุคคลนั้น ย่อมกำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย? 

หามิได้. 

[๑๔๒๕] บุคคลใด กำหนดรู้ภวราคานุสัย บุคคลนั้น ย่อมกำหนดรู้อวิชชานุสัย 
หรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลใด กำหนดรู้อวิชชานุสัย บุคคลนั้น ย่อมกำหนดรู้ภวราคานุสัย? 

ถูกแล้ว. 

[๑๔๒๖] บุคคลใด กำหนดรู้กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย บุคคลนั้น 
ย่อมกำหนดรู้มานานุสัยหรือ? 

ย่อมกำหนดรู้กิเลสอันตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น. 

หรือว่า บุคคลใด กำหนดรู้มานานุสัย บุคคลนั้น ย่อมกำหนดรู้กามราคานุสัย 
และปฏิฆานุสัย? 

หามิได้. 

บุคคลใด กำหนดรู้กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย บุคคลนั้น ย่อมกำหนดรู้ 
ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัยหรือ? 

หามิได้. 

หรือว่า บุคคลใด กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย บุคคลนั้น กำหนดรู้กามราคานุสัย 
และปฏิฆานุสัย? 

ย่อมกำหนดรู้กิเลสอันตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น. 

บุคคลใด กำหนดรู้กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย บุคคลนั้น ย่อมกำหนดรู้ 
ภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัยหรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 609 

กำหนดรู้กิเลสอันตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับอนุสัย. 

หรือว่า บุคคลใด กำหนดรู้อวิชชานุสัย บุคคลนั้น ย่อมกำหนดรู้กามราคานุสัย 
และปฏิฆานุสัย? 

หามิได้. 

[๑๔๒๗] บุคคลใด กำหนดรู้กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย บุคคลนั้น 
ย่อมกำหนดรู้ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัยหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า บุคคลใด กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย บุคคลนั้น กำหนดรู้กามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย? 

ย่อมกำหนดรู้กิเลสอันตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น. 

บุคคลใด กำหนดรู้กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย บุคคลนั้น ย่อม 
กำหนดรู้ภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัยหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า บุคคลใด กำหนดรู้อวิชชานุสัย บุคคลนั้น ย่อมกำหนดรู้กามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย? 

ย่อมกำหนดรู้มานานุสัย. 

[๑๔๒๘] บุคคลใด กำหนดรู้กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และ 
ทิฏฐานุสัย บุคคลนั้น ย่อมกำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัยหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า บุคคลใด กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย บุคคลนั้น ย่อมกำหนดรู้กามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย? 

ย่อมกำหนดรู้ทิฏฐานุสัย ย่อมกำหนดรู้กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และ 
กิเลสอันตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น ฯลฯ. 

[๑๔๒๙] บุคคลใด กำหนดรู้กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และ 
วิจิกิจฉานสัย บคคลนั้น ย่อมกำหนดร้ภวราคานสัย ฯลฯ อวิชชานสัยหรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 610 

ไม่มี. 

หรือว่า บุคคลใด กำหนดเอวิชชานุสัย บุคคลนั้น ย่อมกำหนด เกา มราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย? 

ย่อมกำหนดเมานานุสัย. 

[๑๔๓๐] บุคคลใด กำหนด เกา มราคานุสัย ปฏิฆ านุสั ย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย 
วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย บุคคลนั้น ย่อมกำหนดอวิชชานุสัยหรือ? 

ไม่มี. 

หรือ ว่า บุคคลใด กำหนดอวิชชานุสัย บุคคลนั้น ย่อมกำหนด เกา มราคานุสัย 
ปฏิฆานุส์'ย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย? 

ย่อมกำหนดเมานานุสัย และภวราคานุสัย. 

[๑๔๓๑] บุคคลกำหนดเกามราคานุสัย จากที่ใด ย่อมกำหนดเปฏิฆานุสัย จาก 
ที่นั้นหรือ? 

หามิได้. 

หรือว่า บุคคลกำหนดเปฏิฆานุสัย จากที่ใด กำหนดเกามราคานุสัย จากที่นั้น? 

หามิได้. 

บุคคลกำหนด เกาม ราคานุสัย จากที่ใด ย่อม กำหนด เมา นานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลกำหนดเมานานุสัย จากที่ใด ย่อมกำหนดเกามราคานุสัย จาก 
ที่นั้น? 

บุคคลกำหนดเมานานุสัย จากที่นั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่จะกำหนดเ 
กามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลย่อมกำหนดเมานานุสัย และย่อมกำหนดรู้กามราคานุสัย 
จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ. 

บุคคลกำหนดเกามราคานุสัย จากที่ใด ย่อมกำหนด เทิฏ ฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย 
จากที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 611 

หรือว่า บุคคลกำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด ย่อมกำหนดรู้กามราคานุสัย จาก 
ที่นั้น? 

บุคคลย่อมกำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
แต่จะกำหนด รู้กามราคา นุสัย จากที่นั้นก็หาไม , บุคคลกำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย และกำหนดรู้ 
กามราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ. 

บุคคลกำหนดรู้กามราคานุสัย จากที่ใด ย่อมกำหนดรู้ภวราคานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

หามิได้. 

หรือว่า บุคคลกำหนดรู้ภวราคานุสัย จากที่ใด ย่อมกำหนดรู้กามราคานุสัย จาก 
ที่นั้น? 

หามิได้. 

บุคคลกำหนดรู้กามราคานุสัย จากที่ใด ย่อมกำหนดรู้อวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลกำหนดรู้อวิชชานุสัย จากที่ใด ย่อมกำหนดรู้กามราคานุสัย จาก 
ที่นั้น? 

บุคคลย่อมกำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
แต่จะกำหนดรู้ กามราคา นุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลย่อมกำหนดรู้อวิชชานุสัย และกำหนดรู้ 
กามราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ. 

[๑๔๓๒] บุคคลกำหนดรู้ปฏิฆานุสัย จากที่ใด ย่อมกำหนดรู้มานานุสัย จาก 
ที่นั้นหรือ? 

หามิได้. 

หรือว่า บุคคลกำหนดรู้มานานุสัย จากที่ใด ย่อมกำหนดรู้ปฏิฆานุสัย จากที่นั้น? 

หามิได้. 

บุคคลกำหนดรู้ปฏิฆานุสัย จากที่ใด ย่อมกำหนดรู้ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย 
จากที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 612 

หรือว่า บุคคลกำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด ย่อมกำหนดรู้ปฏิฆานุสัย จากที่ 
นั้น? 

บุคคลกำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ใน 
อรูปธาตุ แต่จะกำหนดรู้ปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลย่อมกำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย และ 
กำหนดรู้ปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา 

บุคคลกำหนดรู้ปฏิฆานุสัย จากที่ใด ย่อมกำหนดรู้ภวราคานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

หามิได้. 

หรือว่า บุคคลกำหนดรู้ภวราคานุสัย จากที่ใด ย่อมกำหนดรู้ปฏิฆานุสัย จาก 
ที่นั้น? 

หามิได้. 

บุคคลกำหนดรู้ปฏิฆานุสัย จากที่ใด ย่อมกำหนดรู้อวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลกำหนดรู้อวิชชานุสัย จากที่ใด ย่อมกำหนดรู้ปฏิฆานุสัย จากที่ 
นั้น? 

บุคคลกำหนดรู้อวิชชานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ 
ในอรูปธาตุ แต่จะกำหนดรู้ปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลย่อมกำหนดรู้อวิชชานุสัย แล 
กำหนดรู้ปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา. 

[๑๔๓๓] บุคคลกำหนดรู้มานานุสัย จากที่ใด ย่อมกำหนดรู้ทิฏฐานุสัย ฯลฯ 
วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลกำหนดรู้ วิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด ย่อมกำหนดรู้มานานุสัย จาก 
ที่นั้น? 

บุคคลย่อมกำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา แต่จะกำหนดรู้มานานุสัย 
จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลย่อมกำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย และกำหนดรู้มานานุสัย จากที่นั้น คือ 
ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ. 

บคคลกำหนดร้มานานสัย จากที่ใด ย่อมกำหนดร้ภวราคานสัย จากที่นั้นหรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 613 

บุคคลกำหนดรู้มานานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่จะกำหนดรู้ 
ภวราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลย่อมกำหนดรู้มานานุส์'ย และย่อมกำหนดรู้ภวราคานุสัย 
จากที่นั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ. 

หรือว่า บุคคลกำหนดรู้ภวราคานุสัย จากที่ใด ย่อมกำหนดรู้มานานุสัย จากที่นั้น? 

ถูกแล้ว. 

บุคคลกำหนดรู้มานานุสัย จากที่ใด ย่อมกำหนดรู้อวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลกำหนดรู้อวิชชานุสัย จากที่ใด ย่อมกำหนดรู้มานานุสัย จากที่นั้น? 

บุคคลย่อมกำหนดรู้อวิชชานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา แต่จะกำหนดรู้มานานุสัย 
จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลย่อมกำหนดรู้อวิชชานุสัย และกำหนดรู้มานานุสัย จากที่นั้น คือ ใน 
เวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ. 

[๑๔๓๔] บุคคลกำหนดรู้ทิฏฐานุสัย จากที่ใด ย่อมกำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย จาก 
ที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลกำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด ย่อมกำหนดรู้ทิฏฐานุสัย จาก 
ที่นั้น? 

ถูกแล้ว ฯลฯ. 

[๑๔๓๕] บุคคลย่อมกำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด ย่อมกำหนดรู้ภวราคานุสัย 
จากที่นั้นหรือ? 

บุคคลย่อมกำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ แต่จะ 
กำหนดรู้ภวราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลย่อมกำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย และกำหนดรู้ 
ภวราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ. 

บุคคลกำหนดรู้ภวราคานุสัย จากที่ใด ย่อมกำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลกำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด ย่อมกำหนดรู้อวิชชานุสัย จาก 
ที่นั้น? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 614 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลกำหนดเอวิชชานุสัย จากที่ใด ย่อมกำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย จาก 
ที่นั้น? 

ถูกแล้ว. 

[๑๔๓๖] บุคคลกำหนดรู้ภวราคานุสัย จากที่ใด ย่อมกำหนดรู้อวิชชานุสัย จาก 
ที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลกำหนดรู้อวิชชานุสัย จากที่ใด ย่อมกำหนดรู้ภวราคานุสัย จาก 
ที่นั้น? 

บุคคลย่อมกำหนดรู้อวิชชานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ แต่จะ 
กำหนดรู้ภวราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลย่อมกำหนดรู้อวิชชานุสัย และย่อมกำหนดรู้ 
ภวราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ. 

[๑๔๓๗] บุคคลกำหนดรู้กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่ใด ย่อมกำหนด 
รู้มานานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า บุคคลกำหนดรู้มานานุสัย จากที่ใด ย่อมกำหนดรู้กามราคานุสัย และ 
ปฏิฆานุสัย จากที่นั้น? 

บุคคลย่อมกำหนดรู้มานานุสัย จากที่นั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่จะกำหนดรู้ 
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลย่อมกำหนดรู้มานานุสัย กามราคานุสัย 
จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่จะกำหนดรู้ปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่. 

บุคคลกำหนดรู้กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่ใด ย่อมกำหนดรู้ทิฏฐา 
นุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานสัย จากที่นั้นหรือ? 

1 ไม่มี. 

หรือว่า บุคคลกำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด ย่อมกำหนดรู้กามราคานุสัย และ 
ปฏิฆานุสัย จากที่นั้น? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 615 

บุคคลย่อมกำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่จะกำหนด 
รู้กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลกำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย และกามราคานุสัย 
จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่จะกำหนดรู้ปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคล 
ย่อมกำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา แต่จะกำหนดรู้ 
ปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่. 

บุคคลกำหนดรู้กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย จากที่ใด ย่อมกำหนดรู้ภวราคานุสัย 
จากที่นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า บุคคลกำหนดรู้ภวราคานุสัย จากที่ใด ย่อมกำหนดรู้กามราคานุสัย และ 
ปฏิฆานุสัย จากที่นั้น? 

หามิได้. 

บุคคลกำหนดรู้กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่ใด ย่อมกำหนดรู้อวิชชานุสัย 
จากที่นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า บุคคลกำหนดรู้อวิชชานุสัย จากที่ใด ย่อมกำหนดรู้กามราคานุสัย และ 
ปฏิฆานุสัย จากที่นั้น? 

บุคคลย่อมกำหนดรู้อวิชชานุสัย จากที่นั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่จะกำหนด 
รู้กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ ย่อมกำหนดรู้อวิชชานุสัย และกามราคานุสัย 
จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่จะกำหนดรู้ปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคล 
ย่อมกำหนดรู้อวิชชานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา แด , จะกำหนดรู้ 
กามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่. 

[๑๔๓๘] บุคคลกำหนดรู้กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่ใด 
ย่อมกำหนดรู้ทิฏฐานุลัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า บุคคลกำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด ย่อมกำหนดรู้กามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย มานานุสัย จากที่นั้น? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 616 

บุคคลย่อมกำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
แต่จะกำหนดรู้กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลย่อมกำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย 
กามราคานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่จะกำหนดรู้ 
ปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลย่อมกำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ 
ในทุกขเวทนา แต่จะกำหนดรู้กามราคานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่. 

บุคคลกำหนดรู้กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่ใด ย่อมกำหนด 
รู้ภวราคานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า บุคคลกำหนดรู้ภวราคานุสัย จากที่ใด ย่อมกำหนดรู้กามราคานุสัย ปฏิฆา 
นุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น? 

บุคคลย่อมกำหนดรู้ภวราคานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
แต่จะกำหนดรู้กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่. 

บุคคลกำหนดรู้กามราคานุสัย ปฏิฆานุส์'ย และมานานุสัย จากที่ใด ย่อมกำหนด 
รู้อวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า บุคคลกำหนดรู้อวิชชานุสัย จากที่ใด ย่อมกำหนดรู้กามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น? 

บุคคลย่อมกำหนดรู้อวิชชานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
แต่จะกำหนดรู้กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลย่อมกำหนดรู้อวิชชานุสัย 
กามราคานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่จะกำหนดรู้ 
ปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลย่อมกำหนดรู้อวิชชานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ 
ในทุกขเวทนา แด , จะกำหนดรู้กามราคานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่. 

[๑๔๓๙] บุคคลกำหนดรู้กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย 
จากที่ใด ย่อมกำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า บุคคลกำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด ย่อมกำหนดรู้กามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย จากที่นั้น? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 617 

บุคคลย่อมกำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย จากที่นั้น คือ ในรูปธาตุ 
ในอรูปธาตุ แต่จะกำหนดรู้กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลย่อมกำหนด 
รู้วิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ใน 
กามธาตุ แต่จะกำหนดรู้ปฏิฆานุลัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลย่อมกำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย ปฏิฆานุสัย 
และทิฏฐานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา แต่จะกำหนดรู้กามราคานุสัย และมานานุสัย 
จากที่นั้นก็หาไม่ ฯลฯ. 

[๑๔๔๐] บุคคลกำหนดรู้กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และ 
วิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด ย่อมกำหนดรู้ภวราคานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า บุคคลย่อมกำหนดรู้ภวราคานุสัย จากที่ใด ย่อมกำหนดรู้กามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น? 

บุคคลย่อมกำหนดรู้ภวราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น 
คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่จะกำหนดรู้กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่. 

บุคคลกำหนดรู้กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย 
จากที่ใด ย่อมกำหนดรู้อวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า บุคคลกำหนดรู้อวิชชานุสัย จากที่ใด ย่อมกำหนดรู้กามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น? 

บุคคลย่อมกำหนดรู้อวิชชานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น คือ 
ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แด , จะกำหนดรู้กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคล 
ย่อมกำหนดรู้อวิชชานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น 
คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่จะกำหนดรู้ปฏิฆานุลัย จากที่นั้นก็หาไม , . 

บุคคลย่อมกำหนดรู้อวิชชานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จาก 
ที่นั้น คือในทกขเวทนา แด , จะกำหนดร้กามราคานลัย และมานานลัย จากที่นั้นก็หาไม่. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 618 

[๑๔๔๑] บุคคลกำหนดเกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย 
วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย จากที่ใด ย่อม กำหนด เอ วิชชาบุสัย จากที่นั้นหรือ? 

ไม่มี. 1 

หรือว่า บุคคลกำหนดเอวิชชานุสัย จากที่ใด ย่อมกำหนดเกามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย จากที่นั้น? 

บุคคลย่อมกำหนด เอ วิชชานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุส์'ย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย 
จากที่นั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่จะกำหนด เกา มราคานุสัย และ ปฏิฆ านุสัย จากที่นั้น 
ก็หาไม่ บุคคลย่อมกำหนด เอ วิชชานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉา 
นุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่จะกำหนด รู้ปฏิฆานุ สัย และภวราคานุสัย 
จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลย่อมกำหนด เอ วิชชานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย 
จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา แต่จะกำหนด เกา มราคานุสัย มานานุส์'ย และภวราคานุสัย 
จากที่นั้นก็หาไม่. 

[๑๔๔๒] บุคคลใด กำหนดเกามราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมกำหนดเ 
ปฏิฆานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

หามิได้. 

หรือว่า บุคคลใด กำหนดเปฏิฆานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมกำหนดเ 
กามราคานุสัย จากที่นั้น? 

หามิได้. 

บุคคลใด ย่อมกำหนดเกามราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมกำหนดเ 
มานานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

ย่อมกำหนดเกิเลสอันตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น. 

หรือว่า บุคคลใด กำหนดเมานานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมกำหนดเ 
กามราคานุสัย จากที่นั้น? 

หามิได้. 

บุคคลใด กำหนดเกามราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมกำหนด เทิฏ ฐานุสัย ฯลฯ 
วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 619 

หรือว่า บุคคลใด กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น กำหนดรู้ 
กามราคานุสัย จากที่นั้น? 

บุคคลที่ ๘ กำหนดรู้ในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลที่ ๘ นั้น ย่อม 
กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลที่ ๘ นั้น จะกำหนดรู้กามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม , 
บุคคลนั้นนั่นแหละ กำหนดรู้ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลนั้น ย่อมกำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย 
จากที่นั้น กำหนดรู้กามราคานุสัย อันตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น. 

บุคคลใด กำหนดรู้กามราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมกำหนดรู้ภวราคานุสัย 
จากที่นั้นหรือ? 

หามิได้. 

หรือว่า บุคคลใด กำหนดรู้ภวราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมกำหนดรู้ 
กามราคานุสัย จากที่นั้น? 

หามิได้. 

บุคคลใด กำหนดรู้กามราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมกำหนดรู้อวิชชานุสัย 
จากที่นั้นหรือ? 

ย่อมกำหนดรู้กิเลสอันตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น. 

หรือว่า บุคคลใด กำหนดรู้อวิชชานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมกำหนดรู้ 
กามราคานุสัย จากที่นั้น? 

หามิได้. 

[๑๔๔๓] บุคคลใด กำหนดรู้ปฏิฆานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมกำหนดรู้ 
มานานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

หามิได้. 

หรือว่า บุคคลใด กำหนดรู้มานานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมกำหนดรู้ปฏิฆานุสัย 
จากที่นั้น? 

หามิได้. 

บุคคลใด กำหนดรู้ปฏิฆานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมกำหนดรู้ทิฏฐานุสัย ฯลฯ 
วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 620 

หามิได้. 

หรือว่า บุคคลใด กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมกำหนดรู้ 
ปฏิฆานุสัย จากที่นั้น? 

บุคคลที่ ๘ กำหนดรู้ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลที่ ๘ นั้น 
ย่อมกำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลที่ ๘ นั้น จะกำหนดรู้ปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม , 
บุคคลนั้นนั่นแหละ กำหนดรู้ในทุกขเวทนา บุคคลนั้น ย่อมกำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น 
กำหนดรู้ปฏิฆานุสัย อันตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น. 

บุคคลใด กำหนดรู้ปฏิฆานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมกำหนดรู้ภวราคานุสัย 
จากที่นั้นหรือ? 

หามิได้. 

หรือว่า บุคคลใด กำหนดรู้ภวราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมกำหนดรู้ 
ปฏิฆานุสัย จากที่นั้น? 

หามิได้. 

บุคคลใด กำหนดรู้ปฏิฆานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมกำหนดรู้อวิชชานุสัย 
จากที่นั้นหรือ? 

ย่อมกำหนดรู้กิเลสอันตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น. 

หรือว่า บุคคลใด กำหนดรู้อวิชชานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมกำหนดรู้ปฏิฆานุสัย 
จากที่นั้น? 

หามิได้. 

[๑๔๔๔] บุคคลใด ย่อมกำหนดรู้มานานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมกำหนดรู้ 
ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

หามิได้. 

หรือว่า บุคคลใด กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมกำหนดรู้ 
มานานุสัย จากที่นั้น? 

บุคคลที่ ๘ กำหนดรู้ในทุกขเวทนา บุคคลที่ ๘ นั้น ย่อมกำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น 
แต่บคคลที่ ๘ นั้น จะกำหนดร้มานานสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บคคลนั้นนั่นแหละ กำหนดร้ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 621 

ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลนั้น ย่อมกำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย 
จากที่นั้น ย่อมกำหนดรู้มานานุสัย อันตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น. 

บุคคลใด กำหนดรู้มานานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมกำหนดรู้ภวราคานุสัย 
จากที่นั้นหรือ? 

บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค กำหนดรู้ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคล 
ผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น ย่อมกำหนดรู้มานานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลผู้มีความ 
พร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น จะกำหนดรู้ภวราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลนั้นนั่นแหละ 
กำหนดรู้ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลนั้น ย่อมกำหนดรู้มานานุสัย และกำหนดรู้ภวราคานุสัย 
จากที่นั้น. 

หรือว่า บุคคลใด กำหนดรู้ภวราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมกำหนดรู้ 
มานานุสัย จากที่นั้น? 

ถูกแล้ว. 

บุคคลใด กำหนดรู้มานานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น กำหนดรู้อวิชชานุสัย จาก 
ที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลใด กำหนดรู้อวิชชานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมกำหนดรู้ 
มานานุสัย จากที่นั้น 

บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค กำหนดรู้ในทุกขเวทนา บุคคลผู้มีความ 
พร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น ย่อมกำหนดรู้อวิชชานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลผู้มีความ 
พร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น จะกำหนดรู้มานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลนั้นนั่นแหละ 
กำหนดรู้ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลนั้น ย่อมกำหนดรู้อวิชชานุสัย 
และกำหนดรู้มานานุสัย จากที่นั้น. 

[๑๔๔๕] บุคคลใด กำหนดรู้ทิฏฐานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น กำหนดรู้ 
วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 622 

หรือว่า บุคคลใด กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมกำหนดรู้ 
ทิฏฐานุสัย จากที่นั้น? 

ถูกแล้ว ฯลฯ. 

[๑๔๔๖] บุคคลใด กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมกำหนดรู้ 
ภวราคานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

บุคคลที่ ๘ กำหนดรู้ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ บุคคลที่ ๘ นั้น ย่อมกำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย 
จากที่นั้น แต่บุคคลที่ ๘ นั้น จะกำหนดรู้ภวราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลนั้นนั่นแหละ 
กำหนดรู้ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลนั้น ย่อมกำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น และกำหนด 
รู้ภวราคานุสัย อันตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น. 

หรือว่า บุคคลใด กำหนดรู้ภวราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมกำหนดรู้ 
วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น? 

หามิได้. 

บุคคลใด กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมกำหนดรู้อวิชชานุสัย 
จากที่นั้นหรือ? 

ย่อมกำหนดรู้กิเลสอันตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น. 

หรือว่า บุคคลใด กำหนดรู้อวิชชานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมกำหนดรู้ 
วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น? 

หามิได้. 

[๑๔๔๗] บุคคลใด กำหนดรู้ภวราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมกำหนดรู้ 
อวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลใด กำหนดรู้อวิชชานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมกำหนดรู้ 
ภวราคานุสัย จากที่นั้น? 

บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค กำหนดรู้ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ บุคคล 
ผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น ย่อมกำหนดรู้อวิชชานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลผู้มี 
ความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น จะกำหนดรัภวราคานสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บคคลนั้น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 623 

นั่นแหละ กำหนดรู้ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลนั้น ย่อมกำหนดรู้อวิชชานุสัย และกำหนด 
รู้ภวราคานุสัย จากที่นั้น. 

[๑๔๔๘] บุคคลใด กำหนดรู้กามราคานุสัย และปฏิฆานุสั ย จากที่ใด บุคคลนั้น 
ย่อมกำหนดรู้มานานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า บุคคลใด กำหนดรู้มานานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมกำหนดรู้ 
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสั ย จากที่นั้น? 

หามิได้. 

บุคคลใด กำหนดรู้กามราคานุสัย และปฏิฆานุสั ย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมกำหนดรู้ 
ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า บุคคลใด ย่อมกำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมกำหนดรู้ 
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสั ย จากที่นั้น? 

บุคคลที่ ๘ กำหนดรู้ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลที่ ๘ นั้น ย่อมกำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย 
จากที่นั้น แต่บุคคลที่ ๘ นั้น จะกำหนดรู้กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ 
บุคคลนั้นนั่นแหละ กำหนดรู้ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลนั้นย่อมกำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย และ 
ย่อมกำหนดรู้กามราคานุสัย อันตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น จากที่นั้น แต่บุคคลนั้น จะกำหนด 
รู้ปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลนั้นนั่นแหละ กำหนดรู้ในทุกขเวทนา บุคคลนั้น ย่อม 
กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย และย่อมกำหนดรู้ปฏิฆานุสัย อันตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น จาก 
ที่นั้น แต่บุคคลนั้น จะกำหนดรู้กามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่. 

บุคคลใด กำหนดรู้กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อม 
กำหนดรู้ภวราคานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า บุคคลใด กำหนดรู้ภวราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น กำหนดรู้กามราคานุสัย 
และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น? 

หามิได้. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 624 

บุคคลใด กำหนดรู้กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อม 
กำหนดรู้อวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า บุคคลใด กำหนดรู้อวิชชานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมกำหนดรู้ 
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น? 

หามิได้. 

[๑๔๔๙] บุคคลใด กำหนดรู้กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่ใด 
บุคคลนั้น ย่อมกำหนดรู้ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า บุคคลใด กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมกำหนดรู้ 
กามราคานุสัย ปฏิฆานุส์'ย และมานานุสัย จากที่นั้น? 

บุคคลที่ ๘ กำหนดรู้ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลที่ ๘ นั้น ย่อมกำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย 
และกำหนดรู้มานานุสัย อันตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น จากที่นั้น แต่บุคคลที่ ๘ นั้น จ 
กำหนดรู้กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลนั้นนั่นแหละ กำหนดรู้ใน 
เวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลนั้น ย่อมกำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย กำหนดรู้กามราคานุสัย และ 
มานานุสัย อันตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับอนุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลนั้น จะกำหนดรู้ปฏิฆานุสัย 
จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลนั้นนั่นแหละ กำหนดรู้ในทุกขเวทนา บุคคลนั้น ย่อมกำหนดรู้ 
วิจิกิจฉานุสัย และกำหนดรู้ปฏิฆานุสัย อันตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น จากที่นั้น แต่ 
บุคคลนั้น จะกำหนดรู้กามราคานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่. 

บุคคลใด กำหนดรู้กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่ใด บุคคล 
นั้น ย่อมกำหนดร้ภวราคานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า บุคคลใด กำหนดรู้ภวราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมกำหนดรู้ 
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น? 

ย่อมกำหนดรู้มานานุสัย. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 625 

บุคคลใด กำหนดรู้กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และ มานานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น 
ย่อมกำหนดเอวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า บุคคลใด กำหนดเอ'วิชชานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมกำหนดเ 
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และ มานานุสัย จากที่นั้น? 

บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค กำหนดเในทุกขเวทนา บุคคลผู้มีความ 
พร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น ย่อมกำหนดเอวิชชานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลผู้มีความ 
พร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น จะกำหนดเกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และ มานานุสัย 
จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลนั้นนั่นแหละ กำหนดเในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ 
ในอรูปธาตุ บุคคลนั้น ย่อมกำหนดเอวิชชานุสัย และ มานานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลนั้น 
จะกำหนดเกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่. 

[๑๔๕๐] บุคคลใด กำหนดเกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และ 
ทิฏฐานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมกำหนดเวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า บุคคลใด กำหนดเวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมกำหนดเ 
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และ ทิฏฐานุสัย จากที่นั้น? 

บุคคลที่ ๘ กำหนดเในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลที่ ๘ นั้น ย่อมกำหนดเวิจิกิจฉานุสัย 
และทิฏฐานุสัย และกำหนดรู้มานานุสัย อันตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น จากที่นั้น 
แต่บุคคลที่ ๘ นั้น จะกำหนดเกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลนั้น 
นั่นแหละ กำหนดเในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลนั้น ย่อมกำหนดเวิจิกิจฉานุสัย และ 
ทิฏฐานุสัย และกำหนดรู้กามราคานุสัย และมานานุสัยอันตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น 
จากที่นั้น แต่บุคคลนั้น จะกำหนดเปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลนั้นนั่นแหละ 
กำหนดเในทุกขเวทนา บุคคลนั้น ย่อมกำหนดเวิจิกิจฉานุสัย และทิฏฐานุสัย และกำหนดเ 
ปฏิฆานุสัย อันตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น จากที่นั้น แต่บุคคลนั้น จะกำหนดเ 
กามราคานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ ฯลฯ. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 626 

[๑๔๕๑] บุคคลใด กำหนดเกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย 
และ'วิจิกิจฉานสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมกำหนดรัภวราคานสัย จากที่นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า บุคคลใด กำหนดรู้ภวราคานุส์'ย จากที่ใด บุคคลนั้น กำหนดรู้ 
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น? 

ย่อมกำหนดรู้มานานุสัย. 

บุคคลใด กำหนดรู้กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และ 
วิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมกำหนดรู้อวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า บุคคลใด กำหนดรู้อวิชชานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมกำหนดรู้ 
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุส์'ย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น? 

บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น กำหนดรู้ในทุกขเวทนา บุคคลผู้มีความ 
พร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น ย่อมกำหนดรู้อวิชชานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลผู้มีความ 
พร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น จะกำหนดรู้กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย 
และ'วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นก็หาไม , บุคคลนั้นนั่นแหละ กำหนดรู้ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ 
ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลนั้น ย่อมกำหนดรู้อวิชชานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น 
แต่บุคคลนั้น จะกำหนดรู้กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น 
ก็หาไม่. 

[๑๔๕๒] บุคคลใด กำหนดรู้กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย 
วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมกำหนดรู้อวิชชานุสัย จากที่นั้น 
หรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า บุคคลใด กำหนดรู้อวิชชานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมกำหนดรู้ 
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย 
จากที่นั้น? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 627 

บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค กำหนดรู้ในทุกขเวทนา บุคคลผู้มีความ 
พร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น ย่อมกำหนดรู้อวิชชานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลผู้มีความ 
พร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น จะกำหนดรู้กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย 
วิจิกิจฉานุสัย และ ภวราคา นุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลนั้นนั่นแหละ กำหนดรู้ในเวทนา ๒ 
ในกามธาตุ บุคคลนั้น ย่อมกำหนดรู้อวิชชานุสัย และ มานานุสั ย จากที่นั้น แต่บุคคลนั้น 
จะกำหนดรู้กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และ ภวราคา นุสัย จากที่นั้น 
ก็หาไม่ บุคคลนั้นนั่นแหละ กำหนดรู้ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลนั้น ย่อมกำหนดรู้อวิชชานุสัย 
มานานุสัย และ ภวราคา นุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลนั้น จะกำหนดรู้กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
ทิฏฐานุสัย และ วิจิกิจฉา นุสัย จากที่นั้นก็หา ไม่. 

อนุโลม จบ. 

[๑๔๕๓] บุคคลใด ไม , กำหนดรู้กามราคานุสัย บุคคลนั้น ย่อมไม่กำหนดรู้ 
ปฏิฆานุสัยหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลใด ไม่กำหนดรู้ปฏิฆานุสัย บุคคลนั้น ย่อมไม่กำหนดรู้ 
กามราคานุสัย? 

ถูกแล้ว. 

บุคคลใด ไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย บุคคลนั้น ย่อมไม่กำหนดรู้มานานุสัยหรือ? 

บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค ไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย แต่จะไม , กำหนด 
รู้มานานุสัยก็หาไม่ บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เว้นบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยมรรค ๒ จำพวก 
ย่อมไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย และไม , กำหนดรู้มานานุสัย. 

หรือว่า บุคคลใด ไม่กำหนดรู้มานานุสัย บุคคลนั้น ย่อมไม่กำหนดรู้ 
กามราคานุสัย? 

บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรค ย่อมไม , กำหนดรู้มานานุสัย แต่จะไม่ 
กำหนดรู้กามราคานุสัยก็หาไม่ บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เว้นบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยมรรค 
๒ จำพวก ย่อมไม่กำหนดรัมานานสัย และไม่กำหนดร้กามราคานสัย. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 628 

บุคคลใด ไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย บุคคลนั้น ย่อมไม่กำหนดรู้ทิฏฐานุสัย ฯลฯ 
วิจิกิจฉานุสัยหรือ? 

บุคคลที่ ๘ ไม่กำหนดเกามราคานุสัย แต่จะไม , กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัยก็หาไม , บุคคล 
ทั้งหลายที่เหลือ เว้นบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรค และบุคคลที่ ๘ ย่อมไม , 
กำหนดรู้กามราคานุสัย และไม , กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย. 

หรือว่า บุคคลใด ไม่กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย บุคคลนั้น ย่อมไม , กำหนดรู้ 
กามราคานุสัย. 

บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรค ไม่กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย แต่จะไม่ 
กำหนดรู้กามราคานุสัยก็หาไม่ บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เว้นบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วย 
อนาคามิมรรค และบุคคลที่ ๘ ย่อมไม่กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย และไม , กำหนดรู้กามราคานุสัย. 

บุคคลใด ไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย บุคคลนั้น ย่อมไม่กำหนดรู้ภวราคานุสัย ฯลฯ 
อวิชชานุสัยหรือ? 

บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค ไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย แต่จะไม , 

กำหนดรู้อวิชชานุสัยก็หาไม่ บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เว้นบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยมรรค 
๒ จำพวก ย่อมไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย และไม่กำหนดรู้อวิชชานุสัย. 

หรือว่า บุคคลใด ไม่กำหนดรู้อวิชชานุสัย บุคคลนั้น ย่อมไม่กำหนดรู้ 
กามราคานุสัย? 

บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรค ไม่กำหนดรู้อวิชชานุสัย แต่จะไม่ 
กำหนดรู้กามราคานุสัยก็หาไม่ บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เว้นบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยมรรค 
๒ จำพวก ย่อมไม่กำหนดรู้อวิชชานุสัย และไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย. 

[๑๔๕๔] บุคคลใด ไม , กำหนดรู้ปฏิฆานุสัย บุคคลนั้น ย่อมไม , กำหนดรู้ 
มานานุสัยหรือ? 

บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค ไม่กำหนดรู้ปฏิฆานุสัย แต่จะไม่กำหนดรู้ 
มานานุสัยก็หาไม่ บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เว้นบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยมรรค ๒ จำพวก 
ย่อมไม่กำหนดรู้ปฏิฆานุสัย และไม่กำหนดรู้มานานุสัย. 

หรือว่า บุคคลใด ไม่กำหนดรู้มานานุสัย บุคคลนั้น ย่อมไม่กำหนดรู้ปฏิฆานุสัย. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 629 

บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรค ไม่กำหนดรู้มานานุสัย แต่จะไม่กำหนด 
รู้ปฏิฆานุสัยก็หาไม่ บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เว้นบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยมรรค ๒ จำพวก 
ย่อมไม่กำหนดรู้มานานุสัย และไม่กำหนดรู้ปฏิฆานุสัย. 

บุคคลใด ไม่กำหนดรู้ปฏิฆานุสัย บุคคลนั้น ย่อมไม่กำหนดรู้ทิฏฐานุสัย ฯลฯ 
วิจิกิจฉานุสัย หรือ? 

บุคคลที่ ๘ ไม่กำหนดรู้ปฏิฆานุสัย แต่จะไม่กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัยก็หาไม่ บุคคล 
ทั้งหลายที่เหลือ เว้นบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรค และบุคคลที่ ๘ ย่อมไม , กำหนด 
รู้ปฏิฆานุสัย และไม่กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย. 

หรือว่า บุคคลใด ไม่กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย บุคคลนั้น ย่อมไม , กำหนดรู้ 
ปฏิฆานุสัย? 

บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรค ย่อมไม่กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย แต่จะ 
ไม่กำหนดรู้ปฏิฆานุสัยก็หาไม่ บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เว้นบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วย 
อนาคามิมรรค และบุคคลที่ ๘ ย่อมไม่กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย และไม , กำหนดรู้ปฏิฆานุสัย. 

บุคคลใด ไม่กำหนดรู้ปฏิฆานุสัย บุคคลนั้น ย่อมไม่กำหนดรู้ภวราคานุสัย ฯลฯ 
อวิชชานุสัยหรือ? 

บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค ย่อมไม่กำหนดรู้ปฏิฆานุสัย แต่จะไม่กำหนด 
รู้อวิชชานุสัยก็หาไม่ บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เว้นบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยมรรค ๒ จำพวก 
ย่อมไม่กำหนดรู้ปฏิฆานุสัย และไม่กำหนดรู้อวิชชานุสัย. 

หรือว่า บุคคลใด ไม่กำหนดรู้อวิชชานุสัย บุคคลนั้น ย่อมไม่กำหนดรู้ 
ปฏิฆานุสัยหรือ? 

บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรค ย่อมไม่กำหนดรู้อวิชชานุสัย แต่จะไม่ 
กำหนดรู้ปฏิฆานุสัยก็หาไม , บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เว้นบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยมรรค ๒ 
จำพวก ย่อมไม่กำหนดรู้อวิชชานุสัย และไม , กำหนดรู้ปฏิฆานุสัย. 

[๑๔๕๕] บุคคลใด ไม , กำหนดรู้มานานุสัย บุคคลนั้น ย่อมไม่กำหนดรู้ทิฏฐา 
นุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัยหรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 630 

บุคคลที่ ๘ ย่อมไม , กำหนดรู้มานานุสัย แต่จะไม , กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัยก็หาไม , บุคคล 
ทั้งหลายที่เหลือ เว้นบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค และบุคคลที่ ๘ ย่อมไม่กำหนด 
รู้มานานุสัย และไม่กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย. 

หรือว่า บุคคลใด ไม่กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย บุคคลนั้น ย่อมไม , กำหนดรู้ 
มานานุสัย? 

บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค ย่อมไม่กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย แต่จะไม , 

กำหนดรู้มานานุสัยก็หาไม่ บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เว้นบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัต 
มรรค และบุคคลที่ ๘ ย่อมไม , กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย และไม่กำหนดรู้มานานุสัย. 

บุคคลใด ไม่กำหนดรู้มานานุสัย บุคคลนั้น ไม่กำหนดรู้ภวราคานุสัย ฯลฯ 
อวิชชานุสัยหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลใด ไม่กำหนดรู้อวิชชานุสัย บุคคลนั้น ย่อมไม่กำหนดรู้ 
มานานุสัย? 

ถูกแล้ว. 

[๑๔๕๖] บุคคลใด ไม่กำหนดรู้ทิฏฐานุสัย บุคคลนั้น ย่อมไม่กำหนดรู้ 
วิจิกิจฉานุสัยหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลใด ไม่กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย บุคคลนั้น ย่อมไม , กำหนดรู้ 
ทิฏฐานุสัย? 

ถูกแล้ว ฯลฯ. 

[๑๔๕๗] บุคคลใด ไม , กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย บุคคลนั้น ย่อมไม่กำหนดรู้ 
ภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัยหรือ? 

บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค ย่อมไม่กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย แต่จะไม , 

กำหนดรู้อวิชชานุสัยก็หาไม่ บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เว้นบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค 
และบคคลที่ ๘ ย่อมไม่กำหนดร้ริจิกิจฉานสัย และไม่กำหนดร้อวิชชานสัย. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 631 

หรือว่า บุคคลใด ไม่กำหนดเอวิชชานุสัย บุคคลนั้น ย่อมไม่กำหนดรู้วิจิกิจฉา 
นุสัย? 

บุคคลที่ ๘ ย่อมไม , กำหนดรู้อวิชชานุสัย แต่จะไม่กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัยก็หาไม่ บุคคล 
ทั้งหลายที่เหลือ เว้นบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค และบุคคลที่ ๘ ย่อมไม่กำหนด 
รู้อวิชชานุสัย และไม่กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย. 

[๑๔๕๘] บุคคลใด ไม , กำหนดรู้ภวราคานุสัย บุคคลนั้น ไม่กำหนดรู้อวิชชา 
นุสัยหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลใด ไม่กำหนดรู้อวิชชานุสัย บุคคลนั้น ย่อมไม , กำหนดรู้ภวราคา 
นุสัย? 

ถูกแล้ว. 

[๑๔๕๙] บุคคลใด ไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย บุคคลนั้น ย่อม 
ไม่กำหนดรู้มานานุสัยหรือ? 

บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค ย่อมไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย และปฏิฆา 
นุสัย แต่จะไม่กำหนดรู้มานานุสัยก็หาไม่ บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เว้นบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียง 
ด้วยมรรค ๒ จำพวก ย่อมไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย และไม่กำหนดรู้มานานุสัย. 

หรือว่า บุคคลใด ไม่กำหนดรู้มานานุสัย บุคคลนั้น ย่อมไม่กำหนดรู้กามราคา 
นุสัย และปฏิฆานุสัย? 

บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรค ย่อมไม , กำหนดรู้มานานุสัย แต่จะไม่ 
กำหนดรู้กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัยก็หาไม่ บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เว้นบุคคลผู้มีความ 
พร้อมเพรียงด้วยมรรค ๒ จำพวก ย่อมไม่กำหนดรู้มานานุสัย และไม , กำหนดรู้กามราคานุสัย 
และปฏิฆานุสัย. 

บุคคลใด ไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย บุคคลนั้น ย่อมไม่กำหนด 
รู้ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัยหรือ? 

บุคคลที่ ๘ ย่อมไม , กำหนดรู้กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย แต่จะไม , กำหนดรู้วิจิกิจฉา 
นุสัยก็หาไม่ บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เว้นบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรค และบุคคล 
ที่ ๘ ย่อมไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย และย่อมไม่กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 632 

หรือว่า บุคคลใด ไม่กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย บุคคลนั้น ย่อมไม , กำหนดรู้ 
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย? 

บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรค ย่อมไม่กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย แต่จะไม่ 
กำหนดรู้กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัยก็หาไม , บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เว้นบุคคลผู้มีความพร้อม 
เพรียงด้วยอนาคามิมรรค และบุคคลที่ ๘ ย่อมไม่กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย และไม่กำหนดรู้กามราคา 
นุสัย และปฏิฆานุสัย. 

บุคคลใด ไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย บุคคลนั้น ย่อมไม , กำหนด 
รู้ภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัยหรือ? 

บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค ย่อมไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย และปฏิฆา 
นุสัย แต่จะไม่กำหนดรู้อวิชชานุสัยก็หาไม , บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เว้นบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียง 
ด้วยมรรค ๒ จำพวก ย่อมไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย และไม่กำหนดรู้อวิชชา 
นุสัย. 

หรือว่า บุคคลใด ไม่กำหนดรู้อวิชชานุสัย บุคคลนั้น ย่อมไม่กำหนดรู้กามราคา 
นุสัย และปฏิฆานุสัย? 

บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรค ย่อมไม่กำหนดรู้อวิชชานุสัย แต่จะไม่ 
กำหนดรู้กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัยก็หาไม่ บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เว้นบุคคลผู้มีความ 
พร้อมเพรียงด้วยมรรค ๒ จำพวก ย่อมไม่กำหนดรู้อวิชชานุสัย และไม , กำหนดรู้กามราคานุสัย 
และปฏิฆานุสัย. 

[๑๔๖๐] บุคคลใด ไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย 
บุคคลนั้น ย่อมไม่กำหนดรู้ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัยหรือ? 

บุคคลที่ ๘ ย่อมไม , กำหนดรู้กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย แต่จะไม่ 
กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัยก็หาไม่ บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เว้นบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยมรรค 
๒ จำพวก ย่อมไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย และไม่กำหนดรู้ 
วิจิกิจฉานุสัย. 

หรือว่า บุคคลใด ไม่กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย บุคคลนั้น ย่อมไม , กำหนดรู้ 
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 633 

บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรค ย่อมไม่กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย และ 
มานานุสัย แต่จะไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัยก็หาไม , บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียง 
ด้วยอรหัตมรรคนั้น ย่อมไม่กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย แต่จะไม่ 
กำหนดรู้มานานุสัยก็หาไม่ บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เว้นบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยมรรค ๒ 
จำพวก และบุคคลที่ ๘ ย่อมไม่กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย และไม , กำหนดรู้กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
และมานานุสัย. 

บุคคลใด ไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย บุคคลนั้น ย่อม 
ไม่กำหนดรู้ภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัยหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลใด ไม่กำหนดรู้อวิชชานุสัย บุคคลนั้น ย่อมไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย? 

บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรค ย่อมไม่กำหนดรู้อวิชชานุสัย และ 
มานานุสัย แต่จะไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัยก็หาไม , บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เว้น 
บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยมรรค ๒ จำพวก ย่อมกำหนดรู้อวิชชานุสัย และไม่กำหนดรู้ 
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย. 

[๑๔๖๑] บุคคลใด ไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และ 
ทิฏฐานุสัย บุคคลนั้น ย่อมไม , กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัยหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลใด ไม่กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย บุคคลนั้น ย่อมไม่กำหนดรู้ 
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย? 

บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรค ย่อมไม่กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย มานานุสัย 
และทิฏฐานุสัย แต่จะไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัยก็หาไม่ บุคคลผู้มีความพร้อม 
เพรียงด้วยอรหัตมรรค ย่อมไม่กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และทิฏฐานุสัย 
แต่จะไม่กำหนดรู้มานานุสัยก็หาไม่ บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เว้นบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วย 
มรรค ๒ จำพวก และบุคคลที่ ๘ ย่อมไม่กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย และไม , กำหนดรู้กามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ฯลฯ. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 634 

[๑๔๖๒] บุคคลใด ไม , กำหนดเกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย 
และ'วิจิกิจฉานุสัย บุคคลนั้น ย่อมไม่กำหนด เภว ราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัยหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลใด ไม่กำหนดเอวิชชานุสัย บุคคลนั้น ย่อมไม่กำหนด เกา มราคา 
นุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และ'วิจิกิจฉานุสัย? 

บุคคลที่ ๘ ย่อมไม , กำหนด เอ วิชชานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย แต่ 
จะไม่กำหนด เทิฏ ฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัยก็หาไม่ บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรค 
ย่อมไม่กำหนด เอ วิชชานุส์'ย มานานุสัย ทิฏฐ านุสัย และ'วิจิกิจฉานุสัย แต่จะไม่กำหนด เ 
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัยก็หาไม่ บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เว้นบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียง 
ด้วยมรรค ๒ จำพวก และบุคคลที่ ๘ ย่อมไม , กำหนด เอ วิชชานุสัย และจะไม่กำหนด เ 
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุส์'ย ทิฏฐ านุสัย และวิจิกิจฉานุสัย. 

[๑๔๖๓] บุคคลใด ไม่กำหนดเกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย 
วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย บุคคลนั้น ย่อมไม , กำหนด เอ วิชชานุสัย หรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือ ว่า บุคคลใด ไม่กำหนด เอ วิชชานุสัย บุคคลนั้น ย่อม ไม่กำหนด เกาม ราคานุสัย 
ปฏิฆานุส์'ย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย? 

บุคคลที่ ๘ ย่อมไม , กำหนดเอวิชชานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และ 
ภวราคานุสัย แต่จะไม่กำหนด เทิฏ ฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัยก็หาไม่ บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียง 
ด้วยอนาคามิมรรค ย่อมไม่กำหนดเอวิชชานุสัย มานานุสัย ทิฏฐ านุสัย วิจิกิจฉานุสัย และ 
ภวราคานุสัย แต่จะไม่กำหนดเกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัยก็หาไม่ บุคคลทั้งหลายที่เหลือ 
เว้นบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยมรรค ๒ จำพวก และบุคคลที่ ๘ ย่อมไม , กำหนด เอ วิชชานุสัย 
และไม , กำหนดเกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐ านุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย. 

[๑๔๖๔] บุคคลไม , กำหนดเกามราคานุสัย จากที่ใด ย่อมไม่กำหนดเปฏิฆานุสัย 
จากที่นั้นหรือ? 

บุคคลย่อมไม่กำหนดเกามราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา แต่จะไม่กำหนดเ 
ปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลย่อมไม่กำหนดเกามราคานุสัย และไม , กำหนดเปฏิฆานุสัย 
จากที่นั้น คือ ในรปธาต ในอรปธาต ในอปริยาปันนธรรม. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 635 

หรือว่า บุคคลไม , กำหนดรู้ปฏิฆานุสัย จากที่ใด ย่อมไม , กำหนดรู้กามราคานุสัย 
จากที่นั้น? 

บุคคลไม่กำหนดรู้ปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่จะไม่กำหนดรู้ 
กามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลย่อมไม่กำหนดรู้ปฏิฆานุสัย และไม , กำหนดรู้กามราคานุสัย 
จากที่นั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปันนธรรม. 

บุคคลไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย จากที่ใด ย่อมไม่กำหนดรู้มานานุสัย จากที่นั้น 
หรือ? 

บุคคลย่อมไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่จะไม่ 
กำหนดรู้มานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม , บุคคลย่อมไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย และไม่กำหนดรู้ 
มานานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา ในอปริยาปันนธรรม. 

หรือว่า บุคคลไม , กำหนดรู้มานานุสัย จากที่ใด ย่อมไม , กำหนดรู้กามราคานุสัย 
จากที่นั้น? 

ถูกแล้ว. 

บุคคลไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย จากที่ใด ย่อมไม่กำหนดรู้ทิฏฐานุสัย ฯลฯ 
วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

บุคคลย่อมไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ ใน 
อรูปธาตุ แต่จะไม่กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลย่อมไม , กำหนดรู้กามราคานุสัย 
และไม่กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น คือ ในอปริยาปันนธรรม. 

หรือว่า บุคคลไม , กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด ย่อมไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย 
จากที่นั้น? 

ถูกแล้ว. 

บุคคลย่อมไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย จากที่ใด ย่อมไม , กำหนดรู้ภวราคานุสัย จาก 
ที่นั้นหรือ? 

บุคคลย่อมไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่จะไม่ 
กำหนดรู้ภวราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย และไม่กำหนดรู้ 
ภวราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา ในอปริยาปันนธรรม. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 636 

หรือว่า บุคคลไม , กำหนดรู้ภวราคานุสัย จากที่ใด ย่อมไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย 
จากที่นั้น? 

บุคคลย่อมไม่กำหนดรู้ภวราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่จะไม , 

กำหนดรู้กามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม , บุคคลไม่กำหนดรู้ภวราคานุสัย และไม่กำหนดรู้ 
กามราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา ในอปริยาป้นนธรรม. 

บุคคลไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย จากที่ใด ย่อมไม่กำหนดรู้อวิชชานุสัย จากที่นั้น 
หรือ? 

บุคคลย่อมไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
แต่จะไม่กำหนดรู้อวิชชานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลย่อมไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย และไม , 
กำหนดรู้อวิชชานุสัย จากที่นั้น คือ ในอปริยาปันนธรรม. 

หรือว่า บุคคลไม , กำหนดรู้อวิชชานุสัย จากที่ใด ย่อมไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย 
จากที่นั้น? 

ถูกแล้ว. 

[๑๔๖๕] บุคคลไม , กำหนดรู้ปฏิฆานุสัย จากที่ใด ย่อมไม่กำหนดรู้มานานุสัย 
จากที่นั้นหรือ? 

บุคคลย่อมไม่กำหนดรู้ปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ 
ในอรูปธาตุ แต่จะไม่กำหนดรู้มานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลย่อมไม , กำหนดรู้ปฏิฆานุสัย 
และไม , กำหนดรู้มานานุสัย จากที่นั้น คือ ในอปริยาปันนธรรม. 

หรือว่า บุคคลไม , กำหนดรู้มานานุสัย จากที่ใด ย่อมไม่กำหนดรู้ปฏิฆานุสัย จาก 
ที่นั้น? 

บุคคลย่อมไม่กำหนดรู้มานานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา แต่จะไม่กำหนดรู้ 
ปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลย่อมไม่กำหนดรู้มานานุสัย และไม , กำหนดรู้ปฏิฆานุสัย จาก 
ที่นั้น คือ ในอปริยาปันนธรรม. 

บุคคลไม่กำหนดรู้ปฏิฆานุสัย จากที่ใด ย่อมไม , กำหนดรู้ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉา 
นุสัย จากที่นั้นหรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 637 

บุคคลไม่กำหนดรู้ปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ 
ในอรูปธาตุ แต่จะ ไม , กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลย่อมกำหนดรู้ปฏิฆานุสัย 
และ ไม , กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น คือ ในอปริยาปันนธรรม. 

หรือว่า บุคคลไม , กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด ย่อมไม่กำหนดรู้ปฏิฆานุสัย 
จากที่นั้น? 

ถูกแล้ว. 

บุคคล ไม่กำหนดรู้ปฏิฆานุสัย จากที่ใด ย่อมไม่กำหนดรู้ภวราคานุสัย จากที่นั้น 
หรือ? 

บุคคลไม่กำหนดรู้ปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่จะไม่กำหนดรู้ 
ภวราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลย่อมไม่กำหนดรู้ปฏิฆานุสัย และไม่กำหนดรู้ภวราคานุสัย 
จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในอปริยาปันนธรรม. 

หรือว่า บุคคลไม , กำหนดรู้ภวราคานุสัย จากที่ใด ย่อมไม่กำหนดรู้ปฏิฆานุสัย 
จากที่นั้น? 

บุคคลย่อมไม่กำหนดรู้ภวราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา แต่จะไม่กำหนดรู้ 
ปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลย่อมไม่กำหนดรู้ภวราคานุสัย และไม่กำหนดรู้ปฏิฆานุสัย 
จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในอปริยาปันนธรรม. 

บุคคลไม่กำหนดรู้ปฏิฆานุสัย จากที่ใด ย่อมไม , กำหนดรู้อวิชชานุสัย จากที่นั้น 
หรือ? 

บุคคลไม่กำหนดรู้ปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ 
ในอรูปธาตุ แต่จะไม่กำหนดรู้อวิชชานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลย่อมไม่กำหนดรู้ปฏิฆานุสัย 
และไม , กำหนดรู้อวิชชานุสัย จากที่นั้น คือ ในอปริยาปันนธรรม. 

หรือว่า บุคคลไม , กำหนดรู้อวิชชานุสัย จากที่ใด ย่อมไม่กำหนดรู้ปฏิฆานุสัย จาก 
ที่นั้น? 

ถูกแล้ว. 

[๑๔๖๖] บุคคลไม่กำหนดรู้มานานุสัย จากที่ใด ย่อมไม่กำหนดรู้ทิฏฐานุสัย ฯลฯ 
วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 638 

บุคคลไม่กำหนดรู้มานานุส์'ย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา แต่จะไม่กำหนดรู้วิจิกิจฉา 
นุสัย จากที่นั้นก็หาไม , บุคคลไม่กำหนดรู้มานานุสัย และไม่กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น 
คือ ในอปริยาปันนธรรม. 

หรือว่า บุคคลไม , กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด ย่อมไม่กำหนดรู้มานานุสัย 
จากที่นั้น? 

ถูกแล้ว. 

บุคคลไม่กำหนดรู้มานานุสัย จากที่ใด ย่อมไม่กำหนดรู้ภวราคานุสัย จากที่นั้น 
หรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลไม , กำหนดรู้ภวราคานุสัย จากที่ใด ย่อมไม่กำหนดรู้มานานุสัย 
จากที่นั้น? 

บุคคลย่อมไม่กำหนดรู้ภวราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่จะไม , 
กำหนดรู้มานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม , บุคคลย่อมไม่กำหนดรู้ภวราคานุสัย และไม่กำหนดรู้ 
มานานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา ในอปริยาปันนธรรม. 

บุคคลไม่กำหนดรู้มานานุสัย จากที่ใด ย่อมไม่กำหนดรู้อวิชชานุสัย จากที่นั้น 
หรือ? 

บุคคลย่อมไม่กำหนดรู้มานานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา แต่จะไม่กำหนดรู้ 
อวิชชานุสัย จากที่นั้นก็หาไม , บุคคลย่อมไม่กำหนดรู้มานานุสัย และไม่กำหนดรู้อวิชชานุสัย 
จากที่นั้น คือ ในอปริยาปันนธรรม. 

หรือว่า บุคคลไม , กำหนดรู้อวิชชานุสัย จากที่ใด ย่อมไม่กำหนดรู้มานานุสัย จาก 
ที่นั้น? 

ถูกแล้ว. 

[๑๔๖๗] บุคคลไม่กำหนดรู้ทิฏฐานุสัย จากที่ใด ย่อมไม , กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย 
จากที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 639 

หรือว่า บุคคลไม , กำหนด!วิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด ย่อมไม่กำหนด!ทิฏฐานุสัย 
จากที่นั้น? 

ถูกแล้ว. ฯลฯ. 

[๑๔๖๘] บุคคลไม , กำหนด!วิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด ย่อมไม่กำหนด!ภวราคานุสัย 
จากที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลไม , กำหนด!ภวราคานุสัย จากที่ใด ย่อมไม่กำหนด!วิจิกิจฉานุสัย 
จากที่นั้น? 

บุคคลย่อมไม่กำหนด!ภวราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่จะไม , 
กำหนด!วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลย่อมไม่กำหนด!ภวราคานุสัย และไม่กำหนด! 
วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น คือ ในอปริยาปันนธรรม. 

บุคคลไม่!กำหนด!วิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด ย่อมไม่กำหนด!อวิชชานุสัย จาก 
ที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลใด ไม่กำหนด!อวิชชานุสัย จากที่ใด ย่อมไม่กำหนด!วิจิกิจฉา 
นุสัย จากที่นั้น? 

ถูกแล้ว. 

[๑๔๖๙] บุคคลไม่กำหนด!ภวราคานุสัย จากที่ใด ย่อมไม่กำหนด!อวิชชานุสัย 
จากที่นั้นหรือ? 

บุคคลย่อมไม่กำหนด!ภวราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ แต่จะไม่ 
กำหนด!อวิชชานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลย่อมไม , กำหนด!ภวราคานุสัย และไม่กำหนด! 
อวิชชานุสัย จากที่นั้น คือ ในอริยาปันนธรรม. 

หรือว่า บุคคลไม , กำหนด!อวิชชานุสัย จากที่ใด ย่อมไม่กำหนด!ภวราคานุสัย 
จากที่นั้น? 

ถูกแล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 640 

[๑๔๗๐] บุคคลไม , กำหนดรู้กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่ใด ย่อมไม่ 
กำหนดรู้มานานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

บุคคลย่อมไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ ในรูปธาตุ ใน 
อรูปธาตุ แต่จะไม่กำหนดรู้มานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลย่อมไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย 
และปฏิฆานุสัย และไม่กำหนดรู้มานานุสัย จากที่นั้น คือ ในอปริยาปันนธรรม. 

หรือว่า บุคคลไม , กำหนดรู้มานานุสัย จากที่ใด ย่อมไม , กำหนดรู้กามราคานุสัย 
และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น? 

บุคคลย่อมไม่กำหนดรู้มานานุสัย และกามราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา แต่ 
จะไม , กำหนดรู้ปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลย่อมไม , กำหนดรู้มานานุสัย ไม่กำหนดรู้ 
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ ในอปริยาปันนธรรม. 

บุคคลไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่ใด ย่อมไม่กำหนดรู้ 
ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

บุคคลย่อมไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ ในรูปธาตุ ใน 
อรูปธาตุ แต่จะไม่กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลย่อมไม , กำหนดรู้กามราคานุสัย 
และปฏิฆานุสัย และไม่กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น คือ ในอปริยาปันนธรรม. 

หรือว่า บุคคลไม , กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด ย่อมไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย 
และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น? 

ถูกแล้ว. 

บุคคลไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย และปฎิฆานุสัย จากที่ใด ย่อมไม่กำหนดรู้ 
ภวราคานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

บุคคลย่อมไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ ในรูปธาตุ ใน 
อรูปธาตุ แต่จะไม่กำหนดรู้ภวราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม , บุคคลย่อมไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย 
และปฏิฆานุสัย และย่อมไม , กำหนดรู้ภวราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในอปริยาปันนธรรม. 

หรือว่า บุคคลไม , กำหนดรู้ภวราคานุสัย จากที่ใด ย่อมไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย 
และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 641 

บุคคลย่อมไม่กำหนดรู้ภวราคานุสัย และกามราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา 
แต่จะไม่กำหนดรู้ปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม , บุคคลย่อมไม่กำหนดรู้ภวราคานุสัย และปฏิฆานุสัย 
จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่จะไม , กำหนดรู้กามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม , 

บุคคลย่อมไม่กำหนดรู้ภวราคานุสัย ไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ 
ในอปริยาปันนธรรม. 

บุคคลไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่ใด ย่อมไม่กำหนดรู้ 
อวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

บุคคลย่อมไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ ในรูปธาตุ 
ในอรูปธาตุ แต่จะไม่กำหนดรู้อวิชชานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลย่อมไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย 
และปฏิฆานุสัย และไม่กำหนดรู้อวิชชานุสัย จากที่นั้น คือ ในอปริยาปันนธรรม. 

หรือว่า บุคคลไม , กำหนดรู้อวิชชานุสัย จากที่ใด ย่อมไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย 
และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น? 

ถูกแล้ว. 

[๑๔๗๑] บุคคลไม , กำหนดรู้กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่ใด 
ย่อมไม่กำหนดรู้ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลไม , กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด ย่อมไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น? 

ถูกแล้ว. 

บุคคลย่อมไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่ใด 
ย่อมไม่กำหนดรู้ภวราคานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลไม , กำหนดรู้ภวราคานุสัย จากที่ใด ย่อมไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 642 

บุคคลย่อมไม่กำหนดรู้ภวราคานุสัย กามราคานุสัย และ มานานุสั ย จากที่นั้น คือ 
ในทุกขเวทนา แต่จะไม , กำหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลย่อมไม , กำหนดรู้ภวราคานุสัย 
และ ปฏิฆานุสั ย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่จะไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย 
และ มานานุสั ย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลย่อมไม่กำหนดรู้ภวราคานุสัย ไม , กำหนดรู้กามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย และ มานานุสั ย จากที่นั้น คือในอปริยาปันนธรรม. 

บุคคลไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และ มานานุสั ย จากที่ใด 
ย่อมไม่กำหนดรู้อวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลไม , กำหนดรู้อวิชชานุสัย จากที่ใด ย่อมไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย และ มานานุสั ย จากที่นั้น? 

ถูกแล้ว. 

[๑๔๗๒] บุคคลไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และ 
ทิฏฐานุสัย จากที่ใด ย่อมไม่กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลไม , กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด ย่อมไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และ ทิฏฐ านุสั ย จากที่นั้น? 

ถูกแล้ว ฯลฯ. 

[๑๔๗๓] บุคคลไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย 
และ' วิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด ย่อมไม่กำหนดรู้ภวราคานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลไม , กำหนดรู้ภวราคานุสัย จากที่ใด ย่อมไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และ วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น? 

บุคคลย่อมไม่กำหนดรู้ภวราคานุสัย กามราคานุสัย และ มานานุสัย จากที่นั้น คือ 
ในทุกขเวทนา แต่จะไม , กำหนดรู้ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และ' วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ 
บุคคลย่อมไม่กำหนดรู้ภวราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ 
แต่จะไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และ' วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 643 

บุคคลย่อมไม่กำหนดรู้ภวราคานุสัย ไม่กำหนดเกามราคานุสัย มานานุส์'ย ทิฏฐานุส์'ย และ 
วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น คือ ในอปริยาปันนธรรม. 

บุคคลไม่กำหนดเกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และ 
วิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด ย่อมไม่กำหนดเอวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือ ว่า บุคคลไม , กำหนด เอ วิชชานุสัย จากที่ใด ย่อมไม่กำหนดเกามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น? 

ถูกแล้ว. 

[๑๔๗๔] บุคคลไม่กำหนดเกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย 
วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย จากที่ใด ย่อมไม่กำหนด เอ วิชชานุสัย จากที่นั้น หรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลไม , กำหนดเอวิชชานุสัย จากที่ใด ย่อมไม่กำหนดเกามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย จากที่นั้น? 

ถูกแล้ว. 

[๑๔๗๕] บุคคลใด ไม , กำหนดเกามราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมไม่ 
กำหนดเปฏิฆานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรค ไม่กำหนดเในทุกขเวทนา บุคคลผู้มีความ 
พร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรคนั้น ย่อมไม่กำหนดเกามราคานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลผู้มีความ 
พร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรคนั้น จะไม่กำหนดเปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลนั้นนั่นแหละ 
ไม่กำหนดเในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปันนธรรม บุคคลนั้น ย่อมไม่กำหนดเกามราคานุสัย 
และไม่กำหนดเปฏิฆานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เว้นบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียง 
ด้วยอนาคามิมรรค ย่อมไม่กำหนดเกามราคานุสัย และไม่กำหนดเปฏิฆานุสัย ในที่ทั้งปวง. 

หรือว่า บุคคลใด ไม่กำหนดเปฏิฆานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมไม , กำหนดเ 
กามราคานุสัย จากที่นั้น? 

บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรค ไม่กำหนด เใน เวทนา ๒ ใน กามธาตุ 
บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรคนั้น ย่อมไม่กำหนด เปฏิ ฆานุสัย จากที่นั้น แด , 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 644 

บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรคนั้น จะไม่กำหนดเกามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ 
บุคคลนั้นนั่นแหละ ไม่กำหนดรู้ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปันนธรรม บุคคลนั้น 
ย่อมไม่กำหนดรู้ปฏิฆานุสัย และไม , กำหนดรู้กามราคานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ 
เว้นบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรค ย่อมไม่กำหนดรู้ปฏิฆานุสัย และไม่กำหนด 
รู้กามราคานุสัย ในที่ทั้งปวง. 

บุคคลใด ไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมไม่กำหนดรู้ 
มานานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค ไม่กำหนดรู้ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ 
ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น ย่อมไม่กำหนดรู้ 
กามราคานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น จะไม , กำหนดรู้ 
มานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม , บุคคลนั้นนั่นแหละ ไม , กำหนดรู้ในทุกขเวทนา ในอปริยาปันนธรรม 
บุคคลนั้น ย่อมไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย และไม่กำหนดรู้มานานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลาย 
ที่เหลือ เว้นบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยมรรค ๒ จำพวก ย่อมไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย 
และไม , กำหนดรู้มานานุสัย ในที่ทั้งปวง. 

หรือว่า บุคคลใด ไม่กำหนดรู้มานานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมไม่กำหนดรู้ 
กามราคานุสัย จากที่นั้น? 

บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรค ไม่กำหนดรู้ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ 
บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรคนั้น ย่อมไม่กำหนดรู้มานานุสัย จากที่นั้น แต่ 
บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรคนั้น จะไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ 
บุคคลนั้นนั่นแหละ ไม่กำหนดรู้ในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปันนธรรม 
บุคคลนั้น ย่อมไม่กำหนดรู้มานานุสัย และไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลาย 
ที่เหลือ เว้นบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยมรรค ๒ จำพวก ย่อมไม่กำหนดรู้มานานุสัย และ 
ไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย ในที่ทั้งปวง. 

บุคคลใด ไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมไม่กำหนดรู้ 
ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 645 

บุคคลที่ ๘ ไม่กำหนดรู้ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลที่ ๘ 
นั้น ย่อมไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลที่ ๘ นั้น จะไม่กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย 
จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลนั้นนั่นแหละ ไม , กำหนดรู้ในอปริยาปันนธรรม บุคคลนั้น ย่อมไม่ 
กำหนดรู้กามราคานุสัย และไม , กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เว้น 
บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรค และบุคคลที่ ๘ ย่อมไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย 
และไม , กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย ในที่ทั้งปวง. 

หรือว่า บุคคลใด ไม่กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมไม่กำหนดรู้ 
กามราคานุสัย จากที่นั้น? 

บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรค ไม่กำหนดรู้ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ 
บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรคนั้น ย่อมไม่กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น แด , 
บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรคนั้น จะไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ 
บุคคลนั้นนั่นแหละ ไม่กำหนดรู้ในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปันนธรรม 
บุคคลนั้น ย่อมไม่กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย และไม , กำหนดรู้กามราคานุสัย จากที่นั้น บุคคล 
ทั้งหลายที่เหลือ เว้นบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรค และบุคคลที่ ๘ ย่อมไม่ 
กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย และไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย ในที่ทั้งปวง. 

บุคคลใด ไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมไม่กำหนดรู้ 
ภวราคานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค ย่อมไม่กำหนดรู้ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น ย่อมไม , กำหนดรู้กามราคานุสัย จากที่นั้น แด , 
บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น จะไม่กำหนดรู้ภวราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ 
บุคคลนั้นนั่นแหละ ไม่กำหนดรู้ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในอปริยาปันนธรรม บุคคลนั้น ย่อม 
ไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย และไม่กำหนดรู้ภวราคานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เว้น 
บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยมรรค ๒ จำพวก ย่อมไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย และไม่กำหนดรู้ 
ภวราคานุสัย ในที่ทั้งปวง. 

หรือว่า บุคคลใด ไม่กำหนดรู้ภวราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมไม่ 
กำหนดรู้กามราคานุสัย จากที่นั้น? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 646 

บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรค ไม่กำหนดรู้ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ 
บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรคนั้น ย่อมไม่กำหนดรู้ภวราคานุสัย จากที่นั้น แต่ 
บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรคนั้น จะไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ 
บุคคลนั้นนั่นแหละ ไม่กำหนดรู้ในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปีนนธรรม 
บุคคลนั้น ย่อมไม่กำหนดรู้ภวราคานุสัย และไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย จากที่นั้น บุคคล 
ทั้งหลายที่เหลือ เว้นบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยมรรค ๒ จำพวก ย่อมไม่กำหนดรู้ภวราคา 
นุสัย และไม , กำหนดรู้กามราคานุสัย ในที่ทั้งปวง. 

บุคคลใด ไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมไม่กำหนดรู้ 
อวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค ไม่กำหนดรู้ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ใน 
รูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น ย่อมไม่กำหนดรู้กามราคา 
นุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น จะไม , กำหนดรู้อวิชชานุสัย 
จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลนั้นนั่นแหละ ไม , กำหนดรู้ ในอปริยาปันนธรรม บุคคลนั้น ย่อมไม่ 
กำหนดรู้กามราคานุสัย และไม , กำหนดรู้อวิชชานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เว้น 
บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยมรรค ๒ จำพวก ย่อมไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย และไม่กำหนดรู้ 
อวิชชานุสัย ในที่ทั้งปวง. 

หรือว่า บุคคลใด ไม่กำหนดรู้อวิชชานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมไม , กำหนดรู้ 
กามราคานุสัย จากที่นั้น? 

บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรค ไม่กำหนดรู้ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ 
บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรคนั้น ย่อมไม่กำหนดรู้อวิชชานุสัย จากที่นั้น แต่ 
บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรคนั้น จะไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ 
บุคคลนั้นนั่นแหละ ไม่กำหนดรู้ในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปันนธรรม 
บุคคลนั้น ย่อมไม่กำหนดรู้อวิชชานุสัย และไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลาย 
ที่เหลือ เว้นบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยมรรค ๒ จำพวก ย่อมไม่กำหนดรู้อวิชชานุสัย และ 
ไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย ในที่ทั้งปวง. 

[๑๔๗๖] บุคคลใด ไม่กำหนดรู้ปฏิฆานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมไม่กำหนดรู้ 
มานานุสัย จากที่นั้นหรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 647 

บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค ไม่กำหนดรู้ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ใน 
รูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น ย่อมไม่กำหนดรู้ปฏิฆานุสัย 
จากที่นั้น แต่บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น ไม่กำหนดรู้มานานุสัย จากที่นั้น 
ก็หาไม่ บุคคลนั้นนั่นแหละ ไม , กำหนดรู้ในทุกขเวทนา ในอปริยาปันนธรรม บุคคลนั้น ย่อม 
ไม่กำหนดรู้ปฏิฆานุสัย และไม่กำหนดรู้มานานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เว้นบุคคล 
ผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยมรรค ๒ จำพวก ย่อมไม่กำหนดรู้ปฏิฆานุสัย และไม่กำหนดรู้มานานุสัย 
ในที่ทั้งปวง. 

หรือว่า บุคคลใด ไม่กำหนดรู้มานานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมไม่กำหนดรู้ 
ปฏิฆานุสัย จากที่นั้น? 

บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรค ไม่กำหนดรู้ในทุกขเวทนา บุคคลผู้มี 
ความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรคนั้น ย่อมไม่กำหนดรู้มานานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลผู้มี 
ความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรคนั้น จะไม่กำหนดรู้ปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม , บุคคลนั้น 
นั่นแหละ ไม่กำหนดรู้ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปันนธรรม 
บุคคลนั้น ย่อมไม่กำหนดรู้มานานุสัย และไม่กำหนดรู้ปฏิฆานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลาย 
ที่เหลือ เว้นบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยมรรค ๒ จำพวก ย่อมไม่กำหนดรู้มานานุสัย และ 
ไม่กำหนดรู้ปฏิฆานุสัย ในที่ทั้งปวง. 

บุคคลใด ไม่กำหนดรู้ปฏิฆานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมไม่กำหนดรู้ทิฏฐา 
นุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

บุคคลที่ ๘ ไม่กำหนดรู้ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลที่ ๘ 
นั้น ย่อมไม่กำหนดรู้ปฏิฆานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลที่ ๘ นั้น จะไม , กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย 
จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลนั้นนั่นแหละ ไม , กำหนดรู้ในอปริยาปันนธรรม บุคคลนั้น ย่อมไม่ 
กำหนดรู้ปฏิฆานุสัย และไม่กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เว้นบุคคล 
ผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรค และบุคคลที่ ๘ ย่อมไม่กำหนดรู้ปฏิฆานุสัย และไม่ 
กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย ในที่ทั้งปวง. 

หรือว่า บุคคลใด ไม่กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมไม่กำหนดรู้ 
ปฏิฆานุสัย จากที่นั้น? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 648 

บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรค ไม่กำหนดรู้ในทุกขเวทนา บุคคลผู้มี 
ความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรคนั้น ย่อมไม่กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น แต่ บุคคล ผู้มี 
ความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรคนั้น จะไม่กำหนดรู้ปฏิฆานุสัย จากที่นั้น บุคคลนั้นนั่นแหล 
ไม่กำหนดรู้ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปันนธรรม บุคคลนั้น 
ย่อมไม่กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย และไม่กำหนดรู้ปฏิฆานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ 
เว้นบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรคนั้น และบุคคลที่ ๘ ย่อมไม่กำหนดรู้วิจิกิจฉา 
นุสัย และไม , กำหนดรู้ปฏิฆานุสัย ในที่ทั้งปวง. 

บุคคลใด ไม่กำหนดรู้ปฏิฆานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมไม่กำหนดรู้ภวราคา 
นุสัย จากที่นั้นหรือ? 

บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค ไม่กำหนดรู้ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคล 
ผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น ย่อมไม่กำหนดรู้ปฏิฆานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลผู้มี 
ความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น จะไม , กำหนดรู้ภวราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลนั้น 
นั่นแหละ ไม่กำหนดรู้ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในอปริยาปันนธรรม บุคคลนั้น ย่อมไม่ 
กำหนดรู้ปฏิฆานุสัย และไม่กำหนดรู้ภวราคานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เว้นบุคคล 
ผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยมรรค ๒ จำพวก ย่อมไม่กำหนดรู้ปฏิฆานุสัย และไม่กำหนดรู้ภวราคา 
นุสัย ในที่ทั้งปวง. 

หรือว่า บุคคลใด ไม่กำหนดรู้ภวราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมไม่ 
กำหนดรู้ปฏิฆานุสัย จากที่นั้น? 

บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรค ย่อมไม่กำหนดรู้ในทุกขเวทนา บุคคลผู้มี 
ความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรคนั้น ย่อมไม่กำหนดรู้ภวราคานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลผู้มี 
ความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรคนั้น จะไม่กำหนดรู้ปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลนั้น 
นั่นแหละ ไม่กำหนดรู้ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปันนธรรม 
บุคคลนั้น ย่อมไม่กำหนดรู้ภวราคานุสัย และไม่กำหนดรู้ปฏิฆานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลาย 
ที่เหลือ เว้นบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยมรรค ๒ จำพวก ย่อมไม่กำหนดรู้ภวราคานุสัย และ 
ไม่กำหนดรู้ปฏิฆานุสัย ในที่ทั้งปวง. 

บุคคลใด ไม่กำหนดรู้ปฏิฆานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมไม่กำหนดรู้อวิชชา 
นุสัย จากที่นั้นหรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 649 

บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค ไม่กำหนดรู้ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ใน 
รูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น ย่อมไม่กำหนดรู้ปฏิฆานุสัย 
จากที่นั้น แต่บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น จะไม่กำหนดรู้อวิชชานุสัย จาก 
ที่นั้นก็หาไม , บุคคลนั้นนั่นแหละ ไม่กำหนดรู้ในอปริยาปันนธรรม บุคคลนั้น ย่อมไม , กำหนดรู้ 
ปฏิฆานุสัย และไม่กำหนดรู้อวิชชานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เว้นบุคคลผู้มีความ 
พร้อมเพรียงด้วยมรรค ๒ จำพวก ย่อมไม่กำหนดรู้ปฏิฆานุสัย และไม่กำหนดรู้อวิชชานุสัย 
ในที่ทั้งปวง. 

หรือว่า บุคคลใด ไม่กำหนดรู้อวิชชานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมไม , กำหนดรู้ 
ปฏิฆานุสัย จากที่นั้น? 

บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรค ไม่กำหนดรู้ในทุกขเวทนา บุคคลผู้มี 
ความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรคนั้น ย่อมไม่กำหนดรู้อวิชชานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลผู้มี 
ความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรคนั้น จะไม่กำหนดรู้ปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลนั้น 
นั่นแหละ ไม่กำหนดรู้ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปันนธรรม 
บุคคลนั้น ย่อมไม่กำหนดรู้อวิชชานุสัย และไม่กำหนดรู้ปฏิฆานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลาย 
ที่เหลือ เว้นบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยมรรค ๒ จำพวก ย่อมไม่กำหนดรู้อวิชชานุสัย และ 
ไม่กำหนดรู้ปฏิฆานุสัย ในที่ทั้งปวง. 

[๑๔๗๗] บุคคลใด ไม , กำหนดรู้มานานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมไม่กำหนดรู้ 
ทิฏฐ'านุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

บุคคลที่ ๘ ไม่กำหนดรู้ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลที่ ๘ 
นั้น ย่อมไม่กำหนดรู้มานานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลที่ ๘ นั้น จะไม่กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย 
จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลนั้นนั่นแหละ ไม , กำหนดรู้ในอปริยาปันนธรรม บุคคลนั้น ย่อมไม่ 
กำหนดรู้มานานุสัย และไม , กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เว้นบุคคล 
ผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค และบุคคลที่ ๘ ย่อมไม , กำหนดรู้มานานุสัย และไม , กำหนด 
รู้วิจิกิจฉานุสัย ในที่ทั้งปวง. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 650 

หรือว่า บุคคลใด ไม่กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมไม่กำหนด 
รู้มานานุสัย จากที่นั้น? 

บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค ไม่กำหนดรู้ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ใน 
รูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น ย่อมไม่กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย 
จากที่นั้น แต่บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น จะไม่กำหนดรู้มานานุสัย จากที่นั้น 
ก็หาไม่ บุคคลนั้นนั้นแหละ ไม , กำหนดรู้ในทุกขเวทนา ในอปริยาปันนธรรม บุคคลนั้น ย่อม 
ไม่กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย และไม , กำหนดรู้มานานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เว้น 
บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค และบุคคลที่ ๘ ย่อมไม่กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย และ 
ไม่กำหนดรู้มานานุสัย ในที่ทั้งปวง. 

บุคคลใด ไม่กำหนดรู้มานานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมไม่กำหนดรู้ภวราคา 
นุสัย จากที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลใด ไม่กำหนดรู้ภวราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมไม่กำหนดรู้ 
มานานุสัย จากที่นั้น? 

บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค ไม่กำหนดรู้ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคล 
ผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น ย่อมไม่กำหนดรู้ภวราคานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลผู้มี 
ความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น จะไม , กำหนดรู้มานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลนั้น 
นั่นแหละ ไม่กำหนดรู้ภวราคานุสัย และไม่กำหนดรู้มานานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ 
เว้นบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค ย่อมไม , กำหนดรู้ภวราคานุสัย และไม่กำหนดรู้ 
มานานุสัย ในที่ทั้งปวง. 

บุคคลใด ไม่กำหนดรู้มานานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมไม่กำหนดรู้อวิชชา 
นุสัย จากที่นั้นหรือ? 

บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค ไม่กำหนดรู้ในทุกขเวทนา บุคคลผู้มีความ 
พร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น ย่อมไม , กำหนดรู้มานานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลผู้มีความ 
พร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น จะไม่กำหนดร้อวิชชานสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บคคลนั้นนั่นแหละ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 651 

ไม่กำหนดรู้ในอปริยาปันนธรรม บุคคลนั้น ย่อมไม , กำหนดรู้มานานุสัย และไม่กำหนดรู้อวิชชา 
นุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เว้นบุคคลผี้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค ย่อม 
ไม่กำหนดรู้มานานุสัย และไม่กำหนดอวิชชานุสัย ในที่ทั้งปวง. 

หรือว่า บุคคลใดไม่กำหนดรู้อวิชชานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมไม่กำหนดรู้ 
มานานุสัย จากที่นั้น? 

ถูกแล้ว. 

[๑๔๗๘] บุคคลใด ไม , กำหนดรู้ทิฏฐานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมไม่กำหนด 
รู้วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลใด ไม่กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมไม่ 
กำหนดรู้ทิฏฐานุสัย จากที่นั้น? 

ถูกแล้ว ฯลฯ. 

[๑๔๗๙] บุคคลใด ไม่กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมไม่ 
กำหนดรู้ภวราคานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค ไม่กำหนดรู้ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคล 
ผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น ย่อมไม่กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลผู้มี 
ความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น จะไม , กำหนดรู้ภวราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลนั้น 
นั่นแหละ ไม่กำหนดรู้ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในอปริยาปันนธรรม บุคคลนั้น ย่อมไม , กำหนด 
รู้ในวิจิกิจฉานุสัย และไม่กำหนดรู้ภวราคานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เว้นบุคคล 
ผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค และบุคคลที่ ๘ ย่อมไม่กำหนดรู้ริกิจฉานุสัย และไม่ 
กำหนดภวราคานุสัย ในที่ทั้งปวง. 

หรือว่า บุคคลใด ไม่กำหนดรู้ภวราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมไม่ 
กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น? 

บุคคลที่ ๘ ไม่กำหนดรู้ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลที่ ๘ 
นั้น ย่อมไม่กำหนดรู้ภวราคานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลที่ ๘ นั้น จะไม , กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย 
จากที่นั้นก็หาไม่ บคคลนั้นนั่นแหละ ไม่กำหนดรัในอปริยาปันนธรรม บคคลนั้นย่อมไม่ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 652 

กำหนดรู้ภวราคานุสัย และไม , กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เว้น 
บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค และบุคคลที่ ๘ ย่อมไม่กำหนดรู้ภวราคานุสัย และ 
ไม่กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย ในที่ทั้งปวง? 

บุคคลใด ไม่กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมไม่กำหนดรู้ 
อวิชชานุสัย จากที่นั้น? 

บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค ไม่กำหนดรู้ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ใน 
รูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น ย่อมไม , กำหนดรู้วิจิกิจฉา 
นุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น จะไม , กำหนดรู้อวิชชานุสัย 
จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลนั้นแหละ ไม่กำหนดรู้ในอปริยาปันนธรรม บุคคลนั้น ย่อมไม่ 
กำหนดรู้ในวิจิกิจฉานุสัย และไม , กำหนดรู้อวิชชานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เว้น 
บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค และบุคคลที่ ๘ ย่อมไม่กำหนดรู้ริกิจฉานุสัย และ 
ไม่กำหนดรู้อวิชชานุสัย ในที่ทั้งปวง. 

หรือว่า บุคคลใด กำหนดรู้อวิชชานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมไม่กำหนดรู้ 
วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น? 

บุคคลที่ ๘ ไม่กำหนดรู้ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลที่ ๘ นั้น 
ย่อมไม่กำหนดรู้อวิชชานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลที่ ๘ นั้น จะไม่กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย จาก 
ที่นั้นก็หาไม , บุคคลนั้นแหละ ไม , กำหนดรู้ในอปริยาปันนธรรม บุคคลนั้น ย่อมไม่กำหนด 
รู้อวิชชานุสัย และไม่กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เว้นบุคคลผู้มี 
ความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค และบุคคลที่ ๘ ย่อมไม่กำหนดรู้อวิชชานุสัย และไม่กำหนดรู้ 
วิจิกิจฉานุสัย ในที่ทั้งปวง. 

[๑๔๘๐] บุคคลใด ไม่กำหนดรู้ภวราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมไม่กำหนด 
รู้อวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค ไม่กำหนดรู้ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ บุคคล 
ผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น ย่อมไม่กำหนดรู้ภวราคานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลผู้มี 
ความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น จะไม่กำหนดรัอวิชชานสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บคคลนั้น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 653 

นั่นแหละ ไม่กำหนดรู้ในอปริยาปันนธรรม บุคคลนั้น ย่อมไม่กำหนดรู้ภวราคานุสัย และไม่ 
กำหนดรู้อวิชชานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เว้นบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วย 
อรหัตมรรค ย่อมไม , กำหนดรู้ภวราคานุสัย และไม , กำหนดรู้อวิชชานุสัย ในที่ทั้งปวง. 

หรือว่า บุคคลใด กำหนดรู้อวิชชานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมไม่กำหนดรู้ 
ภวราคานุสัย จากที่นั้น? 

ถูกแล้ว. 

[๑๔๘๑] บุคคลใด ไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่ใด 
บุคคลนั้น ย่อมไม่กำหนดรู้มานานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค ไม่กำหนดรู้ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ใน 
รูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น ย่อมไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย 
และไม , กำหนดรู้ปฏิฆานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น จะไม่ 
กำหนดรู้มานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม , บุคคลนั้นนั่นแหละ ไม่กำหนดรู้ในทุกขเวทนา ใน 
อปริยาปันนธรรม บุคคลนั้น ย่อมไม่กำหนดรู้ในกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และไม่กำหนดรู้ 
มานานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เว้นบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยมรรค ๒ จำพวก 
ย่อมไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย และไม่กำหนดรู้มานานุสัย ในที่ทั้งปวง. 

หรือว่า บุคคลใด ไม่กำหนดรู้มานานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมไม่กำหนดรู้ 
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น? 

บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรค ไม่กำหนดรู้ในทุกขเวทนา บุคคลผู้มี 
ความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรคนั้น ย่อมไม่กำหนดรู้มานานุสัย และกามราคานุสัย จากที่นั้น 
แต่บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรคนั้น จะไม , กำหนดรู้ปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ 
บุคคลนั้นแหละ ไม่กำหนดรู้ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลนั้น ย่อมไม , กำหนดรู้มานานุสัย 
และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลนั้น จะไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคล 
นั้นนั่นแหละ ไม่กำหนดรู้ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปันนธรรม บุคคลนั้น ย่อมไม่ 
กำหนดรู้มานานุสัย ไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ 
เว้นบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยมรรค ๒ จำพวก ย่อมไม่กำหนดรู้มานานุสัย ไม , กำหนดรู้ 
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ในที่ทั้งปวง. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 654 

บุคคลใด ไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมไม่ 
กำหนดรู้ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

บุคคลที่ ๘ ไม่กำหนดรู้ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลที่ ๘ นั้น 
ย่อมไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลที่ ๘ นั้น จะไม่กำหนดรู้ 
วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลนั้นแหละ ไม่กำหนดรู้ในอปริยาปีนนธรรม บุคคลนั้น 
ย่อมไม่กำหนดกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย และไม , กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น บุคคล 
ทั้งหลายที่เหลือ เว้นบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรค และบุคคลที่ ๘ ย่อมไม , 
กำหนดดรู้กามราคานุสัย และปฏิฆนุสัย และไม่กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย ในที่ทั้งปวง. 

หรือว่า บุคคลใด กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมไม่ 
กำหนดรู้กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น? 

บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรค ไม่กำหนดรู้ในทุกขเวทนา บุคคลผู้มีความ 
พร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรคนั้น ย่อมไม่กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย และกามราคานุสัย จากที่นั้น 
แต่บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรคนั้น จะไม , กำหนดรู้ปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ 
บุคคลนั้นนั่นแหละ ไม่กำหนดรู้ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลนั้น ย่อมไม่กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย 
และปฏิฆานุสัย จากที่นัน แต่บุคคลนัน จะไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย จากที่นันก็หาไม่ บุคคล 
นั้นนั่นแหละ ไม่กำหนดรู้ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปันนธรรม บุคคลนั้น ย่อมไม , 

กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย ไม , กำหนดรู้กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลาย 
ที่เหลือ เว้นบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค และบุคคลที่ ๘ ย่อมไม่กำหนดรู้ 
วิจิกิจฉานุสัย ไม , กำหนดรู้กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ในที่ทั้งปวง. 

บุคคลใด ไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น 
ย่อมไม่กำหนดรู้ภวราคานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค ไม่กำหนดรู้ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่ 
บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น ย่อมไม , กำหนดรู้กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย 
จากที่นั้น แต่บุคคลผู้ความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น จะไม่กำหนดรู้ภวราคานุสัย จาก 
ที่นั้นก็หาไม , บุคคลนั้นนั่นแหละ ไม่กำหนดรู้ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในอปริยาปันนธรรม 
บุคคลนั้น ย่อมไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย และไม่กำหนดรู้ภวราคานุสัย จาก 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 655 

ที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เว้นบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยมรรค ๒ จำพวก ย่อมไม่ 
กำหนดรู้กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย และไม่กำหนดรู้ภวราคานุสัย ในที่ทั้งปวง. 

หรือว่า บุคคลใด ไม่กำหนดรู้ภวราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมไม่กำหนดรู้ 
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น? 

บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรค ไม่กำหนดรู้ในทุกขเวทนา บุคคลผู้มีความ 
พร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรคนั้น ย่อมไม่กำหนดรู้ในภวราคานุสัย และกามราคานุสัย จากที่นั้น 
แต่บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรคนั้น จะไม , กำหนดรู้ปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ 
บุคคลนั้นนั่นแหละ ไม่กำหนดรู้ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลนั้น ย่อมไม่กำหนดรู้ 
ภวราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลนั้น จะไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย จากที่นั้น 
ก็หาไม่ บุคคลนั้นนั่นแหละ ไม , กำหนดรู้ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปันนธรรม บุคคลนั้น 
ย่อมไม่กำหนดรู้ภวราคานุสัย ไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น บุคคล 
ทั้งหลายที่เหลือ เว้นบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยมรรค ๒ จำพวก ย่อมไม่กำหนดรู้ภวราคา 
นุสัย ไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ในที่ทั้งปวง. 

บุคคลใด ไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมไม่ 
กำหนดรู้อวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค ไม่กำหนดรู้ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ใน 
รูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น ย่อมไม่กำหนดกามราคานุสัย 
และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลผู้ความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น จะไม , กำหนดรู้ 
อวิชชานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลนั้นนั่นแหละ ไม่กำหนดรู้ในอปริยาปันนธรรม บุคคลนั้น 
ย่อมไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย และไม่กำหนดรู้อวิชชานุสัย จากที่นั้น บุคคล 
ทั้งหลายที่เหลือ เว้นบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยมรรค ๒ จำพวก ย่อมไม่กำหนดรู้กามราคา 
นุสัย และปฏิฆานุสัย และไม่กำหนดรู้อวิชชานุสัย ในที่ทั้งปวง. 

หรือว่า บุคคลใด กำหนดรู้อวิชชานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมไม่กำหนดรู้ 
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น? 

บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรค ไม่กำหนดรู้ในทุกขเวทนา บุคคลผู้มี 
ความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรคนั้น ย่อมไม่กำหนดรัอวิชชานสัย และกามราคานสัย จาก 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 656 

ที่นั้น แต่บุคคลผู้มีความพร้อมเพียงด้วยอนาคามิมรรคนั้น จะไม่กำหนดรู้ปฏิฆานุสัย จากที่นั้ 
ก็หาไม่ บุคคลนั้นนั่นแหละไม่กำหนดรู้ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลนั้น ย่อมไม่กำหนดรู้ 
อวิชชานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลนั้น จะไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย จากที่นั้น 
ก็หาไม่ บุคคลนั้นนั่นแหละ ไม , กำหนดรู้ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปันนธรรม บุคคลนั้น 
ย่อมไม่กำหนดรู้อวิชชานุสัย ไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น บุคคล 
ทั้งหลายที่เหลือ เว้นบุคคลผู้มีความพร้อมเพียงด้วยมรรค ๒ จำพวก ย่อมไม่กำหนดรู้อวิชชานุสัย 
ไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ในที่ทั้งปวง. 

[๑๔๘๒] บุคคลใด ไม , กำหนดรู้กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จาก 
ที่ใด บุคคลนั้น ย่อมไม่กำหนดรู้ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

บุคคลที่ ๘ ย่อมไม , กำหนดรู้ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลนั้น 
ย่อมไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลนั้น จะไม่ 
กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลนั้นนั่นแหละ ไม่กำหนดรู้ในอปริยาปันนธรรม 
บุคคลนั้น ย่อมไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย และไม่กำหนดรู้ 
วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เว้นบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยมรรค ๒ 
จำพวก และบุคคลที่ ๘ ย่อมไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย และไม่ 
กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย ในที่ทั้งปวง. 

หรือว่า บุคคลใด ไม่กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมไม่กำหนดรู้ 
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น? 

บุคคลผู้มีควมพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรค ไม่กำหนดรู้ในทุกขเวทนา บุคคลผู้มีความ 
พร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรคนั้น ย่อมไม่กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย 
จากที่นั้น แต่บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรคนั้น จะไม่กำหนดรู้ปฏิฆานุสัย จาก 
ที่นั้นก็หาไม , บุคคลนั้นนั่นแหละ ไม่กำหนดรู้ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลน้น ย่อมไม , 

กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลนั้น จะไม่กำหนดรู้ 
กามราคานุสย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลนั้นนั่นแหละ ไม , กำหนดรู้ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
ในอปริยาปันนธรรม บุคคลนั้น ย่อมไม่กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย ไม่กำหรดรู้กามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยด้วยอรหัตมรรค ไม , กำหนดรู้ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 657 

ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค 
นั้น ย่อมไม่กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลผู้มี 
ความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น จะไม , กำหนดรู้มานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม , บุคคลนั้น 
นั่นแหละ ไม่กำหนดรู้ทุกขเวทนา ในอปริยาปันนธรรม บุคคลนั้น ย่อมไม่กำหนดรู้ 
วิจิกิจฉานุสัย ไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลาย 
ที่เหลือ เว้นบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยมรรค ๒ จำพวก และบุคคลที่ ๘ ย่อมไม่กำหนดรู้ 
วิจิกิจฉานุสัย ไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ในที่ทั้งปวง. 

บุคคลใด ไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่ใด 
บุคคลนั้น ย่อมไม่กำหนดรู้ภวราคานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลใด ไม่กำหนดรู้ภวราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมไม่ 
กำหนดรู้กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น? 

บุคคลผู้มีควมพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรค ไม่กำหนดรู้ในทุกขเวทนา บุคคลผู้มีความ 
พร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรคนั้น ย่อมไม่กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย 
จากที่นั้น แต่บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรคนั้น จะไม่กำหนดรู้ปฏิฆานุสัย จาก 
ที่นั้นก็หาไม , บุคคลนั้นนั่นแหละ ไม่กำหนดรู้ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลนั้น ย่อมไม , 

กำหนดรู้ภวราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลนั้น จะไม่กำหนดรู้ 
กามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลนั้นนั่นแหละ ไม , กำหนดรู้ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ใน 
อปริยาปันนธรรม บุคคลนั้น ย่อมไม , กำหนดรู้ภวราคานุสัย ไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
และมานานุสัย จากที่นั้น บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค ไม่กำหนดรู้ในเวทนา ๒ 
ในกามธาตุ บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคน้น ย่อมไม , กำหนดรู้ภวราคานุสัย 
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น 
จะไม่กำหนดรู้มานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลนั้นนั่นแหละ ไม , กำหนดรู้ในทุกขเวทนา ใน 
อปริยาปันนธรรม บุคคลนั้น ย่อมไม , กำหนดรู้ภวราคานุสัย ไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เว้นบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียง 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 658 

ด้วยมรรค ๒ จำพวก ย่อมไม่กำหนดรู้ภวราคานุสัย ไม่กำหนดเกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และ 
มานานุสัย ในที่ทั้งปวง. 

บุคคลใด ไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่ใด 
บุคคลนั้น ย่อมไม่กำหนดเอวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค ไม , กำหนดรู้ในทุกขเวทนา บุคคลผู้มีความ 
ความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น ย่อมไม , กำหนดรู้กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย 
จากที่นั้น แต่บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น จะไม่กำหนดรู้อวิชชานุสัย จาก 
ที่นั้นก็หาไม , บุคคลนั้นนั่นแหละ ไม่กำหนดรู้ในอปริยาปันนธรรม บุคคลนั้น ย่อมไม , กำหนดรู้ 
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย และไม่กำหนดรู้อวิชชานุสัย จากที่นั้น บุคคล 
ทั้งหลายที่เหลือ เว้นบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยมรรค ๒ จำพวก ย่อมไม่กำหนดรู้กามราคา 
นุสัย และปฏิฆานุสัย และมานานุสัย และไม , กำหนดรู้อวิชชานุสัย ในที่ทั้งปวง. 

หรือว่า บุคคลใด ไม่กำหนดรู้อวิชชานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมไม , กำหนดรู้ 
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น? 

บุคคลผู้มีควมพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรค ไม่กำหนดรู้ในทุกขเวทนา บุคคลผู้มีความ 
พร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรคนั้น ย่อมไม่กำหนดรู้อวิชาชานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย 
จากที่นั้น แด , บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรคนั้น จะไม่กำหนดรู้ปฏิฆานุสัย จาก 
ที่นั้นก็หาไม , บุคคลนั้นนั่นแหละ ไม่กำหนดรู้ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลนั้น ย่อมไม่ 
กำหนดรู้อวิชชานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลนั้น จะไม่กำหนดรู้ 
กามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม , บุคคลนั้นนั่นแหละ ไม , กำหนดรู้ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ใน 
อปริยาปันนธรรม บุคคลนั้น ย่อมไม่กำหนดรู้อวิชชานุสัย ไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
และมานานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เว้นบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยมรรค 
๒ จำพวก ย่อมไม่กำหนดรู้อวิชชานุสัย ไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย 
ในที่ทั้งปวง. 

[๑๔๘๓] บุคคลใด ไม , กำหนดรู้กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และ 
ทิฏฐานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมไม่กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 659 

หรือว่า บุคคลใด ไม่กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมไม่กำหนดรู้ 
กามราคานุสัย ปฏิฆานุส์'ย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย จากที่นั้น? 

บุคคลผู้มีควมพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรค ไม่กำหนดรู้ในทุกขเวทนา บุคคลผู้มีความ 
พร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรคนั้น ย่อมไม่กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย มานานุส์'ย 
และทิฏฐานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรคนั้น ย่อมไม่ 
กำหนดรู้ปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลนั้นนั่นแหละ ไม่กำหนดรู้ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ 
บุคคลนั้น ย่อมไม่กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย ปฏิฆานุส์'ย มานานุส์'ย และทิฏฐานนุสัย จากที่นั้น 
แต่บุคคลนั้นจะไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม , บุคคลนั้นนั่นแหละ ไม่กำหนดรู้ 
ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาป้นนธรรม บุคคลนั้น ย่อมไม่กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย ไม่ 
กำหนดรู้กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น บุคคลผู้มีความ 
พร้อมเพรียงด้วยด้วยอรหัตมรรค ไม่กำหนดรู้ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคน้น ย่อมไม , กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย และทิฏฐานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น จะไม , 
กำหนดรู้มานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม , บุคคลนั้นนั่นแหละ ไม่กำหนดรู้ในทุกขเวทนา ใน 
อปริยาป้นนธรรม บุคคลนั้น ย่อมไม่กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย ไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
มานานุสัย และทิฏฐานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เว้นบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียง 
ด้วยมรรค ๒ จำพวก และบุคคลที่ ๘ ไม่กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย ไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ในที่ทั้งปวง ฯลฯ. 

[๑๔๘๔] บุคคลใด ไม , กำหนดรู้กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐา 
นุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมไม่กำหนดรู้ภวราคานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า บุคคลใด ไม่กำหนดรู้ภวราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมไม่กำหนดรู้ 
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น? 

บุคคลที่ ๘ ไม่กำหนดรู้ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลที่ ๘ 
นั้น ย่อมไม่กำหนดรู้ภวราคานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น แต่ 
บุคคที่ ๔ นั้น จะไม่กำหนดรู้ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จาที่นั้นก็หาไม่ บุคคลนั้น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 660 

นั่นแหละ ไม่กำหนดรู้ในอปริยาปันนธรรม บุคคลนั้น ย่อมไม่กำหนดรู้ภวราคานุสัย ไม่กำหนด 
รู้กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น บุคคลผู้มี 
ความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรค ไม , กำหนดรู้ในทุกขเวทนา บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วย 
อนาคามิมรรคนั้น ย่อมไม่กำหนดรู้ภวราคานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุส์'ย และ 
วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรคนั้น จะไม , กำหนดรู้ 
ปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมกำหนดรู้ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคล 
นั้น ย่อมไม่กำหนดรู้ภวราคานุสัย ปฏิฆานุส์'ย มานานุส์'ย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย 
จากที่นั้น แต่บุคคลนั้นจะไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลนั้นนั่นแหละ ไม่ 
กำหนดรู้ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปันนธรรม บุคคลนั้นไม , กำหนดรู้ภวราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย มานานุส์'ย ทิฏฐานุส์'ย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียง 
ด้วยอรหัตมรรค ไม่กำหนดรู้ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค 
นั้น ย่อมไม่กำหนดรู้ภวราคานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย 
จากที่นั้น แต่บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น จะไม่กำหนดรู้มานานุสัย จากที่นั้น 
ก็หาไม่ บุคคลนั้นนั่นแหละ ไม , กำหนดรู้ในทุกขเวทนา ในอปริยาปันนธรรม บุคคลนั้น ย่อม 
ไม่กำหนดรู้ภวราคานุสัย ไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และ 
วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เว้นบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยมรรค 
๒ จำพวก และบุคคลที่ ๘ ย่อมไม่กำหนดรู้ภวราคานุสัย ไม , กำหนดรู้กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ในที่ทั้งปวง. 

บุคคลใด ไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และ 
วิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมไม่กำหนดรู้อวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ? 

บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค ไม่กำหนดรู้ในทุกขเวทนา บุคคลผู้มีความ 
ความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น ย่อมไม , กำหนดรู้กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย 
ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น จะ 
ไม่กำหนดรู้อวิชชานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลนั้นนั่นแหละ ไม่กำหนดรู้ในอปริยาปันนธรรม 
บุคคลนั้น ย่อมไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉา 
นสัย และไม่กำหนดร้อวิชชานสัย จากที่นั้น บคคลทั้งหลายที่เหลือ เว้นบคคลผมความ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 661 

พร้อมเพรียงด้วยมรรค ๒ จำพวก และบุคคลที่ ๘ ย่อมไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉา นุสัย และไม่กำหนดรู้อวิชชานุสัย ในที่ทั้งปวง. 

หรือว่า บุคคลใด ไม่กำหนดรู้อวิชชานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมไม , กำหนด 
รู้กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉา นุสัย จากที่นั้น? 

บุคคลที่ ๘ ไม่กำหนดรู้ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลที่ ๘ นั้น 
ย่อมไม่กำหนดรู้ภวราคานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสั ย จากที่นั้น แต่บุคคล 
ที่ ๘ นั้น จะไม่กำหนดรู้ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉา นุสัย จาที่นั้นก็หาไม่ บุคคลนั้นนั่นแหละ 
ไม่กำหนดรู้ในอปริยาปันนธรรม บุคคลนั้น ย่อมไม , กำหนดรู้อวิชชานุสัย ไม่กำหนดรู้รู้กามราคา 
นุสัย ปฏิฆานุส์'ย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และ'วิจิกิจฉา นุสัย จากที่นั้น บุคคลผู้มีความพร้อม 
เพรียงด้วยอนาคามิมรรค ไม่กำหนดรู้ในทุกขเวทนา บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนา 
คามิมรรคนั้น ย่อมไม่กำหนดรู้อวิชชานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุส์'ย และวิจิกิจฉา 
นุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรคนั้น จะไม่กำหนดรู้ปฏิฆานุสัย 
จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลนั้นนั่นแหละ ไม , กำหนดรู้ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลนั้น ย่อม 
ไม่กำหนดรู้อวิชชานุสัย ปฏิฆานุส์'ย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น แต่ 
บุคคลนั้นนั่นแหละ จะไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม , บุคคลนั้นนั่นแหละ ไม่ 
กำหนดรู้ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปันนธรรม บุคคลนัน ไม่กำหนดรู้อวิชชานุสัย 
ไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิธิกิจนุสัย จากที่นั้น 
บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เว้นบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยมรรค ๒ จำพวก และบุคคลที่ ๘ ย่อม 
ไม่กำหนดรู้อวิชชานุสัย ไม , กำหนดรู้กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และ 
วิจิกิจฉานุสัย ในที่ทั้งปวง. 

[๑๔๙๕] บุคคลใด ไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐา 
นุสัย วิจิกิจฉานุสัย และ ภว ราคา นุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมไม่กำหนดรู้อวิชชานุสัย 
จากที่นั้น หรือ. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 662 

บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค ไม่กำหนดรู้ในทุกขเวทนา บุคคล 
ผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น ย่อมไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย 
ทิฏ ฐ'านุสัย วิจิกิจฉานุสัย และ ภว ราคา นุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วย 
อรหัตมรรคนั้น จะไม , กำหนดรู้อวิชชานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลนั้นนั่นแหละ ไม่กำหนดรู้ 
ในอปริยาปันนธรรม บุคคลนั้นย่อมไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย 
วิจิกิจฉานุสัย และ ภว ราคา นุสัย และไม่กำหนดรู้อวิชชานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ 
เว้นบุคคลผู้มีความพร้องเพรียงด้วยมรรค ๒ จำพวก และบุคคลที่ ๘ ย่อมไม่กำหนดรู้กามราคา 
นุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และ ภว ราคา นุสัย และไม่กำหนดรู้ 
อวิชชานุสัย ในที่ทั้งปวง. 

หรือว่า บุคคลใด ไม่กำหนดรู้อวิชชานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้นย่อมไม่กำหนดรู้ 
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย จาก 
ที่นั้น? 

บุคคลที่ ๘ ไม่กำหนดรู้ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลที่ ๘ นั้น 
ย่อมไม่กำหนดรู้อวิชชานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และภวราคานุสัย จากที่นั้น 
แต่บุคคลที่ ๘ นั้น จะไม่กำหนดรู้ทิฏฐานุลัย และวิจิกิจฉานถุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลนั้น 
นั่นแหละ ไม่กำหนดรู้ในอปริยาปันนธรรม บุคคลนั้น ย่อมไม่กำหนดรู้อวิชชานุสัย ไม่กำหนด 
รู้กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย จาก 
ที่นั้น บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรค ไม่กำหนดรู้ในทุกขเวทนา บุคคลผู้มีความ 
พร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรคนั้น ย่อมไม่กำหนดรู้อวิชชานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย 
ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วย 
อนาคามิมรรคนั้น ไม่กำหนดรู้ปฏิฆานุลัย จากที่นั้นก็หาไม , บุคคลนั้นนั่นแหละ ไม , กำหนด 
รู้ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลนั้นย่อมไม่กำหนดรู้อวิชชานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย 
ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลนั้น จะไม่กำหนดรู้กามราคา 
นุสัย จากที่นั้นก็หาไม , บุคคลนั้นนั่นแหละ ไม , กำหนดรู้ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยา 
ปันนธรรม บุคคลนั้น ย่อมไม , กำหนดรู้อวิชชานุสัย ไม่กำหนดรู้กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 663 

มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ 
เว้นบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยมรรค ๒ จำพวก และบุคคลที่ ๘ ย่อมไม่กำหนดอวิชชานุสัย 
ไม่กำหนดเกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุส์'ย ทิฏฐานุส์'ย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย 
ในที่ทั้งปวง. 

ปริญญาวาร จบ. 

ปหีนวาร 
อนุโลม 

[๑๔๙๖] กามราคานุสัย อันบุคคลใดละได้แล้ว ปฏิฆานุสัย เป็นอันบุคคลนั้น 
ละได้แล้วหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า ปฏิฆานุสัย อันบุคคลใดละได้แล้ว กามราคานุสัย เป็นอันบุคคลนั้น 
ละได้แล้ว? 

ถูกแล้ว. 

กามราคานุสัย อันบุคคลใดละได้แล้ว มานานุสัย เป็นอันบุคคลนั้นละได้แล้ว 
หรือ? 

กามราคานุสัย พระอนาคามีละได้แล้ว แต่มานานุสัย พระอนาคามีนั้นยังละไม , ได้ 
กามราคานุสัย พระอรหันต์ละได้แล้ว และมานานุสัย พระอรหันต์ก็ละได้แล้ว. 

หรือว่า มานานุสัย อันบุคคลใดละได้แล้ว กามราคานุสัย เป็นอันบุคคลนั้นละ 
ได้แล้ว? 

ถูกแล้ว. 

กามราคานุสัย อันบุคคลใดละได้แล้ว ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย เป็นอัน 
บุคคลนั้นละได้แล้วหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลใดละได้แล้ว กามราคานุสัย เป็นอันบุคคลนั้น 
ละได้แล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 664 

วิจิกิจฉานุสัย บุคคล ๒ จำพวกละได้แล้ว แต่กามราคานุสัย บุคคล ๒ จำพวกเหล่านั้น 
ยังลงไม , ได้วิจิกิจฉานุสัย บุคคล ๒ จำพวกละได้แล้ว และกามราคานุสัย บุคคล ๒ จำพวก 
ก็ละได้แล้ว. 

กามราคานุสัย อันบุคคลใดละะได้แล้ว ภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัย เป็นอัน 
บุคคลนั้นละได้แล้วหรือ? 

กามราคานุสัย พระอนาคามีละได้แล้ว แต่อวิชชานุสัย พระอนาคามีนั้นยังละไม่ได้ 
กามราคานุสัย พระอรหันต์ละได้แล้ว และอวิชชานุสัย พระอรหันต์ก็ละได้แล้ว. 

หรือว่า อวิชชานุสัย อันบุคคลใดละได้แล้ว กามราคานุสัย เป็นอันบุคคลนั้นละ 
ได้แล้ว? 

ถูกแล้ว. 

[๑๔๙๗] ปฏิฆานุสัย อันบุคคลใดละได้แล้ว มานานุสัย เป็นอันบุคคลนั้นละได้ 
แล้วหรือ? 

ปฏิฆานุสัย พระอนาคามีละได้แล้ว แต่มานานุสัย พระอนาคามีนั้นยังละไม , ได้ ปฏิฆา 
นุสัย พระอรหันต์ละได้แล้ว และมานานุสัย พระอรหันต์ก็ละได้แล้ว. 

หรือว่า มานานุสัย อันบุคคลใดละได้แล้ว ปฏิฆานุสัย เป็นอันบุคคลนั้นละได้ 
แล้ว? 

ถูกแล้ว. 

ปฏิฆานุสัย อันบุคคลใดละได้แล้ว ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย เป็นอัน 
บุคคลนั้นละได้แล้วหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลใดละได้แล้ว ปฏิฆานุสัย เป็นอันบุคคลนั้นละได้ 
แล้ว? 

วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคล ๒ จำพวกละได้แล้ว แต่ปฏิฆานุสัย บุคคล ๒ จำพวก 
เหล่านั้นยังละไม , ได้ วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคล ๒ จำพวกละได้แล้ว และปฏิฆานุสัย บุคคล 
๒ จำพวกก็ละได้แล้ว. 

ปฏิฆานุสัย อันบุคคลใดละได้แล้ว ภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัย เป็นอัน 
บุคคลนั้นละได้แล้วหรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 665 

ปฏิฆานุสัย พระอนาคามีละได้แล้ว แต่อวิชชานุสัย พระอนาคามีนั้น ยังละไม , ได้ 
ปฏิฆานุสัย พระอรหันต์ละได้แล้ว และอวิชชานุสัย พระอรหันต์ก็ละได้แล้ว. 

หรือว่า อวิชชานุสัย อันบุคคลใดละได้แล้ว ปฏิฆานุสัย เป็นอันบุคคลนั้นละ 
ได้แล้ว? 

ถูกแล้ว. 

[๑๔๙๘] มานานุสัย อันบุคคลใดละได้แล้ว ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย 
เป็นอันบุคคลนั้นละได้แล้ว? 

หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลใดละได้แล้ว มานานุสัย เป็นอันบุคคลนั้นละได้ 
แล้ว? 

วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคล ๓ จำพวกละได้แล้ว แต่มานานุสัย บุคคล ๓ พวกเหล่านั้น 
ยังละไม , ได้วิจิกิจฉานุสัย พระอรหันต์ละได้แล้ว และมานานุสัย พระอรหันต์ก็ละได้แล้ว. 

มานานุสัย อันบุคคลใดละได้แล้ว ภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัย เป็นอันบุคคลนั้น 
ละได้แล้วหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า อวิชชานุสัย อันบุคคลใดละได้แล้ว มานานุสัย เป็นอันบุคคลนั้นละ 
ได้แล้ว? 

ถูกแล้ว. 

[๑๔๙๙] ทิฏฐานุสัย อันบุคคลใดละได้แล้ว วิจิกิจฉานุสัย เป็นอันบุคคลนั้น 
ละได้แล้วหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า วิจิกิจฉาบุสัย อันบุคคลใดละได้แล้ว ทิฎฐานุสัย เป็นอันบุคคลนั้น 
ละได้แล้ว? 

ถูกแล้ว. 

[๑๕๐๐] วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลใดละได้แล้ว ภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัย 
เป็นอันบุคคลนั้นละได้แล้วหรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 666 

วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคล ๓ จำพวกละไม , ได้แล้ว แต่อวิชชานุสัย บุคคลเหล่านั้น 
ยังละไม , ได้ วิจิกิจฉานุสัย พระอรหันต์ละได้แล้ว และอวิชชานุสัย พระอรหันต์ก็ละได้แล้ว. 

หรือว่า อวิชชานุสัย อันบุคคลใดละได้แล้ว วิจิกิจฉานสัย เป็นอันบุคคลนั้น 
ละได้แล้ว? 

ถูกแล้ว. 

[๑๕๐๑] ภวราคานุสัย อันบุคคลใดละได้แล้ว อวิชชานุสัย เป็นอันบุคคลนั้น 
ละได้แล้วหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า อวิชชานุสัย อันบุคคลใดละได้แล้ว ภวราคาบุสัย เป็นอันบุคคลนั้น 
ละได้แล้ว? 

ถูกแล้ว. 

[๑๕๐๒] กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลใดละได้แล้ว มานานุสัย 
เป็นอันบุคคลนั้นละได้แล้วหรือ? 

กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย พระอนาคามีละได้แล้ว แต่มานานุสัย พระอนาคามีนั้น 
ยังละไม , ได้ กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย พระอรหันต์ละได้แล้ว และมานานุสัย 
พระอรหันต์ก็ละได้แล้ว. 

หรือว่า มานานุสัย อันบุคคลใดละได้แล้ว กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย 
เป็นอันบุคคลนั้นละได้แล้วหรือ? 

ถูกแล้ว. 

กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลใดละได้แล้ว ทิฏฐานุสัย ฯลฯ 
วิจิกิจฉานุสัย เป็นอันบุคคลนั้นละได้แล้วหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลใดละได้แล้ว กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย 
เป็นอันบุคคลนั้นละได้แล้ว? 

วิจิกิจฉานุสัย บุคคล ๒ จำพวกละได้แล้ว แต่กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย 
บุคคล ๒ จำพวกเหล่านั้นยังละไม , ได้วิจิกิจฉานุสัย บุคคล ๒ จำพวกละได้แล้ว กามราคานุสัย 
และปฏิฆานุสัย บุคคล ๒ จำพวกก็ละได้แล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 667 

กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลใดละได้แล้ว ภวราคานุสัย ฯลฯ 
อวิชชานุสัย เป็นอันบุคคลนั้นละได้แล้วหรือ? 

กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย พระอนาคามีละได้แล้ว แต่อวิชชานุสัย พระอนาคามีนั้น 
ยังละไม , ได้ กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย พระอรหันต์ละได้แล้ว. 

หรือว่า อวิชชานุสัย อันบุคคลใดละได้แล้ว กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย 
อันบุคคลนั้นละได้แล้ว? 

ถูกแล้ว. 

[๑๕๐๓] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลใดละได้แล้ว 
ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย เป็นอันบุคคลนั้นละแล้วหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลใดละได้แล้ว กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
และมานานุสัย เป็นอันบุคคลนั้นละได้แล้ว? 

วิจิกิจฉานุสัย บุคคล ๒ จำพวกละได้แล้ว แต่กามราคนุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย 
บุคคล ๒ จำพวกเหล่านั้น ยังละไม , ได้วิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย และปฏิฆนุสัย 
พระอนาคามีละได้แล้ว แต่มานานุสัย พระอนาคามีนั้น ยังละไม , ได้วิจิกิจฉานุสัย พระอนาคามีนั้น 
ยังละไม , ได้ วิจิกิจฉานุสัย พระอรหันต์ละได้แล้ว กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย 
พระอรหันต์ละได้แล้ว. 

กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลใดละได้แล้ว ภวราคานุสัย 
ฯลฯ อวิชชานุสัย เป็นอันบุคคลนั้นละได้แล้วหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า อวิชชานุสัย อันบุคคลใดละได้แล้ว กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และ 
มานานุสัย เป็นอันบุคคลนั้นละได้แล้ว? 

ถูกแล้ว. 

[๑๕๐๔] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย อันบุคคลใด 
ละได้แล้ว วิจิกิจฉานุสัย เป็นอันบุคคลนั้นละได้แล้วหรือ? 

ถูกแล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 668 

หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลใดละได้แล้ว กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
มานานุสัย และทิฏฐานุสัย เป็นอันบุคคลนั้นละได้แล้ว? 

วิจิกิจฉานุสัย และทิฏฐานุสัย บุคคล ๒ จำพวก ละได้แล้ว แต่กามราคานุสับ 
ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย บุคคล ๒ จำพวกเหล่านั้น ยังละไม , ได้ วิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย และทิฏฐานุสัย พระอนาคามีละได้แล้ว แต่มานานุสัย พระอนาคามีนั้น 
ยังละไม , ได้ วิจิกิจฉานุสัย พระอรหันต์ละได้แล้ว กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย 
และทิฏฐานุสัย พระอรหันต์ก็ละได้แล้ว ฯลฯ. 

[๑๕๐๕] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และ'วิจิกิจฉานุสัย 
อันบุคคลใดละได้แล้ว ภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัย เป็นอันบุคคลนั้นละได้แล้วหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า อวิชชานุสัย อันบุคคลใดละได้แล้ว กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย เป็นอันบุคคลนั้นละได้แล้ว? 

ถูกแล้ว. 

[๑๕๐๖] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย 
และภวราคานุสัย อันบุคคลนั้นละได้แล้ว อวิชชานุสัย เป็นอันบุคคลนั้นละได้แล้วหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า อวิชชานุสัย อันบุคคลใดละได้แล้ว กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราาคาานุสัย เป็นอันบุคคลนั้นละได้แล้ว? 

ถูกแล้ว. 

[๑๕๐๗] กามราคานุสัย อันบุคคลละแล้ว ในที่ใด ปฏิฆานุสัย เป็นอันบุคคล 
ละแล้วในที่นั้นหรือ? 

ไม่ควรกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว. 

หรือว่าปฏิฆานุสัย อันบุคคลละแล้ว ในที่ใด กามราคานุสัย เป็นอันบุคคลละแล้ว 
ในที่นั้น? 

ไม่ควรกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว. 

กามราคานุสัย อันบุคคลละแล้ว ในที่ใด มานานุสัย เป็นอันบุคคลละแล้ว 
ในที่นั้นหรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 669 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า มานานุสัย อันบุคคลละแล้ว ในที่ใด กามราคานุสัย เป็นอันบุคคล 
ละแล้ว ในที่นั้น? 

มานานุสัย อันบุคคลละแล้ว ในที่นั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ กามราคานุสัย 
ไม่ควรกล่าววำา ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว มานานุสัย อันบุคคลละแล้ว และกามราคานุสัย อัน 
บุคคลละแล้ว ในที่นี้คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ. 

กามราคานุสัย อันบุคคลละแล้ว ในที่ใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย เป็น 
อันบุคคลละแล้ว ในที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลละแล้ว ในที่ใด กามราคานุสัย เป็นอันบุคคล 
ละแล้ว ในที่นั้น? 

วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลละแล้ว ในที่นี้ศึอ ในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
กามราคานุสัย ไม่ควรกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลละแล้วว และ 
กามราคานุสัย อันบุคคลละแล้ว ในที่นี้คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ. 

กามราคานุสัย อันบุคคลละแล้ว ในที่ใด ภวราคานุสัย เป็นอันบุคคลละแล้ว 
ในที่นี้'หรือ? 

ไม่ควรกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว. 

หรือว่า ภวราคานุสัย อันบุคคลละแล้ว ในที่ใด กามราคานุสัย เป็นอันบุคคล 
ละแล้ว ในที่นั้น? 

ไม่ควรกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว. 

กามราคานุสัย อันบุคคลละแล้ว ในที่ใด อวิชชานุสัย เป็นอันบุคคลละแล้ว 
ในที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า อวิชชานุสัย อันบุคคลละแล้ว ในที่ใด กามราคานุสัย เป็นอันบุคคล 
ละแล้ว ในที่นั้น 


? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 670 

อวิชชานุสัย อันบุคคลละแล้ว ในที่นี้คือ ในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
กามราคานุสัย ไม่ควรกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว อวิชชานุสัย อันบุคคลละแล้ว และ 
กามราคานุสัย อันบุคคลละแล้ว ในที่นี้คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ. 

[๑๕๐๘] ปฏิฆานุสัย อันบุคคลละแล้ว ในที่ใด มานานุสัย เป็นอันบุคคลละ 
แล้ว ในที่นั้นหรือ? 

ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว. 

หรือว่า มานานุสัย อันบุคคลละแล้ว ในที่ใด ปฏิฆานุสัย เป็นอันบุคคลละแล้ว 
ในที่นั้น? 

ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว. 

ปฏิฆานุสัย อันบุคคลละแล้ว ในที่ใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย เป็นอัน 
ละแล้ว ในที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลละแล้ว ในที่ใด ปฏิฆานุสัย เป็นอันบุคคลละ 
แล้ว ในที่นั้น? 

วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลละแล้ว ในที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ 
ในอรูปธาตุ ปฏิฆานุสัย ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลละแล้ว 


และปฏิฆานุสัย อันบุคคลละแล้ว ในที่นี้คือ ในทุกขเวทนา. 

ปฏิฆานุสัย อันบุคคลละแล้ว ในที่ใด ภวราคานุสัย เป็นอันบุคคลละแล้ว ใน 
ที่นั้นหรือ? 

ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว. 

หรือว่า ภวราคานุสัย อันบุคคลละแล้ว ในที่ใด ปฏิฆานุสัย เป็นอันบุคคลละแล้ว 
ในที่นั้น? 

ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว. 

ปฏิฆานุสัย อันบุคคลละแล้ว ในที่ใด อวิชชานุสัย เป็นอันบุคคลละแล้ว ใน 
ที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 671 

หรือว่า อวิชชานุสัย อันบุคคลละแล้ว ในที่ใด ปฏิฆานุสัย เป็นอันบุคคลละแล้ว 
ในที่นั้น? 

อวิชชานุสัย อันบุคคลละแล้ว ในที่นี้คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ใน 
อรูปธาตุ ปฏิฆานุสัย ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว อวิชชานุสัย อันบุคคลละแล้ว 
และปฏิฆานุสัย อันบุคคลละแล้ว ในที่นั้ศึอ ในทุกขเวทนา. 

[๑๕๐๙] มานานุสัย อันบุคคลละแล้ว ในที่ใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย 
เป็นอันบุคคลละแล้ว ในที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลละแล้ว ในที่ใด มานานุสัย เป็นอันบุคคลละแล้ว 
ในที่นั้น? 

วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลละแล้ว ในที่นี้คือ ทุกขเวทนา มานานุสัย ไม่พึงกล่าวว่า 
ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลละแล้วและมานานุสัย อันบุคคลละแล้ว 
ในที่นั้คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ. 

มานานุสัย อันบุคคลละแล้ว ในที่ใด ภวราคานุสัย เป็นอันบุคคลละแล้ว ใน 
ที่นั้นหรือ? 

มานานุสัย อันบุคคลละแล้ว ในที่นั้คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ภวราคานุสัย 
ไม่พึงกล , าาวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว มานานุสัย อันบุคคลละแล้ว และภวราคานุสัย อัน 
บุคคลละแล้ว ในที่นี้คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ. 

หรือว่า ภวราคานุสัย อันบุคคลละแล้ว ในที่ใด มานานุสัย เป็นอันบุคคลละแล้ว 
ในที่นั้น? 

ถูกแล้ว. 

มานานุสัย อันบุคคลละแล้ว ในที่ใด อวิชชานุสัย เป็นอันบุคคลละแล้ว ใน 
ที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า อวิชชานุสัย อันบุคคลละแล้ว ในที่ใด มานานุสัย เป็นอันบุคคลละแล้ว 
ในที่นั้น? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 672 

อวิชชานุสัย อันบุคคลละแล้ว ในที่นี้คือ ในทุกขเวทนา มานานุสัย ไม่พึงกล่าวว่า 
ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว อวิชชานุสัย อันบุคคลละแล้ว และมานานุสัย อันบุคคลละแล้ว 
ในที่นี้คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ. 

[๑๕๑๐] ทิฏฐานุสัย อันบุคคลละแล้ว ในที่ใด วิจิกิจฉานุสัย เป็นอันบุคคล 
ละแล้ว ในที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลละแล้ว ในที่ใด ทิฏฐานุสัย เป็นอันบุคคลละแล้ว 
ในที่นั้น? 

ถูกแล้ว ฯลฯ. 

[๑๕๑๑] วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลละแล้ว ในที่ใด ภวราคานุสัย เป็นอันบุคคล 
ละแล้ว ในที่นั้นหรือ? 

วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลละแล้ว ในที่นี้คือ ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ภวราคานุสัย 
ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลละแล้ว และภวราคานุสัย 
อันบุคคลละแล้ว ในที่นี้คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ. 

หรือว่า ภวราคานุสัย อันบุคคลละแล้ว ในที่ใด วิจิกิจฉานุสัย เป็นอันบุคคล 
ละแล้ว ในที่นั้น? 

ถูกแล้ว. 

วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลละแล้ว ในที่ใด อวิชชานุสัย เป็นอันบุคคลละแล้ว ใน 
ที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า อวิชชานุสัย อันบุคคละแล้ว ในที่ใด วิจิกิจฉานุสัย เป็นอันบุคคล 
ละแล้ว ในที่นั้น? 

ถูกแล้ว. 

[๑๕๑๒] ภวราคานุสัย อันบุคคลละแล้ว ในที่ใด อวิชชานุสัย เป็นอันบุคคล 
ละแล้ว ในที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 673 

หรือว่า อวิชชานุสัย อันบุคคลละแล้ว ในที่ใด ภวราคานุสัย เป็นอันบุคคล 
ละแล้ว ในที่นั้น? 

อวิชชานุสัย อันบุคคลละแล้ว ในที่นี้คือ ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ภวราคานุสัย 
ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว อวิชชานุสัย อันบุคคลละแล้ว และภวราคานุสัย อัน 
บุคคลละแล้ว ในที่นี้คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ. 

[๑๕๑๓] กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลละแล้ว ในที่ใด มานานุสัย 
เป็นอันบุคคลละแล้ว ในที่นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า มานานุสัย อันบุคคลละแล้ว ในที่ใด กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย 
เป็นอันบุคคลละแล้ว ในที่นั้น? 

มานานุสัย อันบุคคลละแล้ว ในที่นี้คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ กามราคานุสัย 
และปฏิฆานุสัย ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว มานานุสัย และกามราคานุสัย อัน 
บุคคลละแล้ว ในที่นี้คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ปฏิฆานุสัย ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือ 
ยังไม , ละแล้ว. 

กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลละแล้ว ในที่ใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ 
วิจิกิจฉานุสัย เป็นอันบุคคลละแล้ว ในที่นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลละแล้ว ในที่ใด กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย 
เป็นอันบุคคลละแล้ว ในที่นั้น? 

วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลละแล้ว ในที่นี้คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ กามราคานุสัย 
และปฏิฆานุสัย ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว วิจิกิจฉานุสัย และกามราคานุสัย 
อันบุคคลละแล้ว ในที่นี้คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ปฏิฆานุสัย ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้ว 
หรือยังไม , ละแล้ว วิจิกิจฉานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลละแล้ว ในที่นี้ คือ ในทุกขเวทนา 
กามราคานุสัย ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 674 

กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลละแล้ว ในที่ใด ภวราคานุสัย เป็น 
อันบุคคลละแล้ว ในที่นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า ภวราคานุสัย อันบุคคลละแล้ว ในที่ใด กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย 
เป็นอันบุคคลละแล้ว ในที่นั้น? 

ไม่พึงกล่าว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว. 

กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลแล้ว ในที่ใด อวิชชานุสัย เป็นอัน 
บุคคลละแล้ว ในที่นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า อวิชชานุสัย อันบุคคลละแล้ว ในที่ใด กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย 
เป็นอันอันบุคคลละแล้ว ในที่นั้น? 

อวิชชานุสัย อันบุคคลละแล้ว ในที่นี้คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ กามราคานุสัย 
และปฏิฆานุสัย ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว อวิชชานุสัย และกามราคานุสัย อัน 
บุคคลละแล้ว ในที่นี้คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ปฏิฆานุสัย ไม , พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือว่า 
ไม , ละแล้ว อวิชชานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลละแล้ว ในที่นั้คือ ในทุกขเวทนา กาม 
ราคานุสัย ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว. 

[๑๕๑๔] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลละแล้ว ในที่ใด 
ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย เป็นอันบุคคลละแล้ว ในที่นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลละแล้ว ในที่ใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และ 
มานานุสัย เป็นอันบุคคลละแล้ว ในที่นั้น? 

วิจิกิจฉานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลละแล้ว ในที่นี้ คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว วิจิกิจฉานุสัย กามราคา 
นุสัย และมานานุสัย อันบุคคลละแล้ว ในที่นี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ปฏิฆานุสัย 
ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว. 

วิจิกิจฉานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลละแล้ว ในที่นี้ศึอ ในทุกขเวทนา 
กามราคานุสัย และมานานุสัย ไม , พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 675 

กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลละแล้ว ในที่ใด ภวราคานุสัย 
เป็นอันบุคคลละแล้ว ในที่นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า ภวราคานุสัย อันบุคคลละแล้ว ในที่ใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และ 
มานานุสัย เป็นอันบุคคลละแล้ว ในที่นั้น? 

มานานุสัย อันบุคคลละแล้ว กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้ว 
หรือยังไม , ละแล้ว. 

กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลละแล้ว ในที่ใด อวิชชานุสัย 
เป็นอันบุคคลละแล้ว ในที่นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า อวิชชานุสัย อันบุคคลละแล้ว ในที่ใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และ 
มานานุสัย เป็นอันบุคคลละแล้ว ในที่นั้น? 

อวิชชานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลละแล้ว ในที่นั้ คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว อวิชชานุสัย กามราคานุสัย 
และมานานุสัย อันบุคคลละแล้ว ในที่นั้คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ปฏิฆานุสัย ไม่พึง 
กล่าว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว อวิชชานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลละแล้ว ในที่นี้ คือ 
ในทุกขเวทนา กามราคานุสัย และมานานุสัย ไม , พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว. 

[๑๕๑๕] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย อันบุคคลละแล้ว 
ในที่ใด วิจิกิจฉานุสัย เป็นอันบุคคลละแล้ว ในที่นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลละแล้ว ในที่ใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
มานานุสัย และทิฏฐานุสัย เป็นอันบุคคลละแล้ว ในที่นั้น? 

วิจิกิจฉานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย อันบุคคลละแล้ว ในที่นี้ คือ ในรูปธาตุ 
ในอรูปธาตุ กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไม , พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว วิจิกิจฉานุสัย 
กามราคานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย อันบุคคลละแล้ว ในที่นี้คือ ในเวทนา ๒ ใน 
กามธาตุ ปฏิฆานุสัย ไม , พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว วิจิกิจฉานุสัย ปฏิฆานุสัย และ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 676 

ทิฏฐ'านุสัย อันบุคคลละแล้ว ในที่นี้คือ ในทุกขเวทนา กามราคานุสัย ไม่พึงกล่าวว่า ละ 
แล้วหรือยังไม , ละแล้ว ฯลฯ. 

[๑๕๑๖] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย 
อันบุคคลละแล้ว ในที่ใด ภวราคานุสัย เป็นอันบุคคลละแล้ว ในที่นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า ภวราคานุสัย อันบุคคลละแล้ว ในที่ใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย เป็นอันบุคคลละแล้ว ในที่นั้น? 

ภวราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลละแล้ว ในที่นี้ 
ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว. 

กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคล 
ละแล้ว ในที่ใด อวิชชานุสัย อันบุคคลละแล้ว ในที่นั้น? 

ไม่มี. 

หรือว่า อวิชชานุสัย อันบุคคลละแล้ว ในที่ใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย เป็นอันบุคคลละแล้ว ในที่นั้น? 

อวิชชานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย อันนบุคคลละแล้ว ในที่นี้คือ 
ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว 
อวิชชานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลละแล้ว ในที่นั้ 
คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ปฏิฆานุสัย ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว อวิชชานุสัย 
ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลละแล้ว ในที่นี้คือ ในทุกขเวทนา 
กามราคานุสัย และมานานุสัย ไม , พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว. 

[๑๕๑๗] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย 
และภวราคานุสัย อันบุคคลละแล้ว ในที่ใด อวิชชชานุสัย เป็นอันบุคคลละแล้ว ในที่นั้น 
หรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า อวิชชานุสัย อันบุคคลละแล้ว ในที่ใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย เป็นอันบุคคลละแล้ว ในที่นั้น? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 677 

อวิชชานุสัย มานานุส์'ย ทิฏฐานุส์'ย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย อันบุคคล 
ละแล้ว ในที่นี้คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไม , พึงกล่าวว่า 
ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว อวิชชานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย 
อันบุคคลละแล้ว ในที่นี้คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และ 
วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลละแล้ว ในที่นี้คือ ในทุกขเวทนา กามราคานุสัย มานานุสัย 
และภวราคานุสัย ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว. 

[๑๕๑๘] กามราคานุสัย อันบุคคลละแล้ว ในที่ใด ปฏิฆานุสัย เป็นอันบุคคล 
ละแล้ว ในที่นั้นหรือ? 

ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว. 

หรือว่า ปฏิฆานุสัย อันบุคคลละแล้ว ในที่ใด กามราคานุสัย เป็นอันบุคคลนั้น 
ละแล้ว ในที่นั้น? 

ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว. 

กามราคานุสัย อันบุคคลละแล้ว ในที่ใด มานานุสัย เป็นอันบุคคลนั้นละแล้ว 
ในที่นั้นหรือ? 

กามราคานุสัย อันบุคคลนั้น คือ พระอนาคามีละแล้ว ในที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ 
ในกามธาตุ แต่มานานุสัย เป็นอันบุคคลนั้นละแล้ว ในที่นั้นก็หาไม่ กามราคานุสัย และ 
มานานุสัย อันบุคคลนั้น คือ พระอรหันต์ละแล้ว ในที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ. 

หรือว่า มานานุสัย อันบุคคลใดละแล้ว ในที่ใด กามราคานุสัย เป็นอันบุคคลนั้น 
ละแล้ว ในที่นั้น? 

มานานุสัย อันบุคคลนั้น คือ พระอรหันต์ละแล้ว ในที่นั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
กามราคานุสัย ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว มานานุสัย อันบุคคลนั้นละแล้ว 
และกามราคานุสัย อันบุคคลนั้น คือ บุคคลนั้นนั่นแหละละแล้ว ในที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ 
ในกามธาตุ. 

กามราคานุสัย อันบุคคลใดละแล้ว ในที่ใด ทิฏฐานุสัย อันบุคคลนั้นละแล้ว 
ในที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 678 

หรือว่า ทิฏฐานุสัย อันบุคคลใดละแล้ว ในที่ใด กามราคานุสัย เป็นอันบุคคลนั้น 
ละแล้ว ในที่นั้น? 

ทิฏฐา'นุสัเย อันบุคคลเหล่านั้น คือ บุคคล ๒ จำพวกละแล้ว ในที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา 
ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ กามราคานุสัย ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว ทิฏฐานุสัย 
อันบุคคลเหล่านั้น คือ บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละละแล้ว ในที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ 
แด , กามราคานุสัย อันบุคคลเหล่านั้นละแล้ว ในที่นั้นก็หาไม่ ทิฏฐานุสัย อันบุคคลเหล่านั้น 
คือ บุคคล ๒ จำพวก ละแล้ว ในที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ กามราคานุสัยบ 
ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว ทิฏฐานุสัย อันบุคคลเหล่านั้นละแล้ว และกามราคานุสัย 
อันบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ละแล้วในเวทนา ๒ ในกามธาตุ. 

กามราคานุสัย อันบุคคลใดละแล้ว ในที่ใด วิจิกิจฉานุสัย เป็นอันบุคคลนั้น 
ละแล้ว ในที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลละแล้ว ในที่ใด กามราคานุสัย เป็นอัน 
บุคคลนั้นละแล้ว ในที่นั้น? 

วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลเหล่านั้น คือ บุคคล ๒ จำพวก ละแล้ว ในที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา 
ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ กามราคานุสัย ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว วิจิกิจฉานุสัย 
อันบุคคลเหล่านั้น คือ บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละละแล้ว ในที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ 
แด , กามราคานุสัย อันบุคคลเหล่านั้นละแล้ว ในที่นั้นก็หาไม่ วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลเหล่านั้น 
คือ บุคคล ๒ จำพวก ละแล้ว ในที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ กามราคานุสัย 
ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลเหล่านั้นละแล้ว และ 
กามราคานุสัย อันบุคคลเหล่านั้น คือ บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ละแล้ว ในที่นั้น คือ 
ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ. 

กามราคานุสัย อันบุคคลใดละแล้ว ในที่ใด ภวราคานุสัย เป็นอันบุคคลนั้น 
ละแล้ว ในที่นั้นหรือ? 

ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว. 

หรือว่า ภวราคานุสัย อันบุคคลใดละแล้ว ในที่ใด กามราคานุสัย เป็นอัน 
บุคคลนั้นละแล้ว ในที่นั้น? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 679 

ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว. 

กามราคานุสัย อันบุคคลใดละแล้ว ในที่ใด อวิชชานุสัย เป็นอันบุคคลนั้น 
ละแล้ว ในที่นั้นหรือ? 

กามราคานุสัย อันบุคคล คือ พระอนาคามีนั้นละแล้ว ในที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ 
ในกามธาตุ แต่อวิชชานุสัย อันบุคคลนั้นละแล้ว ในที่นั้นก็หาไม่ กามราคานุสัย อันบุคคลนั้น 
ละแล้ว และอวิชชานุสัย อันบุคคลนั้น คือ พระอรหันต์ละแล้ว ในที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ 
ในกามธาตุ. 

หรือว่า อวิชชานุสัย อันบุคคลใดละแล้ว ในที่ใด กามราคานุสัย อันบุคคลนั้น 
ละแล้ว ในที่นั้น? 

อวิชชานุสัย อันบุคคลนั้น คือ พระอรหันต์ละแล้ว ในที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา 
ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ กามราคานุสัย ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว อวิชชานุสัย 
อันบุคคลนั้นละแล้ว และกามราคานุสัย อันบุคคลนั้น คือบุคคลนั้นนั่นแหละ ละแล้ว ในที่นั้น 
คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ. 

[๑๕๑๙] ปฏิฆานุสัย อันบุคคลใดละแล้ว ในที่ใด มานานุสัย เป็นอันบุคคลนั้น 
ละแล้ว ในที่นั้นหรือ? 

ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว. 

หรือว่า มานานุสัย อันบุคคลใดละแล้ว ในที่ใด ปฏิฆานุสัย เป็นอันบุคคลนั้น 
ละแล้ว ในที่นั้น? 

ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว. 

ปฏิฆานุสัย อันบุคคลใดละแล้ว ในที่ใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย 
เป็นอันบุคคลนั้นละแล้ว ในที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลใดละแล้ว ในที่ใด ปฏิฆานุสัย เป็นอันบุคคลนั้น 
ละแล้ว ในที่นั้น? 

วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลเหล่านั้น คือ บุคคล ๒ จำพวกละแล้ว ในที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ 
ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ปฏิฆานุสัย ไม , พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 680 

วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลเหล่านั้นละแล้ว ในที่นั้น คือ บุคคลนั้นนั่นแหละ ในทุกขเวทนา 
แต่ปฏิฆานุสัย อันบุคคลเหล่านั้นละแล้ว ในที่นั้นก็หาไม่ วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลเหล่านั้น 
คือ บุคคล ๒ จำพวกละแล้ว ในที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
ปฏิฆานุสัย ไม , พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลเหล่านั้นละแล้ว 
และปฏิฆานุสัย อันบุคคลเหล่านั้น คือ บุคคลเหล่านั่นแหละละแล้ว ในที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา. 

ปฏิฆานุสัย อันบุคคลใดละแล้ว ในที่ใด ภวราคานุสัย เป็นอันบุคคลนั้นละแล้ว 
ในทีนี้'หรือ? 

ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว. 

หรือว่า ภวราคานุสัย อันบุคคลใดละแล้ว ในที่ใด ปฏิฆานุสัย เป็นอันบุคคลนั้น 
ละแล้ว ในที่นั้น? 

ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว. 

ปฏิฆานุสัย อันบุคคลใดละแล้ว ในที่ใด อวิชชานุสัย เป็นอันบุคคลนั้นละแล้ว 
ในที่นั้นหรือ? 

ปฏิฆานุสัย อันบุคคลนั้น คือ พระอนาคามีละแล้ว คือ ในทุกขเวทนา แต่อวิชชานุสัย 
อันบุคคลนั้นละแล้ว ในที่นั้นก็หาไม , ปฏิฆานุสัย อันบุคคลนั้นละแล้ว และอวิชชานุสัย 
อันบุคคลนั้น คือ พระอรหันต์ละแล้ว ในที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา. 

หรือว่า อวิชชานุสัย อันบุคคลใดละแล้ว ในที่ใด ปฏิฆานุสัย เป็นอันบุคคลนั้น 
ละแล้ว ในที่นั้น? 

อวิชชานุสัย อันบุคคลนัน คือ พระอรหันต์ละแล้ว ในที่นัน คือในเวทนา ๒ 
ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ปฏิฆานุสัย ไม , พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว 
อวิชชานุสัย อันบุคคลนั้นละแล้ว และปฏิฆานุสัย อันบุคคลนั้น คือ บุคคลนั้นนั่นแหละละแล้ว 
ในที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา. 

[๑๕๒๐] มานานุสัย อันบุคคลใดละแล้ว ในที่ใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย 
เป็นอันบุคคลนั้นละแล้ว ในที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลใดละแล้ว ในที่ใด มานานุสัย เป็นอันบุคคลนั้น 
ละแล้ว ในที่นั้น 


? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 681 

วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลเหล่านั้น คือ บุคคล ๓ จำพวกละแล้ว ในที่นั้น คือ ใน 
ทุกขเวทนา มานานุสัย ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลเหล่านั้น 
คือ บุคคลนั้นนั่นแหละละแล้ว ในที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ใน 
อรูปธาตุ แต่มานานุสัย อันบุคคลเหล่านั้นละแล้ว ในที่นั้นก็หาไม่ วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคล 
เหล่านั้น คือ พระอรหันต์ละแล้ว ในที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา มานานุสัย ไม่พึงกล่าวว่า 
ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลเหล่านั้นละแล้ว และมานานุสัย อันบุคคลนั้น 
คือ บุคคลเหล่านั่นแหละละแล้ว ในที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ. 

มานานุสัย อันบุคคลใดละแล้ว ในที่ใด ภวราคานุสัย เป็นอันบุคคลนั้นละแล้ว 
ในที่นั้นหรือ? 

มานานุสัย อันบุคคลนั้น คือ พระอรหันต์ละแล้ว ในที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ใน 
กามธาตุ ภวราคานุสัย ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว มานานุสัย อันบุคคลนั้นละแล้ว 
ภวราคานุสัย เป็นอันบุคคลนั้น คือ บุคคลนั้นนั่นแหละละแล้ว ในที่นั้น คือ ในรูปธาตุ ใน 
อรูปธาตุ. 

หรือว่า ภวราคานุสัย อันบุคคลใดละแล้ว ในที่ใด มานานุสัย อันบุคคลนั้น 
ละแล้ว ในที่นั้น? 

ถูกแล้ว. 

มานานุสัย อันบุคคลใดละแล้ว ในที่ใด อวิชชานุสัย เป็นอันบุคคลนั้นละแล้ว 
ในที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า อวิชชานุสัย อันบุคคลใดละแล้ว ในที่ใด มานานุสัย เป็นอันบุคคลนั้น 
ละแล้ว ในที่นั้น? 

อวิชชานุสัย อันบุคคลนั้น คือ พระอรหันต์ละแล้ว ในที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา 
มานานุสัย ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว อวิชชานุสัย อันบุคคลนั้นละแล้ว และ 
มานานุสัย อันบุคคลนั้น คือ บุคคลนั้นนั่นแหละละแล้ว ในที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ใน 
กามธาต ในรปธาต ในอรปธาต. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 682 

[๑๕๒๑] ทิฏฐานุสัย อันบุคคลใดละแล้ว ในที่ใด วิกิจฉานุสัย อันบุคคลนั้น 
ละแล้ว ในที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลใดละแล้ว ในที่ใด ทิฏฐานุสัย เป็นอันบุคคลนั้น 
ละแล้ว ในที่นั้น? 

ถูกแล้ว ฯลฯ. 

[๑๕๒๒] วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลใดละแล้ว ในที่ใด ภวราคานุสัย เป็นอัน 
บุคคลนั้นละแล้ว ในที่นั้นหรือ? 

วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลเหล่านั้น คือ บุคคล ๒ จำพวกละแล้ว ในที่นั้น คือ ในเวทนา ๓ 
ในกามธาตุ ภวราคานุสัย ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคล 
เหล่านั้น คือ บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละละแล้ว ในที่นั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่ 
ภวราคานุสัย อันบุคคลเหล่านั้นละแล้ว ในที่นั้นก็หาไม , วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลนั้น คือ 
พระอรหันต์ละแล้ว ในที่นั้น คือ ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ภวราคานุสัย ไม่พึงกล่าวว่า 
ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลนั้นละแล้ว และภวราคานุสัย อันบุคคล คือ 
บุคคลนั้นนั่นแหละละแล้ว ในที่นั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ. 

หรือว่า ภวราคานุสัย อันบุคคลใดละแล้ว ในที่ใด วิกิจฉานุสัย อันบุคคลนั้น ล 

ละแล้ว ในที่นั้น? 

ถูกแล้ว. 

วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลใดละแล้ว ในที่ใด อวิชชานุสัย เป็นอันบุคคลนั้นละแล้ว 
ในที่นั้นหรือ? 

วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลเหล่านั้น คือ บุคคล ๓ จำพวกละแล้ว ในที่นั้น คือ ใน 
เวทนา ๓ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่อวิชชานุสัย อันบุคคคลเหล่านั้นละแล้ว 
ในที่นั้นก็หาไม , วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลนั้นละแล้ว และอวิชชานุสัย อันบุคคลนั้น คือ 
พระอรหันต์ละแล้ว ในที่นั้น คือ ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในรูปธาตุ. 

หรือว่า อวิชชานุสัย อันบุคคลใดละแล้ว ในที่ใด วิจิกิจฉานุสัย เป็นอันบุคคลนั้น 
ละแล้ว ในที่นั้น 


? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 683 

ถูกแล้ว. 

[๑๕๒๓] ภวราคานุสัย อันบุคคลใดละแล้ว ในที่ใด อวิชชานุสัย เป็นอัน 
บุคคลนั้นละแล้ว ในที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า อวิชชานุสัย อันบุคคลใดละแล้ว ในที่ใด ภวราคานุสัย เป็นอันบุคคลนั้น 
ละแล้ว ในที่นั้น? 

อวิชชานุสัย อันบุคคลนั้น คือ พระอรหันต์ละแล้ว ในที่นั้น คือ ในเวทนา ๓ ใน 
กามธาตุ ภวราคานุสัย ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว อวิชชานุสัย อันบุคคลนั้น 
ละแล้ว และภวราคานุสัย อันบุคคลนั้น คือ บุคคลนั้นนั่นแหละละแล้ว ในที่นั้น คือ ในรูปธาตุ 
ในอรูปธาตุ. 

[๑๕๒๔] กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลใดละแล้ว ในที่ใด มานานุสัย 
เป็นอันบุคคลนั้นละแล้ว ในที่หรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า มานานุสัย อันบุคคลใดละแล้ว ในที่ใด กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย 
เป็นอันบุคคลนั้นละแล้ว ในที่นั้น? 

มานานุสัย อันบุคคลหัน พระอรหันต์ละแล้ว ในที่หัน คือ ในรูปธาตุ ใน 
อรูปธาตุ กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไม่พึงกล่าวว่าละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว มานานุสัย 
และกามราคานุสัย อันบุคคลนั้น คือ บุคคลนั้นนั่นแหละละแล้ว ในที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ 
ในกามธาตุ ปฏิฆานุสัย ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว. 

กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลใดละแล้ว ในที่ใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ 
ริกิจฉานุสัย เป็นอันบุคคลนั้นละแล้ว ในที่นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลใดละแล้ว ในที่ใด กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย 
เป็นอันบุคคลนั้นละแล้ว ในที่นั้น? 

วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลเหล่านั้น คือ บุคคล ๒ จำพวกละแล้ว คือ ในรูปธาตุ ใน 
อรูปธาตุ กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว วิจิกิจฉานุสัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 684 

อันบุคคลเหล่านั้น คือ บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละละแล้ว ในที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ 
แต่กามราคานุสัย อันบุคคลเหล่านั้นละแล้ว ในที่นั้นก็หาไม่ ปฏิฆานุสัย ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้ว 
หรือยังไม , ละแล้ว วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลเหล่านั้น คือ บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละละแล้ว ใน 
ที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา แต่ปฏิฆานุสัย อันบุคคลเหล่านั้นละแล้ว ในที่นั้นก็หาไม่ 
กามราคานุสัย ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลเหล่านั้น คือ 
บุคคล ๒ จำพวกละแล้ว ในที่นั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ กามราคานสัย และปฏิฆานุสัย 
ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว วิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย อันบุคคลเหล่านั้น คือ 
บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละละแล้ว ในที่นั้น คือในกามธาตุ ปฏิฆานุสัย ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้ว 
หรือยังไม , ละแล้ว วิจิกิจฉานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลเหล่านั้น คือ บุคคลเหล่านั้นนั่นแหล 
ละแล้ว ในที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา กามราคานุสัย ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว. 

กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลใดละแล้ว ในที่ใด ภวราคานุสัย เป็น 
อันบุคคลนั้นละแล้ว ในที่นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า ภวราคานุสัย อันบุคคลใดละแล้ว ในที่ใด กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย 
เป็นอันอันบุคคลนั้นละแล้ว ในที่นั้น? 

ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว. 

กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลใดละแล้ว ในที่ใด อวิชชานุสัย เป็น 
อันบุคคลนั้นละแล้ว ในที่นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า อวิชชานุสัย อันบุคคลใดละแล้ว ในที่ใด กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย 
เป็นอันบุคคลนั้นละแล้ว ในที่นั้น? 

อวิชชานุสัย อันบุคคลนั้น คือ พระอรหันต์ละแล้ว ในที่นั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว อวิชชานุสัย และ 
กามราคานุสัย อันบุคคลนั้น คือ บุคคลนั้นนั่นแหละละแล้ว ในที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ 
ในกามธาตุ ปฏิฆานุสัย ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว อวิชชานุสัย และปฏิฆานุสัย 
อันบุคคลนั้น คือ บุคคลนั้นนั่นแหละละแล้ว ในที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา กามราคานุสัย 
ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 685 

[๑๕๒๕] กามราคานุสัย ปฏิฆานุส์'ย และมานานุสัย อันบุคคลใดละแล้ว ใน 
ที่ใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย เป็นอันบุคคลนั้นละแล้ว ในที่นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลใดละแล้ว ในที่ใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
และมานานุสัย เป็นอันบุคคลนั้นละแล้ว ในที่นั้น. 

วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลเหล่านั้น คือ บุคคล ๒ จำพวก ละแล้ว ในที่นั้น คือ ใน 
รูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่มานานุสัย อันบุคคลเหล่านั้นละแล้ว ในที่นั้นก็หาไม , กามราคานุสัย 
และปฏิฆานุสัย ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลเหล่านั้น คือ 
บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละละแล้วในที่นั้น คือในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่กามราคานุสัย และ 
มานานุสัย อันบุคคลเหล่านั้นละแล้ว ในที่นั้นก็หาไม่ ปฏิฆานุสัย ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้ว 
หรือยังไม , ละแล้ว วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลเหล่านั้น คือ บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละละแล้ว ใน 
ที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา แต่ปฏิฆานุสัย อันบุคคลเหล่านั้นละแล้ว ในที่นั้นก็หาไม , 

กามราคานุสัย และมานานุสัย ไม , พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ววิจิกิจฉานุสัย อัน 
บุคคลนั้น คือ พระอนาคามีละแล้ว ในที่นั้น คือในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่มานานุสัย 
อันบุคคลนั้นละแล้วในที่นั้นก็หาไม่ กามราคานุสัย และปฏิหานุสัย ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้ว 
หรือยังไม , ละแล้ว วิจิกิจฉานุสัย และกามราคานุสัย อันบุคคลนั้น คือ บุคคลนั้นนั่นแหละ 
ละแล้วในที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่มานานุสัย อันบุคคลนั้นละแล้ว ในที่นั้นก็หาไม่ 
ปฏิฆานุสัย ไม , พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว วิจิกิจฉานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคล 
นั้น คือ บุคคลนั้นนั่นแหละละแล้ว ในที่นั้น คือในทุกขเวทนา กามราคานุสัย และมานานุสัย 
ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว วิจิกิจฉานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลนั้น คือ 
พระอรหันต์ละแล้ว ในที่นั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย 
ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว วิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย อัน 
บุคคลนั้น คือ บุคคลนั้นนั่นแหละละแล้ว ในที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ปฏิฆานุสัย 
ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว วิจิกิจฉานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลนั้น คือ 
บุคคลนั้นนั่นแหละละแล้ว ในที่นั้น คือในทุกขเวทนา กามราคานุสัย และมานานุสัย ไม่พึง 
กล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 686 

กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลใดละแล้ว ในที่ใด 
ภวราคานุสัย เป็นอันบุคคลนั้นละแล้ว ในที่นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า ภวราคานุสัย อันบุคคลใดละแล้ว ในที่ใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
และมานานุสัย เป็นอันบุคคลนั้นละแล้วในที่นั้น? 

มานานุสัย อันบุคคลนั้นละแล้ว กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้ว 
หรือยังไม , ละแล้ว. 

กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลใดละแล้ว ในที่ใด 
อวิชชานุสัย เป็นอันบุคคลนั้นละแล้ว ในที่นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า อวิชชานุสัย อันบุคคลใดละแล้ว ในที่ใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
และมานานุสัย เป็นอันบุคคลนั้นละแล้ว ในที่นั้นหรือ? 

อวิชชานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลนั้น คือพระอทันต์ละแล้ว ในที่นั้น คือ ใน 
รูปธาตุ ในอรูปธาตุ กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไม่พึงกล่าวว่าละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว 
อวิชชานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลนั้น คือ บุคคลนั้นนั่นแหละ ละแล้ว 
ในที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ปฏิฆานุสัยไม , พึงกล่าวว่า ละแล้ว หรือยังไม , ละแล้ว 
อวิชชานุสัยและปฏิฆานุสัย อันบุคคลนั้น คือ บุคคลนั้นนั่นแหละละแล้ว ในที่นั้น คือ 
ในทุกขเวทนา กามราคานุสัย และมานานุสัย ไม , พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว. 

[๑๕๒๖] กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย อัน 
บุคคลใดละแล้ว ในที่ใด วิจิกิจฉานุสัย เป็นอันบุคคลนั้นละแล้วในที่นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลใดละแล้วในที่ใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
มานานุสัย และทิฏฐานุสัย เป็นอันบุคคลนั้นละแล้วในที่นั้น? 

วิจิกิจฉานุสัย และทิฏฐานุสัย อันบุคคลเหล่านั้น คือ บุคคล ๒ จำพวก ละแล้ว ใน 
ที่นั้น ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่มานานุสัย อันบุคคลเหล่านั้นละแล้ว ในที่นั้นก็หาไม่ 
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว วิจิกิจฉานุสัย และ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 687 

ทิฏฐ'านุสัย อันบุคคลเหล่านั้น คือ บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละละแล้วในที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ 
ในกามธาตุ แต่กามราคานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลเหล่านั้นละแล้ว ในที่นั้นก็หาไม , 

ปฏิฆานุสัย ไม , พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว วิจิกิจฉานุสัย และทิฏฐานุสัย อันบุคคล 
เหล่านั้น คือ บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละละแล้ว ในที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา แต่ปฏิฆานุสัย 
อันบุคคลเหล่านั้นละแล้ว ในที่นั้นก็หาไม่ กามราคานุสัย และมานานุสัย ไม่พึงกล่าวว่า 
ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว วิจิกิจฉานุสัย และทิฏฐานุสัย อันบุคคลนั้น คือ พระอนาคามีละแล้ว 
ในที่นั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่มานานุสัย อันบุคคลนั้นละแล้ว ในที่นั้นก็หาไม่ 
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว วิจิกิจฉานุสัย 
กามราคานุสัย และทิฏฐานุสัย อันบุคคลนั้น คือ บุคคลนั้นนั่นแหละละแล้ว ในที่นั้น คือ 
ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่มานานุสัย อันบุคคลนั้นละแล้ว ในที่นั้นก็หาไม , ปฏิฆานุาสัย 
ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว วิจิกิจฉานุสัย ปฏิฆานุสัย และทิฏฐานุสัย อันบุคคล 
นั้น คือ บุคลนั้นนั่นแหละละแล้ว ในที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา กามราคานุสัย และ 
มานานุสัย ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว วิจิกิจฉานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย 
อันบุคคลนั้น คือ พระอรหันต์ละแล้ว ในที่นั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ กามราคานุสัย 
และปฏิฆานุสัย ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว วิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย 
มานานุสัย และทิฏฐานุสัย อันบุคคลนั้น คือ บุคคลนั้นนั่นแหละละแล้ว ในที่นั้น คือ ใน 
เวทนา ๒ ในกามธาตุ ปฏิฆานุสัย ไม , พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว วิจิกิจฉานุสัย 
ปฏิฆานุสัย และทิฏฐานุสัย อันบุคคลนั้น คือ บุคคลนั้นนั่นแหละละแล้ว ในที่นั้น คือ ใน 
ทุกขเวทนา กามราคานุสัย และมานานุสัย ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว ฯลฯ. 

[๑๕๒๗] กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย 
อันบุคคลใดละแล้ว ในที่ใด ภวราคานุสัย เป็นอันบุคคลนั้นละแล้ว ในที่นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า ภวราคานุสัย อันบุคคลใดละแล้ว ในที่ใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย เป็นอันบุคคลนั้นละแล้ว ในที่นั้น? 

มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลใดละแล้ว กามราคานุสัย และ 
ปฏิฆานุสัย ไม , พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 688 

กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และ'วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลใด 
ละแล้ว ในที่ใด อวิชชานุสัย เป็นอันบุคคลนั้นละแล้ว ในที่นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า อวิชชานุสัย อันบุคคลใดละแล้ว ในที่ใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย เป็นอันบุคคลนั้นละแล้ว ในที่นั้น? 

อวิชชานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัยอันบุคคลนั้น คือ พระอรหันต์ 
ละแล้ว ในที่นั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัยไม่พึงกล่าวว่า ละแล้ว 
หรือยังไม , ละแล้ว อวิชชานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย 
อันบุคคลนั้น คือ บุคคลนั้นนั่นแหละละแล้ว ในที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ปฏิฆานุสัย 
ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว อวิชชานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย 
อันบุคคลนั้น คือ บุคคลนั้นนั่นแหละละแล้ว ในที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา กามราคานุสัย และ 
มานานุสัย ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว. 

[๑๕๒๘] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย 
และภวราคานุสัย อันบุคคลใดละแล้ว ในที่ใด อวิชชานุสัย เป็นอันบุคคลนั้นละแล้ว 
ในที่นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า อวิชชานุสัย อันบุคคลใดละแล้ว ในที่ใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย เป็นอันบุคคลนั้นละแล้ว ใน 
ที่นั้น? 

อวิชชานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย อันบุคคลนั้น 
คือ พระอรหันต์ละแล้ว ในที่นั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย 
ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว อวิชชานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และ 
วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลนั้น คือ บุคคลนั้นนั่นแหละละแล้วในที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ใน 
กามธาตุ ปฏิฆานุสัย และภวราคานุสัย ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว อวิชชานุสัย 
ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลนั้นคือบุคคลนั้นนั่นแหละละแล้ว ในที่นั้น 
คือ ในทุกขเวทนา กามราคานุสัย และภวราคานุสัย ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว? 

อนุโลม จบ. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 689 

[๑๕๒๙] กามราคานุสัย อันบุคคลใด ยังละไม , ได้ ปฏิฆานุสัย บุคคลนั้น ก็ยังละ 
ไม , ได้หรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า ปฏิฆาบุสัย อันบุคคลใด ยังละไม , ได้ กามราคานุสัย อันบุคคลนั้น 
ก็ยังละไม , ได้? 

ถูกแล้ว. 

กามราคานุสัย อันบุคคลใดยังละไม , ได้ มานานุสัย บุคคลนั้น ก็ยังละไม่ได้ 
หรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า มานานุสัย อันบุคคใด ยังละไม , ได้ กามราคานุสัย อันบุคคลนั้น ก็ 
ยังละไม , ได้? 

มานานุสัย พระอนาคามี ยังละไม , ได้ แด , กามราคานุสัย พระอนาคามีนั้น ละไม , ได้ 
ก็หาไม่ มานานุสัย บุคคล ๓ จำพวก ยังละไม , ได้ และกามราคานุสัย บุคคล ๓ จำพวก ก็ 
ยังละไม , ได้. 

กามราคานุสัย อันบุคคลใด ยังละไม , ได้ ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย บุคคล 
นั้น ก็ยังละไม , ได้หรือ? 

กามราคานุสัย บุคคล ๒ จำพวก ยังละไม , ได้ แต่วิจิกิจฉานุสัย บุคคล ๒ จำพวก 
เหล่านั้น ละไม , ได้ก็หาไม่ กามราคานุสัย ปุถุชนยังละไม , ได้ และ'วิจิกิจฉานุสัย ปุถุชนก็ยังล 

1เ1 เ1ๅ 9^ 

เม เด. 

หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลใด ยังละไม , ได้ กามราคานุสัย บุคคลนั้น 
ก็ยังละไม , ได้? 

ถูกแล้ว. 

กามราคานุสัย อันบุคคลใด ยังละไม , ได้ ภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัย 
บุคคลนั้น ก็ยังละไม , ได้หรือ? 

ถูกแล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 690 

หรือว่า อวิชชานุสัย อันบุคคลใด ยังละไม , ได้ กามราคานุสัย บุคคลนั้น ก็ 
ยังละไม , ได้? 

อวิชชานุสัย พระอนาคามี ยังละไม , ได้ แต่กามราคานุสัย พระอนาคามีนั้น ละไม , ได้ 
ก็หาไม , อวิชชานุสัย บุคคล ๓ จำพวก ยังละไม , ได้ และกามราคานุสัย บุคคล ๓ จำพวก ก็ 
ยังละไม , ได้. 

[๑๕๓๐] ปฏิฆานุสัย อันบุคคลใด ละไม , ได้แล้ว มานานุสัย อันบุคคลนั้น ก็ 
ยังละไม , ได้หรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า มานานุสัย อันบุคคลใด ยังละไม , ได้ ปฏิฆานุสัย อันบุคคลนั้น ก็ยังละ 

ไๅ 11/1 9/ 

พเด? 

มานานุสัย พระอนาคามี ยังละไม , ได้ แต่ปฏิฆานุสัย พระอนาคามีนั้น ละไม , ได้ 
ก็หาไม่ มานานุสัย บุคคล ๓ จำพวก ยังละไม , ได้แล้ว และปฏิฆานุสัย บุคคล ๓ จำพวก ก็ 
ยังละไม , ได้. 

ปฏิฆานุสัย อันบุคคลใด ยังละไม , ได้ ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคล 
นั้น ก็ยังละไม , ได้หรือ? 

ปฏิฆานุสัย บุคคล ๒ จำพวก ยังละไม , ได้ แต่วิจิกิจฉานุสัย บุคคล ๒ จำพวกเหล่านั้น 
ละไม , ได้ก็หาไม่ ปฏิฆานุสัย ปุถุชนยังละไม , ได้ และ'วิจิกิจฉานุสัย ก็ยังละไม , ได้แล้ว. 

หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลใด ยังละไม , ได้ ปฏิฆานุสัย อันบุคคลนั้น ก็ยัง 
ละไม , ได้? 

ถูกแล้ว. 

ปฏิฆานุสัย อันบุคคลใด ยังละไม , ได้ ภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัย อันบุคคล 
นั้น ยังละไม , ได้หรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า อวิชชานุสัย อันบุคคลใด ยังละไม , ได้ ปฏิฆานุสัย อันบุคคลนั้น ก็ยัง 
ละไม , ได้? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 691 

อวิชชานุสัย พระอนาคามี ยังละไม , ได้ แต่ปฏิฆานุสัย พระอนาคามี ละไม , ได้ก็หาไม่ 
อวิชชานุสัย บุคคล ๓ จำพวก ยังละไม , ได้ และปฏิฆานุสัย บุคคล ๓ จำพวก ก็ยังละไม , ได้. 

[๑๕๓๑] มานานุส์'ย อันบุคคลใด ยังละไม , ได้ ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย 
อันบุคคลนั้น ก็ยังละไม , ได้หรือ? 

มานานุสัย บุคคล ๓ จำพวก ยังละไม , ได้ แต่วิจิกิจฉานุสัย บุคคล ๓ จำพวกเหล่านั้น 
ละไม , ได้ก็หาไม่ มานานุสัย ปุถุชนยังละไม , ได้ และ'วิจิกิจฉานุสัย ก็ยังละไม , ได้. 

หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลใด ยังละไม , ได้ มานานุสัย อันบุคคลนั้น ก็ยัง 
ละไม , ได้? 

ถูกแล้ว. 

มานานุสัย อันบุคคลใด ยังละไม , ได้ ภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัย อันบุคคล 
นั้น ก็ยังละไม , ได้หรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า อวิชชานุสัย บุคคลใด ยังละไม , ได้ มานานุสัย อันบุคคลนั้น ก็ยังละ 

1ๅ 11/1 3 ) ^ 

ฌเด? 

ถูกแล้ว. 

[๑๕๓๒] ทิถฐานุสัย อันบุคคลใด ยังละไม , ได้ วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลนั้น 
ก็ยังละไม , ได้หรือี? ’ ’ 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลใด ยังละไม , ได้ ทิฏฐานุสัย อันบุคคลนั้น ก็ยัง 
ละไม , ได้? 

ถูกแล้ว ฯลฯ. 

[๑๕๓๓] วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลใด ยังละไม , ได้ ภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัย 
อันบุคคลนั้น ก็ยังละไม , ได้หรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า อวิชชานุสัย อันบุคคลใด ยังละไม , ได้ วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลนั้น ก็ยัง 
ละไม , ได้? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 692 

อวิชชานุสัย บุคคล ๓ จำพวกยังละไม , ได้ แต่วิจิกิจฉานุสัย บุคคล ๓ จำพวกเหล่านั้น 
ละไม , ได้ก็หาไม่ อวิชชานุสัย ปุถุชนยังละไม , ได้ และวิจิกิจฉานุสัย ปุถุชนก็ย้งละไม , ได้. 

[๑๕๓๔] ภวราคานุสัย อันบุคคลใด ยังละไม่ได้ อวิชชานุสัย อันบุคคลนั้น 
ก็ยังละไม , ได้หรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า อวิชชานุสัย อันบุคคลใด ยังละไม , ได้ ภวราคานุสัย อันบุคคลนั้น ก็ยัง 
ละไม , ได้? 

ถูกแล้ว. 

[๑๕๓๕] กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลใด ยังละไม , ได้ มานานุสัย 
อันบุคคลนั้น ก็ยังละไม , ได้หรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า มานานุสัย อันบุคคลใด ยังละไม , ได้ กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย 
อันบุคคลนั้น ก็ยังละไม , ได้? 

มานานุสัย อันพระอนาคามี ละไม , ได้แล้ว แต่กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย พระ 
อนาคามีนั้น ละไม , ได้ก็หาไม่ มานานุสัย อันบุคคล ๓ จำพวก ยังละไม , ได้ กามราคานุสัย และ 
ปฏิฆานุสัย บุคคล ๓ จำพวก ก็ยังละไม , ได้. 

กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลใด ยังละไม , ได้ ทิฏฐานุสัย ฯลฯ 
วิจิกิจฉานุสัย บุคคลนั้น ยังละไม , ได้หรือ? 

กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย บุคคล ๒ จำพวก ยังละไม , ได้ แต่วิจิกิจฉานุสัย 
บุคคล ๒ จำพวกเหล่านั้น ละไม , ได้ก็หาไม , กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ปุถุชนยังละไม , ได้ 
และ'วิจิกิจฉานุสัย ปุถุชนก็ยังละไม , ได้. 

หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลใดยังละไม , ได้ กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย 
อันบุคคลนั้น ยังละไม , ได้? 

ถูกแล้ว. 

กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลใด ยังละไม , ได้ ภวราคานุสัย ฯลฯ 
อวิชชานุสัย อันบุคคลนั้น ยังละไม , ได้หรือ? 

ถูกแล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 693 

หรือว่า อวิชชานุสัย อันบุคคลใดยังละไม , ได้ กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย 
อันบุคคลนั้นก็ยังละไม , ได้หรือ? 

อวิชชานุสัย พระอนาคามียังละไม , ได้ แต่กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย พระอนาคามี 
นั้นละไม , ไสัก็หาไม่ อวิชชานุสัย บุคคล ๓ จำพวกละไม , ได้แล้ว กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย 
บุคคล ๓ จำพวกก็ย้งละไม , ได้. 

[๑๕๓๖] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลใดยังละไม , ได้ 
ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลนั้นก็ยังละไม , ได้หรือ? 

กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย อันบุคคล ๒ จำพวกยังละไม , ได้ แต่ 
วิจิกิจฉานุสัย บุคคล ๒ จำพวกเหล่านั้น ละไม , ได้ก็หาไม่ กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และ 
มานานุสัย ปุถุชนยังละไม , ได้ และ'วิจิกิจฉานุสัย ปุถุชนก็ยังละไม , ได้. 

หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลใดยังละไม , ได้ กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
ละมานานุสัย อันบุคคลนั้นก็ยังละไม , ได้? 

ถูกแล้ว. 

กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลใดยังละไม , ได้ ภวราคานุสัย 
ฯลฯ อวิชชานุสัย อันบุคคลนั้นก็ยังละไม , ได้หรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า อวิชชานุสัย อันบุคคลใดยังละไม , ได้ กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และ 
มานานุสัย อันบุคคลนั้นก็ยังละไม , ได้? 

อวิชชานุสัย และมานานุสัย พระอนาคามี ยังละไม , ได้ แต่กามราคานุสัย และ 
ปฏิฆานุสัย พระอนาคามีนั้น ละไม , ได้ก็หาไม , อวิชชานุสัย อันบุคคล ๓ จำพวก ยังละไม , ได้ 
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย บุคคล ๓ จำพวก ก็ย้งละไม , ได้. 

[๑๕๓๗] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย อันบุคคลใด 
ยังละไม , ได้ วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลนั้นก็ย้งละไม่ได้หรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลใดยังละไม , ได้ กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
มานานุสัย และทิฏฐานุสัย อันบุคคลนั้นก็ยังละไม่ได้? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 694 

ถูกแล้ว ฯลฯ. 

[๑๕๓๘] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย 
อันบุคคลใดยังละไม , ได้ ภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัย อันบุคคลนั้นก็ยังละไม , ได้หรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า อวิชชานุสัย อันบุคคลใดยังละไม , ได้ กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลนั้นก็ยังละไม , ได้? 

อวิชชานุสัย และมานานุสัย พระอนาคามียังละไม , ได้ แต่กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
ทิฏฐานุสัย และ'วิจิกิจฉานุสัย พระอนาคามีนั้น ละไม , ได้ก็หาไม , อวิชชานุสัย กามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย บุคคล ๒ จำพวก ยังละไม , ได้ แต่ทิฏฐานุสัย และ'วิจิกิจฉานุสัย 
บุคคล ๒ จำพวกเหล่านั้นละไม , ด้ก็หาไม่ อวิชชานุสัย ปุถุชนยังละไม , ได้ กามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ปุถุชนก็ยังละไม , ได้? 

[๑๕๓๙] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย 
และภวราคานุสัย อันบุคคลใดยังละไม , ได้ อวิชชานุสัย อันบุคคลนั้นก็ยังละไม , ได้หรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า อวิชชานุสัย อันบุคคลใด ยังละไม , ได้ กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
มานานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย อันบุคคลนั้น ก็ยังละไม , ได้? 

อวิชชานุสัย มานานุสัย และภวราคานุสัย พระอนาคามียังละไม , ได้ แต่กามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย พระอนาคามีนั้นละไม , ได้ก็หาไม , อวิชชานุสัย 
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และภวราคานุสัย บุคคล ๒ จำพวก ยังละไม่ได้ 
แต่ทิฏฐานุสัย และ'วิจิกิจฉานุสัย บุคคล ๒ จำพวกเหล่านั้น ละไม , ได้ก็หาไม่ อวิชชานุสัย 
ปุถุชนยังละไม , ได้ กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และ 
ภวราคานุสัย ปุถุชนก็ยังละไม , ได้. 

[๑๕๔๐] กามราคานุสัย อันบุคคลยังไม , ละแล้ว ในที่ใด ปฏิฆานุสัย อันบุคคล 
ก็ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้นหรือ? 

ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว. 

หรือว่า ปฏิฆานุสัย อันบุคคลยังไม , ละแล้ว ในที่ใด กามราคานุสัย อันบุคคล 
ก็ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้น? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 695 

ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว. 

กามราคานุสัย อันบุคคลยังไม , ละแล้ว ในที่ใด มานานุสัย อันบุคคลก็ยังไม่ 
ละแล้ว ในที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า มานานุสัย อันบุคคลยังไม , ละแล้ว ในที่ใด กามราคานุสัย อันบุคคล 
ก็ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้น? 

มานานุสัย อันบุคคลยังไม , ละแล้ว ในที่นี้ คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ กามราคานุสัย 
ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว มานานุสัย อันบุคคลยังไม , ละแล้ว ในที่นี้ คือ 
ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ และกามราคานุสัย ก็ยังไม , ละแล้ว. 

กามราคานุสัย อันบุคคลยังไม , ละแล้ว ในที่ใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย 
อันบุคคลก็ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลยังไม , ละแล้ว ในที่ใด กามราคานุสัย อันบุคคล 
ก็ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้น? 

วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลยังไม , ละแล้ว ในที่นี้คือ ในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
กามราคานุสัย ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลยังไม , ละแล้ว 
และกามราคานุสัย อันบุคคลยังไม , ละแล้ว ในที่นั้ คิอ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ. 

กามราคานุสัย อันบุคคลยังไม , ละแล้ว ในที่ใด ภวราคานุสัย อันบุคคลก็ยังไม่ 
ละแล้ว ในที่นั้นหรือ? 

ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว. 

หรือว่า ภวราคานุสัย อันบุคคลยังไม , ละแล้ว ในที่ใด กามราคานุสัย อันบุคคล 
ก็ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้น? 

ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว. 

กามราคานุสัย อันบุคคลยังไม , ละแล้ว ในที่ใด อวิชชานุสัย อันบุคคลก็ยัง 
ไม , ละแล้ว ในที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 696 

หรือว่า อวิชชานุสัย อันบุคคลยังไม , ละแล้ว ในที่ใด กามราคานุสัย อันบุคคล 
ก็ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้น? 

อวิชชานุสัย อันบุคคลยังไม , ละแล้ว ในที่นี้คือ ในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
กามราคานุสัย ไม่พึงกล่าว ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว อวิชชานุสัย อันบุคคลยังไม , ละแล้ว 
และกามราคานุสัย อันบุคคลยังไม , ละแล้ว ในที่นี้คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ. 

[๑๕๔๑] ปฏิฆานุสัย อันบุคคลยังไม , ละแล้ว ในที่ใด มานานุสัย อันบุคคล 
ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้นหรือ? 

ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว. 

หรือว่า มานานุสัย อันบุคคลยังไม , ละแล้ว ในที่ใด ปฏิฆานุสัย อันบุคคล 
ก็ยังไม่ละแล้ว ในที่นั้น? 

ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว. 

ปฏิฆานุสัย อันบุคคลยังไม , ละแล้ว ในที่ใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคล 
อันบุคคลก็ยังไม่ละแล้ว ในที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลยังไม , ละแล้ว ในที่ใด ปฏิฆานุสัย อันบุคคล 
ก็ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้น? 

วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลยังไม , ละแล้ว ในที่นี้คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ 
ในอรูปธาตุ ปฏิฆานุสัย ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคล 
ยังไม , ละแล้ว และปฏิฆานุสัย อันบุคคลยังไม , ละแล้ว ในที่นี้คือ ในทุกขเวทนา. 

ปฏิฆานุสัย อันบุคคลยังไม , ละแล้ว ในที่ใด ภวราคานุสัย อันบุคคลก็ยังไม , ละแล้ว 
ในที่นั้นหรือ? 

ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว. 

หรือว่า ภวราคานุสัย อันบุคคลยังไม , ละแล้ว ในที่ใด ปฏิฆานุสัย อันบุคคล 
ก็ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้น? 

ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว. 

ปฏิฆานุสัย อันบุคคลยังไม , ละแล้ว ในที่ใด อวิชชานุสัย อันบุคคลก็ยังไม่ 
ละแล้ว ในที่นั้นหรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 697 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า อวิชชานุสัย อันบุคคลยังไม , ละแล้ว ในที่ใด ปฏิฆานุสัย อันบุคคลก็ยัง 
ไม , ละแล้ว ในที่นั้น? 

อวิชชานุสัย อันบุคคลยังไม , ละแล้ว ในที่นี้คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ 
ในอรูปธาตุ ปฏิฆานุสัย ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว อวิชชานุสัย อันบุคคล 
ยังไม , ละแล้ว และปฏิฆานุสัย อันบุคคลยังไม , ละแล้ว ในที่นี้คือ ในทุกขเวทนา. 

[๑๕๔๒] มานานุสัย อันบุคคลยังไม , ละแล้ว ในที่ใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ 
วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลก็ย้งไม , ละแล้ว ในที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า วิจิจกิจฉานุสัย อันบุคคลยังไม , ละแล้ว ในที่ใด มานานุสัย อันบุคคลก็ยัง 
ไม , ละแล้ว ในที่นั้น? 

วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลยังไม , ละแล้ว ในที่นี้คือ ในทุกขเวทนา มานานุสัย ไม่พึง 
กล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลยังไม , ละแล้ว และมานานุสัย 
อันบุคคลยังไม , ละแล้ว ในที่นี้คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ. 

มานานุสัย อันบุคคลยังไม , ละแล้ว ในที่ใด ภวราคานุสัย อันบุคคลก็ยังไม่ 
ละแล้ว ในที่นั้นหรือ? 

มานานุสัย อันบุคคลยังไม , ละแล้ว ในที่นี้คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ภวราคานุสัย 
ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว มานานุสัย อันบุคคลยังไม , ละแล้ว และภวราคานุสัย 
อันบุคคลยังไม , ละแล้ว ในที่นี้ศึอ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ. 

หรือว่า ภวราคานุสัย อันบุคคลยังไม , ละแล้ว ในที่ใด มานานุสัย อันบุคคลก็ยัง 
ไม , ละแล้ว ในที่นั้น? 

ถูกแล้ว. 

มานานุสัย อันบุคคลยังไม , ละแล้ว ในที่ใด อวิชชานุสัย อันบุคคลก็ย้งไม , ละแล้ว 
ในที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 698 

หรือว่า อวิชชานุสัย อันบุคคลยังไม , ละแล้ว ในที่ใด มานานุสัย อันบุคคล 
ก็ยังไม่ละแล้ว ในที่นั้น? 

อวิชชานุสัย อันบุคคลยังไม , ละแล้ว ในที่นี้คือ ในทุกขเวทนา มานานุสัย ไม่พึง 
กล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว อวิชชานุสัย อันบุคคลยังไม , ละแล้ว และมานานุสัย อัน 
บุคคลยังไม , ละแล้ว ในที่นี้คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ. 

[๑๕๔๓] ทิฏฐานุสัย อันบุคคลยังไม , ละแล้ว ในที่ใด วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคล 
ก็ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลยังไม , ละแล้ว ในที่ใด ทิฏฐานุสัย อันบุคคลก็ 
ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้น? 

ถูกแล้ว ฯลฯ. 

[๑๕๔๔] วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลยังไม , ละแล้ว ในที่ใด ภวราคานุสัย อันบุคคล 
ก็ยังไม่ละแล้ว ในที่นั้นหรือ? 

วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลยังไม , ละแล้ว ในที่นี้คือ ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ภวราคานุสัย 
ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลยังไม , ละแล้ว และภวราคานุสัย 
อันบุคคลยังไม , ละแล้ว ในที่นี้คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ. 

หรือว่า ภวราคานุสัย อันบุคคลยังไม , ละแล้ว ในที่ใด วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคล 
ก็ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้น? 

ถูกแล้ว. 

วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลยังไม , ละแล้ว ในที่ใด อวิชชานุสัย อันบุคคลก็ยังไม , ละแล้ว 
ในที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า อวิชชานุสัย อันบุคคลยังไม , ละแล้ว ในที่ใด วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคล 
ก็ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้น? 

ถูกแล้ว. 

[๑๕๔๕] ภวราคานุสัย อันบุคคลยังไม , ละแล้ว ในที่ใด อวิชชานุสัย อันบุคคล 
ก็ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้นหรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 699 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า อวิชชานุสัย อันบุคคลยังไม , ละแล้ว ในที่ใด ภวราคานุสัย อันบุคคล 
ก็ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้น? 

อวิชชานุสัย อันบุคคลยังไม , ละแล้ว ในที่นี้คือ ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ภวราคานุสัย. 

ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว อวิชชานุสัย อันบุคคลยังไม , ละแล้ว และภวราคานุสัย 
อันบุคคลยังไม , ละแล้ว ในที่นี้คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ. 

[๑๕๔๖] กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลยังไม , ละแล้ว ในที่ใด 
มานานุสัย อันบุคคลก็ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า มานานุสัย อันบุคคลยังไม , ละแล้ว ในที่ใด กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย 
อันบุคคลก็ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้น? 

มานานุสัย อันบุคคลยังไม , ละแล้ว ในที่นี้คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ กามราคานุสัย 
และปฏิฆานุสัย ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว มานานุสัย และกามราคานุสัย 
อันบุคคลยังไม , ละแล้ว ในที่นี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ปฏิฆานุสัย ไม่พึงกล่าวว่า 
ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว. 

กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ยังไม่ละแล้ว ในที่ใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ 
วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลก็ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลยังไม , ละแล้ว ในที่ใด กามราคานุสัย และ 
ปฏิฆานุสัย อันบุคคลก็ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้น? 

วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลยังไม , ละแล้ว ในที่นี้คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ กามราคานุสัย 
และปฏิฆานุสัย ไม่พึงกล่าว ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว วิจิกิจฉานุสัย และกามราคานุสัย 
อันบุคคลยังไม , ละแล้ว ในที่นี้ ศึอ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ปฏิฆานุสัย ไม่พึงกล่าวว่า 
ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว วิจิกิจฉานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลยังไม , ละแล้วในที่นี้ คือ ใน 
ทุกขเวทนา กามราคานุสัย ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 700 

กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลยังไม , ละแล้ว ในที่ใด ภวราคานุสัย 
อันบุคคลก็ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า ภวราคานุสัย อันบุคคลยังไม , ละแล้ว ในที่ใด กามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย อันบุคคลก็ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้น? 

ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว. 

กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลยังไม , ละแล้ว ในที่ใด อวิชชานุสัย 
อันบุคคลก็ยังไม่ละแล้ว ในที่นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า อวิชชานุสัย อันบุคคลยังไม , ละแล้ว ในที่ใด กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย 
อันบุคคลก็ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้น? 

อวิชชานุสัย อันบุคคลยังไม , ละแล้ว ในที่นี้คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ กามราคานุสัย 
และปฏิฆานุสัย ไม่พึงกล่าว ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว อวิชชานุสัย และกามราคานุสัย 
อันบุคคลยังไม , ละแล้ว ในที่นี้ ศึอ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ปฏิฆานุสัย ไม่พึงกล่าวว่า 
ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว อวิชชานุสัย ปฏิฆานุสัย อันบุคคลยังไม , ละแล้ว ในที่นั้ ศึอ ใน 
ทุกขเวทนา กามราคานุสัย ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว. 

[๑๕๔๗] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลยังไม , ละแล้ว 
ในที่ใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลก็ย้งไม , ละแล้ว ในที่นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลยังไม , ละแล้ว ในที่ใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
และมานานุสัย อันบุคคลก็ย้งไม , ละแล้ว ในที่นั้น? 

วิจิกิจฉานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลยังไม , ละแล้ว ในที่นั้คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว วิจิกิจฉานุสัย 
กามราคานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลยังไม , ละแล้ว ในที่นี้คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ 
ปฏิฆานุสัย ไม , พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว วิจิกิจฉานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคล 
ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้คือ ในทุกขเวทนา กามราคานุสัย และมานานุสัย ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้ว 
หรือยังไม , ละแล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 701 

กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลยังไม , ละแล้ว ในที่ใด 
ภวราคานุสัย อันบุคคลก็ย้งไม , ละแล้ว ในที่นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า ภวราคานุสัย อันบุคคลยังไม , ละแล้ว ในที่ใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
และมานานุสัย อันบุคคลก็ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้น? 

ภวราคานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลยังไม , ละแล้ว ในที่นั้น คือ ในรูปธาตุ ใน 
อรูปธาตุ กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว? 

กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลยังไม , ละแล้ว ในที่ใด 
อวิชชานุสัย อันบุคคลก็ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า อวิชชานุสัย อันบุคคลยังไม , ละแล้ว ในที่ใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
และมานานุสัย อันบุคคลก็ย้งไม , ละแล้ว ในที่นั้น? 

อวิชชานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลยังไม , ละแล้ว ในที่นั้คือในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้ว หรือยังไม , ละแล้ว อวิชชานุสัย 
กามราคานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลยังไม , ละแล้ว ในที่นี้ศึอในเวทนา ๒ ในกามธาตุ 
ปฏิฆานุสัย ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว ในที่นี้คือในทุกขเวทนา กามราคานุสัย 
และมานานุสัย ไม , พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว? 

[๑๕๔๘] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย อันบุคคล 
ยังไม , ละแล้ว ในที่ใด วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลก็ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลยังไม , ละแล้ว ในที่ใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
มานานุสัย และทิฏฐานุสัย อันบุคคลก็ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้น? 

วิจิกิจฉานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย อันบุคคลยังไม , ละแล้วในที่นี้ คือ ในรูปธาตุ 
ในอรูปธาตุ กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไม , พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว 
วิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย อันบุคคลยังไม , ละแล้ว ในที่นี้คือ 
ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ปฏิฆานุสัย ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว วิจิกิจฉานุสัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 702 

ปฏิฆานุสัย และทิฏฐานุสัย อันบุคคลยังไม , ละแล้ว ในที่นี้คือ ในทุกขเวทนา กามราคานุสัย 
และมานานุสัย ไม , พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว ฯลฯ. 

[๑๕๔๙] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย 
อันบุคคลยังไม , ละแล้ว ในที่ใด ภวราคานุสัย อันบุคคลก็ย้งไม , ละแล้ว ในที่นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า ภวราคานุสัย อันบุคคลยังไม , ละแล้ว ในที่ใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลก็ยังไม่ละแล้ว ในที่นั้น? 

มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลยังไม , ละแล้ว กามราคานุสัย และ 
ปฏิฆานุสัย ไม , พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว. 

กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคล 
ยังไม , ละแล้ว ในที่ใด อวิชชานุสัย อันบุคคลก็ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า อวิชชานุสัย อันบุคคลยังไม , ละแล้ว ในที่ใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลก็ยังไม่ละแล้ว ในที่นั้น? 

อวิชชานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลยังไม , ละแล้ว ใน 
ที่นี้คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไม , พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยัง 
ไม , ละแล้ว อวิชชานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคล 
ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ปฏิฆานุสัย ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือ 
ยังไม , ละแล้ว อวิชชานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลยังไม , ละแล้ว 
ในที่นั้คือ ในทุกขเวทนา กามราคานุสัย และมานานุสัย ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม่ 
ละแล้ว. 

[๑๕๕๐] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย 
และภวราคานุสัย อันบุคคลยังไม , ละแล้ว ในที่ใด อวิชชานุสัย อันบุคคลก็ยังไม , ละแล้ว 
ในที่นั้นหรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 703 

หรือว่า อวิชชานุสัย อันบุคคลยังไม , ละแล้ว ในที่ใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย อันบุคคลก็ยังไม , ละแล้ว ใน 
ที่นั้น? 

อวิชชานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย อันบุคคลยัง 
ไม , ละแล้ว ในที่นี้คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไม่พึงกล่าวว่า 
ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว อวิชชานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย 
อันบุคคลยังไม , ละแล้ว ในที่นี้ ศึอ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ปฏิฆานุสัย และภวราคานุสัย 
ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว อวิชชานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และ 
วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลยังไม , ละแล้ว ในที่นี้คือ ในทุกขเวทนา กามราคานุสัย มานานุสัย 
และภวราคานุสัย ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว. 

[๑๕๕๑] กามราคานุสัย อันบุคคลใดยังไม , ละแล้ว ในที่ใด ปฏิฆานุสัย อัน 
บุคคลนั้น ก็ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้นหรือ? 

ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว. 

หรือว่า ปฏิฆานุสัย อันบุคคลใดยังไม , ละแล้ว ในที่ใด กามราคานุสัย อันบุคคล 
นั้น ก็ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้น? 

ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว. 

กามราคานุสัย อันบุคคลใดยังไม , ละแล้ว ในที่ใด มานานุสัย อันบุคคลนั้น 
ก็ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า มานานุสัย อันบุคคลใดยังไม , ละแล้ว ในที่ใด กามราคานุสัย อันบุคคล 
นั้น ไม , ละแล้ว ในที่นั้น? 

มานานุสัย อันบุคคลนั้นยังไม , ละแล้ว ในที่นั้น คือ พระอนาคามี ในรูปธาตุ ใน 
อรูปธาตุ กามราคานุสัย ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว มานานุสัย อันบุคคลนั้น 
ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้น คือ บุคคลนั้นนั่นแหละ ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ แต่กามราคานุสัย 
บุคคลนั้น ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้นก็หาไม่ มานานุสัย อันบุคคลเหล่านั้น ยังไม , ละแล้ว ใน 
ที่นั้น คือ บคคล ๓ จำพวก ในรปธาต ในอรปธาต กามราคานสัย ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 704 

ยังไม , ละแล้ว มานานุสัย อันบุคคลเหล่านั้น ยังไม , ละแล้ว และกามราคานุสัย อันบุคคลเหล่านั้น 
ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้น คือ บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ. 

กามราคานุสัย อันบุคคลใดละแล้ว ในที่ใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย 
อันบุคคลนั้น ก็ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้นหรือ? 

กามราคานุสัย อันบุคคลเหล่านั้น ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้น คือ บุคคล ๒ จำพวก ใน 
เวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลเหล่านั้น ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้นก็หาไม , 

กามราคานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไม , ละแล้ว และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไม , ละแล้ว 
ในที่นั้น คือ ปุถุชน ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ. 

หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลใดยังไม , ละแล้ว ในที่ใด กามราคานุสัย อัน 
บุคคลนั้น ก็ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้น? 

วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้น คือ ปุถุชน ในทุกขเวทนา 
ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ กามราคานุสัย ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว วิจิกิจฉานุสัย 
อันบุคคลนั้น ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้น คือ บุคคลนั้นนั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ. 

กามราคานุสัย อันบุคคลใดยังไม , ละแล้ว ในที่ใด ภวราคานุสัย อันบุคคลนั้น 
ก็ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้นหรือ? 

ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว. 

หรือว่า ภวราคานุสัย อันบุคคลใดยังไม , ละแล้ว ในที่ใด กามราคานุสัย อัน 
บุคคลนั้นก็ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้น? 

ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว. 

กามราคานุสัย อันบุคคลใดยังไม , ละแล้ว ในที่ใด อวิชชานุสัย อันบุคคลนั้น 
ก็ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า อวิชชานุสัย อันบุคคลใดยังไม , ละแล้ว ในที่ใด กามราคานุสัย อัน 
บุคคลนั้น ก็ยังไม , ละแล้วในที่นั้น? 

อวิชชานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้น คือ พระอนาคามี ในทุกขเวทนา 
ในรปธาต ในอรปธาต กามราคานสัย ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว อวิชชานสัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 705 

อันบุคคลนั้น ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้น คือ บุคคลนั้นนั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่ 
กามราคานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้นก็หาไม , อวิชชานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไม่ 
ละแล้ว ในที่นั้น คือ บุคคล ๓ จำพวก ในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ กามราคานุสัย 
ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว อวิชชานุสัย อันบุคคลเหล่านั้น ยังไม , ละแล้ว และ 
กามราคานุสัย อันบุคคลเหล่านั้น ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้น คือ บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ใน 
เวทนา ๒ ในกามธาตุ. 

[๑๕๕๒] ปฏิฆานุสัย อันบุคคลใด ยังไม , ละแล้ว ในที่ใด มานานุสัย อัน 
บุคคลนั้น ก็ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้นหรือ? 

ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว. 

หรือว่า มานานุสัย อันบุคคลใด ยังไม , ละแล้ว ในที่ใด ปฏิฆานุสัย อันบุคคลนั้น 
ก็ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้น? 

ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว. 

ปฏิฆานุสัย อันบุคคลใด ยังไม , ละแล้ว ในที่ใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย 
อันบุคคลนั้น ก็ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้นหรือ? 

ปฏิฆานุสัย อันบุคคลเหล่านั้น ยังไม่ละแล้ว ในที่นั้น คือ บุคคล ๒ จำพวก ใน 
ทุกขเวทนา แต่วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลเหล่านั้น ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้นก็หาไม่ ปฏิฆานุสัย 
อันบุคคลนั้น ยังไม , ละแล้ว และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้น คือ ปุถุชน 
ในทุกขเวทนา. 

หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลใด ยังไม่ละแล้ว ในที่ใด ปฏิฆานุสัย อันบุคคล 
นั้น ก็ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้น? 

วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้น คือ ปุถุชน ในเวทนา ๒ ใน 
กามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ปฏิฆานุสัย ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว วิจิกิจฉา 
นุสัย อันบุคคลนั้น ยังไม , ละแล้ว และปฏิฆานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้น คือ 
บุคคลนั้นนั่นแหละ ในทุกขเวทนา. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 706 

ปฏิฆานุสัย อันบุคคลใด ยังไม , ละแล้ว ในที่ใด ภวราคานุสัย อันบุคคลนั้น ก็ 
ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้นหรือ? 

ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว. 

หรือว่า ภวราคานุสัย อันบุคคลใด ยังไม , ละแล้ว ในที่ใด ปฏิฆานุสัย อันบุคคลนั้น 
ก็ยังไม่ละแล้ว ในที่นั้น? 

ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว. 

ปฏิฆานุสัย อันบุคคลใด ยังไม , ละแล้ว ในที่ใด อวิชชานุสัย อันบุคคลนั้น ก็ 
ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า อวิชชานุสัย อันบุคคลใด ยังไม , ละแล้ว ในที่ใด ปฏิฆานุสัย อันบุคคลนั้น 
ก็ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้น? 

อวิชชานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้น คือ พระอนาคามี ในเวทนา ๒ 
ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ปฏิฆานุสัย ไม , พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว 
อวิชชานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้น คือ บุคคลนั้นนั่นแหละ ในทุกขเวทนา 
แต่ปฏิฆานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้นก็หาไม , อวิชชานุสัย อันบุคคลนั้น ยัง 
ไม , ละแล้ว ในที่นั้น คือ บุคคล ๓ จำพวก ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
ปฏิฆานุสัย ไม , พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว อวิชชานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไม , ละแล้ว 
และปฏิฆานุสัย อันบุคคลเหล่านั้น ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้น คือ บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ใน 
ทุกขเวทนา. 

[๑๕๕๓] มานานุสัย อันบุคคลใด ยังไม , ละแล้ว ในที่ใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ 
วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลนั้น ก็ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้นหรือ? 

มานานุสัย อันบุคคลเหล่านั้น ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้น คือ บุคคล ๓ จำพวก ในเวทนา ๒ 
ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลเหล่านั้น ยังไม่ละแล้ว ในที่นั้น 
ก็หาไม่ มานานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไม , ละแล้ว และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไม , ละแล้ว 
ในที่นั้น คือ ปุถุชน ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ. 

หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลใด ยังไม , ละแล้ว ในที่ใด มานานุสัย อันบุคคล 
นั้น ก็ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้น? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 707 

วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้น คือ ปุถุชน ในทุกขเวทนา 
มานานุสัย ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไม , ละแล้ว 
และมานานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้น คือบุคคลนั้นนั่นแหละ ในเวทนา ๒ ใน 
กามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ. 

มานานุสัย อันบุคคลใด ยังไม , ละแล้ว ในที่ใด ภวราคานุสัย อันบุคคลนั้น ก็ 
ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้นหรือ? 

มานานุสัย อันบุคคลเหล่านั้น ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้น คือ บุคคล ๔ จำพวก ใน 
เวทนา ๒ ในกามธาตุ ภวราคานุสัย ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว มานานุสัย อัน 
บุคคลเหล่านั้น ยังไม , ละแล้ว และภวราคานุสัย อันบุคคลเหล่านั้น ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้น คือ 
บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ. 

หรือว่า ภวราคานุสัย อันบุคคลใด ยังไม , ละแล้ว ในที่ใด มานานุสัย อันบุคคลนั้น 
ก็ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้น? 

ถูกแล้ว. 

มานานุสัย อันบุคคลใด ยังไม , ละแล้ว ในที่ใด อวิชชานุสัย อันบุคคลนั้น ก็ยัง 
ไม , ละแล้ว ในที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว 

หรือว่า อวิชชานุสัย อันบุคคลใด ยังไม , ละแล้ว ในที่ใด มานานุสัย อันบุคคลนั้น 
ก็ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้น? 

อวิชชานุสัย อันบุคคลเหล่านั้น ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้น คือ บุคคล ๔ จำพวก ใน 
ทุกขเวทนา มานานุสัย ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว อวิชชานุสัย อันบุคคลเหล่านั้น 
ยังไม , ละแล้ว และมานานุสัย บุคคลเหล่านั้น ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้น คือ บุคคลเหล่านั้นนั่นแหล 
ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ. 

[๑๕๕๔] ทิฏฐานุสัย อันบุคคลใด ยังไม , ละแล้ว ในที่ใด วิจิกิจฉานุสัย อัน 
บุคคลนั้น ก็ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 708 

หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลใด ยังไม , ละแล้ว ในที่ใด ทิฏฐานุสัย อันบุคคล 
นั้น ก็ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้น? 

ถูกแล้ว ฯลฯ. 

[๑๕๕๕] วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลใด ยังไม , ละแล้ว ในที่ใด ภวราคานุสัย อัน 
บุคคลนั้น ก็ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้นหรือ? 

วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้น คือ ปุถุชน ในเวทนา ๓ ใน 
กามธาตุ ภวราคานุสัย ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลนั้น 
ยังไม , ละแล้ว และภวราคานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้น คือ บุคคลนั้นนั่นแหละ 
ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ. 

หรือว่า ภวราคานุสัย อันบุคคลใด ยังไม , ละแล้ว ในที่ใด วิจิกิจฉานุสัย อัน 
บุคคลนั้น ก็ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้น? 

ภวราคานุสัย อันบุคคลเหล่านั้น ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้น คือ บุคคล ๓ จำพวก ใน 
รูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลเหล่านั้น ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้นก็หาไม่ 
ภวราคานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไม , ละแล้ว และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไม , ละแล้ว ใน 
ที่นั้น คือ ปุถุชน ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ. 

วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลใด ยังไม , ละแล้ว ในที่ใด อวิชชานุสัย อันบุคคลนั้น 
ก็ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า อวิชชานุสัย อันบุคคลใด ยังไม , ละแล้ว ในที่ใด วิจิกิจฉานุสัย อัน 
บุคคลนั้น ก็ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้น? 

อวิชชานุสัย อันบุคคลเหล่านั้น ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้น คือ บุคคล ๓ จำพวก 
ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลเหล่านั้น ยังไม่ 
ละแล้ว ในที่นั้นก็หาไม่ อวิชชานุสัย อันบุคคลเหล่านั้น ยังไม , ละแล้ว และ'วิจิกิจฉานุสัย อัน 
บุคคลนั้น ยังไม่ละแล้ว ในที่นั้น คือ ปุถุชน ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ. 

[๑๕๕๖] ภวราคานุสัย อันบุคคลใด ยังไม , ละแล้ว ในที่ใด อวิชชานุสัย อัน 
บุคคลนั้น ก็ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้นหรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 709 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า อวิชชานุสัย อันบุคคลใด ยังไม , ละแล้ว ในที่ใด ภวราคานุสัย อัน 
บุคคลนั้น ก็ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้น? 

อวิชชานุสัย อันบุคคลเหล่านั้น ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้น คือ บุคคล ๔ จำพวก ใน 
เวทนา ๓ ในกามธาตุ ภวราคานุสัย ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว อวิชชานุสัย อัน 
บุคคลเหล่านั้น ยังไม , ละแล้ว และภวราคานุสัย อันบุคคลเหล่านั้น ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้น คือ 
บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ. 

[๑๕๕๗] กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลใด ยังไม , ละแล้ว ในที่ใด 
มานานุสัย อันบุคคลนั้น ก็ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า มานานุสัย อันบุคคลใด ยังไม , ละแล้ว ในที่ใด กามราคานุสัย และ 
และปฏิฆานุสัย อันบุคคลนั้น ก็ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้น? 

มานานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้น คือ พระอนาคามี ในรูปธาตุ ใน 
อรูปธาตุ กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว มานานุสัย 
อันบุคคลนั้น ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้น คือ บุคคลนั้นนั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่ 
กามราคานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้นก็หาไม่ ปฏิฆานุสัย ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้ว 
หรือยังไม , ละแล้ว มานานุสัย อันบุคคลเหล่านั้น ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้น คือ บุคคล ๓ จำพวก 
ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว 
มานานุสัย และกามราคานุสัย อันบุคคลเหล่านั้น ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้น คือ บุคคลเหล่านั้น 
นั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ปฏิฆานุสัย ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว. 

กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลใด ยังไม , ละแล้ว ในที่ใด 
ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลนั้น ก็ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลใด ยังไม , ละแล้ว ในที่ใด กามราคานุสัย และ 
ปฏิฆานุสัย อันบุคคลนั้น ก็ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้น? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 710 

วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้น คือ ปุถุชน ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว วิจิกิจฉานุสัย และ 
กามราคานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้น บุคคลนั้นนั่นแหละ ในเวทนา ๒ ใน 
กามธาตุ ปฏิฆานุสัย ไม , พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว วิจิกิจฉานุสัย และปฏิฆานุสัย 
อันบุคคลนั้น ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้น คือ บุคคลนั้นนั่นแหละ ในทุกขเวทนา กามราคานุสัย 
ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว. 

กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลใด ยังไม , ละแล้ว ในที่ใด ภวราคานุสัย 
อันบุคคลนั้น ก็ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า ภวราคานุสัย อันบุคคลใด ยังไม , ละแล้ว ในที่ใด กามราคานุสัย และ 
ปฏิฆานุสัย อันบุคคลนั้น ก็ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้น? 

ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว. 

กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลใด ยังไม , ละแล้ว อวิชชานุสัย 
อันบุคคลนั้น ก็ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า อวิชชานุสัย อันบุคคลใด ยังไม , ละแล้ว ในที่ใด กามราคานุสัย และ 
ปฏิฆานุสัย อันบุคคลนั้น ก็ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้น? 

อวิชชานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไม่ละแล้ว ในที่นั้น คือ พระอนาคามี ในรูปธาตุ ใน 
อรูปธาตุ กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว อวิชชานุสัย 
อันบุคคลนั้น ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้น คือ บุคคลนั้นนั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ 
แต่กามราคานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้นก็หาไม่ ปฏิฆานุสัย ไม่พึงกล่าวว่า 
ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว อวิชชานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้น คือ บุคคลนั้น 
นั่นแหละ ในทุกขเวทนา แต่ปฏิฆานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้นก็หาไม , กาม 
ราคานุสัย ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว อวิชชานุสัย อันบุคคลเหล่านั้น ยังไม , ละ 
แล้ว ในที่นั้น คือ บุคคล ๓ จำพวก ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย 
ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว อวิชชานุสัย และกามราคานุสัย อันบุคคลเหล่านั้น 
ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้น คือ บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ปฏิฆานุสัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 711 

ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว อวิชชานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลเหล่านั้น ยัง 
ไม , ละแล้ว ในที่นั้น คือ บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ในทุกขเวทนา กามราคานุสัย ไม่พึงกล่าวว่า 
ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว. 

[๑๕๕๘] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลใด ยังไม , ละแล้ว 
ในที่ใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลนั้น ก็ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลใด ยังไม , ละแล้ว ในที่ใด กามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลนั้น ก็ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้น? 

วิจิกิจฉานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลเหล่านั้น ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้น คือ ปุถุชน 
ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว 
วิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้น คือ บุคคล 
นั้นนั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ปฏิฆานุสัย ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว 
วิจิกิจฉานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้น คือ บุคคลนั้นนั่นแหละ 
ในทุกขเวทนา กามราคานุสัย และมานานุสัย ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว. 

กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลใด ยังไม , ละแล้ว ในที่ใด 
ภวราคานุสัย อันบุคคลนั้น ก็ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า ภวราคานุสัย อันบุคคลใด ยังไม , ละแล้ว ในที่ใด กามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลนั้น ก็ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้น? 

มานานุสัย อันบุคคลยังไม , ละแล้ว กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไม่พึงกล่าวว่า 
ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว. 

กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลใด ยังไม , ละแล้ว ในที่ใด 
อวิชชานุสัย อันบุคคลนั้น ก็ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า อวิชชานุสัย อันบุคคลใด ยังไม , ละแล้ว ในที่ใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
และมานานุสัย อันบุคคลนั้น ก็ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้น? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 712 

อวิชชานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้น คือ พระอนาคามี 
ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว 
อวิชชานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้น คือ บุคคลนั้นนั่นแหละ 
ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่กามราคานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้นก็หาไม่ 
ปฏิฆานุสัย ไม , พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว อวิชชานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไม , ละแล้ว 
ในที่นั้น คือ บุคคลนั้นนั่นแหละ ในทุกขเวทนา แต่ปฏิฆานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไม , ละแล้ว 
ในที่นั้ก็หาไม่ กามราคานุสัย และมานานุสัย ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว อวิชชา 
นุสัย และมานานุสัย อันบุคคลเหล่านั้น ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้น คือ บุคคล ๓ จำพวก ใน 
รูปธาตุ ในอรูปธาตุ กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว 
อวิชชานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลเหล่านั้นยังไม , ละแล้ว ในที่นั้น คือ 
บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ปฏิฆานุสัย ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้ว 
หรือยังไม , ละแล้ว อวิชชานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลเหล่านั้น ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้น 
คือ บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ในทุกขเวทนา กามราคานุสัย และมานานุสัย ไม่พึงกล่าวว่า 
ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว. 

[๑๕๕๙] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย อันบุคคลใด 
ยังไม , ละแล้ว ในที่ใด วิจิกิจฉานุสัย บุคคลนั้น ก็ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลใด ยังไม , ละแล้ว ในที่ใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
มานานุสัย และทิฏฐานุสัย บุคคลนั้น ก็ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้น? 

วิจิกิจฉานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้น คือ 
ปุถุชน ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยัง 
ไม , ละแล้ว วิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไม , ละแล้ว 
ในที่นั้น คือ บุคคลนั้นนั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ปฏิฆานุสัย ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้ว 
หรือยังไม , ละแล้ว วิจิกิจฉานุสัย ปฏิฆานุสัย และทิฏฐานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไม , ละแล้ว ใน 
ที่นั้น คือ บุคคลนั้นนั่นแหละ ในทุกขเวทนา กามราคานุสัย และมานานุสัย ไม่พึงกล่าวว่า 
ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว ฯลฯ. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 713 

[๑๕๖๐] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย 
อันบุคคลใด ยังไม , ละแล้ว ในที่ใด ภวราคานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า ภวราคานุสัย อันบุคคลใด ยังไม , ละแล้ว ในที่ใด กามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไม , ละแล้ว 
ในที่นั้น? 

ภวราคานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลเหล่านั้น ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้น คือบุคคล 
๓ จำพวก ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่ทิฏฐานุสัย และ'วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลเหล่านั้น 
ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้นก็หาไม่ กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือ 
ยังไม , ละแล้ว ภวราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และ'วิจิกิจฉานุสัย บุคคลนั้นยังไม , ละแล้ว 
ในที่นั้น คือ ปุถุชน ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไม่พึงกล่าวว่า 
ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว. 

กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย ละ'วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลใด 
ยังไม , ละแล้ว ในที่ใด อวิชชานุสัย อันบุคคลนั้น ก็ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า อวิชชานุสัย อันบุคคลใด ยังไม , ละแล้ว ในที่ใด กามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และ'วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลนั้นก็ยังไม , ละแล้ว 
ในที่นั้น? 

อวิชชานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลนั้นยังไม , ละแล้ว ในที่นั้น คือ พระอนาคามี 
ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไม , ละแล้ว 
ในที่นั้นก็หาไม่ กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว 
อวิชชานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลนั้นยังไม่ละแล้ว ในที่นั้น คือ บุคคลนั้นนั่นแหละ 
ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่กามราคานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลนั้น 
ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้นก็หาไม่ ปฏิฆานุสัย ไม , พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว อวิชชานุสัย 
อันบุคคลนั้น ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้น คือ บุคคลนั้นนั่นแหละ ในทุกขเวทนา แต่ปฏิฆานุสัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 714 

ทิฏฐ'านุสัย และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้นก็หาไม่ กามราคานุสัย 
และมานานุสัย ไม , พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว อวิชชานุสัย และมานานุสัย 
อันบุคคลเหล่านั้น ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้น คือ บุคคล ๒ จำพวก ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
แต่ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลเหล่านั้น ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้นก็หาไม , กามราคานุสัย 
และปฏิฆานุสัย ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว อวิชชานุสัย กามราคานุสัย และ 
มานานุสัย อันบุคคลเหล่านั้น ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้น คือ บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ในเวทนา ๒ 
ในกามธาตุ แต่ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลเหล่านั้น ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้นก็หาไม , 
ปฏิฆานุสัย ไม , พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว อวิชชานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคล 
เหล่านั้น ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้น คือ บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ในทุกขเวทนา แต่ทิฏฐานุสัย 
และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลเหล่านั้น ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้นก็หาไม่ กามราคานุสัย และ 
มานานุสัย ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว อวิชชานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย 
และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้น คือ ปุถุชน ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว อวิชชานุสัย 
กามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้น 
คือ บุคคลนั้นนั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ปฏิฆานุสัย ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม่ 
ละแล้ว อวิชชานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไม , ละแล้ว 
ในที่นั้น คือ บุคคลนั้นนั่นแหละ ในทุกขเวทนา กามราคานุสัย และมานานุสัย ไม่พึงกล่าวว่า 
ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว. 

[๑๕๖๑] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย 
และภวราคานุสัย อันบุคคลใด ยังไม , ละแล้ว ในที่ใด อวิชชานุสัย อันบุคคลนั้น 
ก็ย้งไม , ละแล้ว ในที่นั้นหรือ? 

ไม่มี. 

หรือว่า อวิชชานุสัย อันบุคคลใด ยังไม , ละแล้ว ในที่ใด กามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย อันบุคคลนั้น 
ก็ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้น? 

อวิชชานุสัย มานานุสัย และภวราคานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้น 
คือ พระอนาคามี ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลนั้น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 715 

ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้นก็หาไม่ กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , 

ละแล้ว อวิชชานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้น คือ บุคคลนั้น 

นั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่กามราคานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย 

อันบุคคลนั้น ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้นก็หาไม่ ปฏิฆานุสัย และภวราคานุสัย ไม่พึงกล่าวว่า 

ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว อวิชชานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้น คือ บุคคลนั้น 

นั่นแหละ ในทุกขเวทนา แต่ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลนั้น 

ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้นก็หาไม่ กามราคานุสัย มานานุสัย และภวราคานุสัย ไม่พึงกล่าวว่า 

ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว อวิชชานุสัย มานานุสัย และภวราคานุสัย อันบุคคลเหล่านั้น 

ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้น คือ บุคคล ๒ จำพวก ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่ทิฏฐานุสัย และ 

วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลเหล่านั้น ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้นก็หาไม่ กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย 

ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว อวิชชานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย อันบุคคล 

เหล่านั้น ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้น คือ บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ 

แต่ทิฏฐานุสัย และ'วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลเหล่านั้น ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้นก็หาไม่ ปฏิฆานุสัย 

และภวราคานุสัย ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว อวิชชานุสัย และปฏิฆานุสัย 

อันบุคคลเหล่านั้น ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้น คือบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ในทุกขเวทนา 

แต่ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลเหล่านั้น ยังไม่ละแล้ว ในที่นั้นก็หาไม่ กามราคานุสัย 

มานานุสัย และภวราคานุสัย ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว อวิชชานุสัย มานานุสัย 

ทิฏฐ'านุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้น คือ ปุถุชน 

ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว 

อวิชชานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย ละวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไม , ละแล้ว 

ในที่นั้น คือ บุคคลนั้นนั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ปฏิฆานุสัย และภวราคานุสัย 

ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว อวิชชานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย 

อันบุคคลนั้น ยังไม , ละแล้ว ในที่นั้น คือ บุคคลนั้นนั่นแหละ ในทุกขเวทนา กามราคานุสัย 

มานานุสัย และภวราคานุสัย ไม่พึงกล่าวว่า ละแล้วหรือยังไม , ละแล้ว. 

ปหีนวาร จบ. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 716 
อุปปัชชนวาร 

[๑๕๖๒] กามราคานุสัย ย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลใด ปฏิฆานุส์'ย ย่อมเกิดขึ้นแก , 

บุคคลนั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า ปฏิฆานุสัย ย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลใด กามราคานุสัย ย่อมเกิดขึ้นแก , 

บุคคลนั้น? 

ถูกแล้ว. 

กามราคานุสัย ย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลใด มานานุสัย ย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า มานานุสัย ย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลใด กามราคานุสัย ย่อมเกิดขึ้นแก , 

บุคคลนั้น? 

มานานุสัย ย่อมเกิดขึ้นแก , พระอนาคามี แต่กามราคานุสัย ย่อมเกิดขึ้นแก่พระอนาคามี 
นั้นก็หาไม , มานานุสัย ย่อมเกิดขึ้น และกามราคานุสัย ก็ย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคล ๓ จำพวก 
(พึงให้พิสดาร). 

[๑๕๖๓] กามราคานุสัย ย่อมไม , เกิดขึ้นแก่บุคคลใด ปฏิฆานุสัย ย่อมไม , เกิดขึ้น 
แก่บุคคลนั้นหรือ? 

ถูกแล้ว. 

หรือว่า ปฏิฆานุสัย ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่บุคคลใด กามราคานุสัย ย่อมไม , เกิดขึ้น 
แก่บุคคลนั้น? 

ถูกแล้ว. 

กามราคานุสัย ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่บุคคลใด มานานุสัย ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่บุคคลนั้น 
หรือ? 

กามราคานุสัย ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่พระอนาคามี แต่มานานุสัย ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่ 
พระอนาคามีนั้นก็หาไม่ กามราคานุสัย ย่อมไม่เกิดขึ้น และมานานุสัย ก็ย่อมไม่เกิดขึ้นแก , 
พระอรหันต์. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 717 

หรือว่า มานานุสัย ย่อมไม , เกิดขึ้นแก่บุคคลใด กามราคานุสัย ย่อมไม่เกิดขึ้น 
แก่บุคคลนั้น? 

ถูกแล้ว (พึงให้พิสดาร). 

อุปปัชชนวาร จบ. 

ธาตุวาร 

[๑๕๖๔] เมื่อบุคคลจุติจากกามธาตุ เข้าถึงกามธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไร อนุสัย 
ไม่นอนเนื่องเท่าไร อนุสัยดับเท่าไร? 

เมื่อบุคคลจุติจากกามธาตุ เข้าถึงรูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไร อนุสัยไม่นอนเนื่อง 
เท่าไร อนุสัยดับไปเท่าไร? 

เมื่อบุคคลจุติจากกามธาตุ เข้าถึงอรูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไร อนุสัยไม่นอนเนื่อง 
เท่าไร อนุสัยดับไปเท่าไร? 

เมื่อบุคคลจุติจากกามธาตุ เข้าถึงภูมิที่ไม่ใช่กามธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไร อนุสัย 
ไม่นอนเนื่องเท่าไร อนุสัยดับไปเท่าไร? 

เมื่อบุคคลจุติจากกามธาตุ เข้าถึงภูมิที่ไม่ใช่รูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไร อนุสัย 
ไม่นอนเนื่องเท่าไร อนุสัยดับไปเท่าไร? 

เมื่อบุคคลจุติจากกามธาตุ เข้าถึงภูมิที่ไม่ใช่อรูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไร อนุสัย 
ไม่นอนเนื่องเท่าไร อนุสัยดับไปเท่าไร? 

เมื่อบุคคลจุติจากกามธาตุ เข้าถึงภูมิที่ไม่ใช่กามธาตุ ภูมิที่ไม , ใช่อรูปธาตุ มีอนุสัย 
นอนเนื่องเท่าไร อนุสัยไม่นอนเนื่องเท่าไร อนุสัยดับไปเท่าไร? 

เมื่อบุคคลจุติจากกามธาตุ เข้าถึงภูมิที่ไม่ใช่รูปธาตุ ภูมิที่ไม่ใช่อรูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่อง 
เท่าไร อนุสัยไม่นอนเนื่องเท่าไร อนุสัยดับไปเท่าไร? 

เมื่อบุคคลจุติจากกามธาตุ เข้าถึงสูมิที่ไม่ใช่กามธาตุ ภูมิที่ไม , ใช่รูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่อง 
เท่าไร อนุสัยไม่นอนเนื่องเท่าไร อนุสัยดับไปเท่าไร? 

[๑๕๖๕] เมื่อบุคคลจุติจากรูปธาตุ เข้าถึงรูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไร อนุสัยไม่ 
นอนเนื่องเท่าไร อนุสัยดับไปเท่าไร? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 718 

เมื่อบุคคลจุติจากรูปธาตุ เข้าถึงกามธาตุ อนุสัยนอนเนื่องเท่าไร อนุสัยไม , นอนเนื่อง 
เท่าไร อนุสัยดับไปเท่าไร? 

เมื่อบุคคลจุติจากรูปธาตุ เข้าถึงอรูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไร อนุสัยไม , นอนเนื่อง 
เท่าไร อนุสัยดับไปเท่าไร? 

เมื่อบุคคลจุติจากรูปธาตุ เข้าถึงคูมิที่ไม่ใช่กามธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไร อนุสัยไม่ 
นอนเนื่องเท่าไร อนุสัยดับไปเท่าไร? 

เมื่อบุคคลจุติจากรูปธาตุ เข้าถึงภูมิที่ไม่ใช่รูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไร อนุสัยไม , 
นอนเนื่องเท่าไร อนุสัยดับไปเท่าไร? 

เมื่อบุคคลจุติจากรูปธาตุ เข้าถึงภูมิที่ไม่ใช่อรูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไร อนุสัย 
ไม่นอนเนื่องเท่าไร อนุสัยดับไปเท่าไร? 

เมื่อบุคคลจุติจากรูปธาตุ เข้าถึงภูมิที่ไม่ใช่กามธาตุ ภูมิที่ไม่ใช่อรูปธาตุ มีอนุสัย 
นอนเนื่องเท่าไร อนุสัยไม่นอนเนื่องเท่าไร อนุสัยดับไปเท่าไร? 

เมื่อบุคคลจุติจากรูปธาตุ เข้าถึงภูมิที่ไม่ใช่รูปธาตุ ภูมิที่ไม่ใช่อรูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่อง 
เท่าไร อนุสัยไม่นอนเนื่องเท่าไร อนุสัยดับไปเท่าไร? 

เมื่อบุคคลจุติจากรูปธาตุ เข้าถึงภูมิที่ไม่ใช่กามธาตุ ภูมิที่ไม่ใช่รูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่อง 
เท่าไร อนุสัยไม่นอนเนื่องเท่าไร อนุสัยดับไปเท่าไร? 

[๑๕๖๖] เมื่อบุคคลจุติจากอรูปธาตุ เข้าถึงอรูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไร อนุสัย 
ไม่นอนเนื่องเท่าไร อนุสัยดับไปเท่าไร? 

เมื่อบุคคลจุติจากอรูปธาตุ เข้าถึงกามธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไร อนุสัยไม่นอนเนื่อง 
เท่าไร อนุสัยดับไปเท่าไร? 

เมื่อบุคคลจุติจากอรูปธาตุ เข้าถึงรูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไร อนุสัยไม , นอนเนื่อง 
เท่าไร อนุสัยดับไปเท่าไร? 

เมื่อบุคคลจุติจากอรูปธาตุ เข้าถึงภูมิที่ไม่ใช่กามธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไร อนุสัย 
ไม่นอนเนื่องเท่าไร อนุสัยดับไปเท่าไร? 

เมื่อบุคคลจุติจากอรูปธาตุ เข้าถึงภูมิที่ไม่ใช่รูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไร อนุสัย 
ไม่นอนเนื่องเท่าไร อนุสัยดับไปเท่าไร? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 719 

เมื่อบุคคลจุติจากอรูปธาตุ เข้าถึงภูมิที่ไม่ใช่อรูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไร อนุสัย 
ไม่นอนเนื่องเท่าไร อนุสัยดับไปเท่าไร? 

เมื่อบุคคลจุติจากอรูปธาตุ เข้าถึงภูมิที่ไม่ใช่กามธาตุ ภูมิที่ไม่ใช่อรูปธาตุ มีอนุสัย 
นอนเนื่องเท่าไร อนุสัยไม่นอนเนื่องเท่าไร อนุสัยดับไปเท่าไร? 

เมื่อบุคคลจุติจากอรูปธาตุ เข้าถึงภูมิที่ไม่ใช่รูปธาตุ ภูมิที่ไม่ใช่อรูปธาตุ มีอนุสัย 
นอนเนื่องเท่าไร อนุสัยไม่นอนเนื่องเท่าไร อนุสัยดับไปเท่าไร? 

เมื่อบุคคลจุติจากอรูปธาตุ เข้าถึงภูมิที่ไม่ใช่กามธาตุ ภูมิที่ไม่ใช่รูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่อง 
เท่าไร อนุสัยไม่นอนเนื่องเท่าไร อนุสัยดับไปเท่าไร? 

[๑๕๖๗] เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไม่ใช่กามธาตุ เข้าถึงกามธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไร 
อนุสัยไม่นอนเนื่องเท่าไร อนุสัยดับไปเท่าไร? 

เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไม่ใช่กามธาตุ เข้าถึงรูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไร อนุสัย 
ไม่นอนเนื่องเท่าไร อนุสัยดับไปเท่าไร? 

เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไม่ใช่กามธาตุ เข้าถึงอรูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไร อนุสัย 
ไม่นอนเนื่องเท่าไร อนุสัยดับไปเท่าไร? 

เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไม่ใช่กามธาตุ เข้าถึงภูมิที่ไม่ใช่กามธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไร 
อนุสัยไม่นอนเนื่องเท่าไร อนุสัยดับไปเท่าไร? 

เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไม่ใช่กามธาตุ เข้าถึงภูมิที่ไม่ใช่รูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไร 
อนุสัยไม่นอนเนื่องเท่าไร อนุสัยดับไปเท่าไร? 

เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไม่ใช่กามธาตุ เข้าถึงภูมิที่ไม่ใช่อรูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไร 
อนุสัยไม่นอนเนื่องเท่าไร อนุสัยดับไปเท่าไร? 

เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไม่ใช่กามธาตุ เข้าถึงภูมิที่ไม่ใช่กามธาตุ ไม , ใช่อรูปธาตุ มีอนุสัย 
นอนเนื่องเท่าไร อนุสัยไม่นอนเนื่องเท่าไร อนุสัยดับไปเท่าไร? 

เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไม , ใช่กามธาตุ เข้าถึงภูมิที่ไม่ใช่รูปธาตุ ไม่ใช่อรูปธาตุ มีอนุสัย 
นอนเนื่องเท่าไร อนุสัยไม่นอนเนื่องเท่าไร อนุสัยดับไปเท่าไร? 

เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไม่ใช่กามธาตุ เข้าถึงภูมิที่ไม่ใช่กามธาตุ ไม , ใช่รูปธาตุ มีอนุสัย 
นอนเนื่องเท่าไร อนุสัยไม่นอนเนื่องเท่าไร อนุสัยดับไปเท่าไร? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 720 

[๑๕๖๘] เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไม , ใช่รูปธาตุ เข้าถึงกามธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไร 
อนุสัยไม่นอนเนื่องเท่าไร อนุสัยดับไปเท่าไร? 

เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไม , ใช่รูปธาตุ เข้าถึงรูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไร อนุสัย 
ไม่นอนเนื่องเท่าไร อนุสัยดับไปเท่าไร? 

เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไม่ใช่รูปธาตุ เข้าถึงรูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไร อนุสัย 
ไม่นอนเนื่องเท่าไร อนุสัยดับไปเท่าไร? 

เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไม , ใช่รูปธาตุ เข้าถึงภูมิที่ไม่ใช่กามธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไร 
อนุสัยไม่นอนเนื่องเท่าไร อนุสัยดับไปเท่าไร? 

เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไม่ใช่รูปธาตุ เข้าถึงภูมิที่ไม่ใช่รูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไร 
อนุสัยไม่นอนเนื่องเท่าไร อนุสัยดับไปเท่าไร? 

เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไม่ใช่รูปธาตุ เข้าถึงภูมิที่ไม่ใช่รูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไร 
อนุสัยไม่นอนเนื่องเท่าไร อนุสัยดับไปเท่าไร? 

เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไม่ใช่รูปธาตุ เข้าถึงภูมิที่ไม่ใช่กามธาตุ ไม่ใช่รูปธาตุ มีอนุสัย 
นอนเนื่องเท่าไร อนุสัยไม่นอนเนื่องเท่าไร อนุสัยดับไปเท่าไร? 

เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไม่ใช่รูปธาตุ เข้าถึงภูมิที่ไม่ใช่รูปธาตุ ไม่ใช่อรูปธาตุ มีอนุสัย 
นอนเนื่องเท่าไร อนุสัยไม่นอนเนื่องเท่าไร อนุสัยดับไปเท่าไร? 

เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไม่ใช่รูปธาตุ เข้าถึงภูมิที่ไม่ใช่กามธาตุ ไม่ใช่รูปธาตุ มีอนุสัย 
นอนเนื่องเท่าไร อนุสัยไม่นอนเนื่องเท่าไร อนุสัยดับไปเท่าไร? 

[๑๕๖๙] เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไม่ใช่อรูปธาตุ เข้าถึงรูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไร 
อนุสัยไม่นอนเนื่องเท่าไร อนุสัยดับไปเท่าไร? 

เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไม่ใช่รูปธาตุ เข้าถึงอรูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไร อนุสัย 
ไม่นอนเนื่องเท่าไร อนุสัยดับไปเท่าไร? 

เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไม่ใช่อรูปธาตุ เข้าถึงอรูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไร อนุสัย 
ไม่นอนเนื่องเท่าไร อนุสัยดับไปเท่าไร? 

เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไม่ใช่อรูปธาตุ เข้าถึงภูมิที่ไม่ใช่กามธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไร 
อนุสัยไม่นอนเนื่องเท่าไร อนุสัยดับไปเท่าไร? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 721 

เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไม , ใช่อรูปธาตุ เข้าถึงภูมิที่ไม่ใช่รูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไร 
อนุสัยไม่นอนเนื่องเท่าไร อนุสัยดับไปเท่าไร? 

เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไม , ใช่อรูปธาตุ เข้าถึงภูมิที่ไม่ใช่อรูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่อง 
เท่าไร อนุสัยไม่นอนเนื่องเท่าไร อนุสัยดับไปเท่าไร? 

เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไม่ใช่อรูปธาตุ เข้าถึงภูมิที่ไม่ใช่กามธาตุ ไม่ใช่อรูปธาตุ มีอนุสัย 
นอนเนื่องเท่าไร อนุสัยไม่นอนเนื่องเท่าไร อนุสัยดับไปเท่าไร? 

เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไม่ใช่อรูปธาตุ เข้าถึงภูมิที่ไม่ใช่รูปธาตุ ไม่ใช่อรูปธาตุ มีอนุสัย 
นอนเนื่องเท่าไร อนุสัยไม่นอนเนื่องเท่าไร อนุสัยดับไปเท่าไร? 

เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไม่ใช่อรูปธาตุ เข้าถึงภูมิที่ไม่ใช่กามธาตุ ไม่ใช่รูปธาตุ มีอนุสัย 
นอนเนื่องเท่าไร อนุสัยไม่นอนเนื่องเท่าไร อนุสัยดับไปเท่าไร? 

[๑๕๗๐] เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไม , ใช่กามธาตุ ไม่ใช่อรูปธาตุ เข้าถึงกามธาตุ มีอนุสัย 
นอนเนื่องเท่าไร อนุสัยไม่นอนเนื่องเท่าไร อนุสัยดับไปเท่าไร? 

เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไม่ใช่กามธาตุ ไม่ใช่อรูปธาตุ เข้าถึงรูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่อง 
เท่าไร อนุสัยไม่นอนเนื่องเท่าไร อนุสัยไม , นอนเนื่องเท่าไร อนุสัยดับไปเท่าไร? 

เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไม่ใช่กามธาตุ ไม่ใช่อรูปธาตุ เข้าถึงอรูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่อง 
เท่าไร อนุสัยไม่นอนเนื่องเท่าไร อนุสัยดับไปเท่าไร? 

เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไม่ใช่กามธาตุ ไม่ใช่อรูปธาตุ เข้าถึงภูมิที่ไม่ใช่กามธาตุ มีอนุสัย 
นอนเนื่องเท่าไร อนุสัยไม่นอนเนื่องเท่าไร อนุสัยดับไปเท่าไร? 

เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไม่ใช่กามธาตุ ไม่ใช่อรูปธาตุ เข้าถึงภูมิที่ไม่ใช่รูปธาตุ มีอนุสัย 
นอนเนื่องเท่าไร อนุสัยไม่นอนเนื่องเท่าไร อนุสัยดับไปเท่าไร? 

เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไม่ใช่กามธาตุ ไม่ใช่อรูปธาตุ เข้าถึงภูมิที่ไม , ใช่อรูปธาตุ มีอนุสัย 
นอนเนื่องเท่าไร อนุสัยไม่นอนเนื่องเท่าไร อนุสัยดับไปเท่าไร? 

เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไม่ใช่กามธาตุ ไม่ใช่อรูปธาตุ เข้าถึงภูมิที่ไม่ใช่กามธาตุ ไม่ใช่ 
อรูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไร อนุสัยไม่นอนเนื่องเท่าไร อนุสัยดับไปเท่าไร? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 722 

เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไม , ใช่กามธาตุ ไม่ใช่อรูปธาตุ เข้าถึงภูมิที่ไม่ใช่รูปธาตุ ไม่ใช่ 
อรูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไร อนุสัยไม่นอนเนื่องเท่าไร อนุสัยดับไปเท่าไร? 

เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไม่ใช่กามธาตุ ไม่ใช่อรูปธาตุ เข้าถึงภูมิที่ไม่ใช่กามธาตุ ไม่ใช่ 
รูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไร อนุสัยไม่นอนเนื่องเท่าไร อนุสัยดับไปเท่าไร? 

[๑๕๗๑] เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไม่ใช่รูปธาตุ ไม่ใช่อรูปธาตุ เข้าถึงกามธาตุ มีอนุสัย 
นอนเนื่องเท่าไร อนุสัยไม่นอนเนื่องเท่าไร อนุสัยดับไปเท่าไร? 

เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไม่ใช่รูปธาตุ ไม่ใช่อรูปธาตุ เข้าถึงรูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่อง 
เท่าไร อนุสัยไม่นอนเนื่องเท่าไร อนุสัยดับไปเท่าไร? 

เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไม่ใช่รูปธาตุ ไม่ใช่อรูปธาตุ เข้าถึงอรูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่อง 
เท่าไร อนุสัยไม่นอนเนื่องเท่าไร อนุสัยดับไปเท่าไร? 

เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไม่ใช่รูปธาตุ ไม่ใช่อรูปธาตุ เข้าถึงภูมิที่ไม่ใช่กามธาตุ มีอนุสัย 
นอนเนื่องเท่าไร อนุสัยไม่นอนเนื่องเท่าไร อนุสัยดับไปเท่าไร? 

เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไม่ใช่รูปธาตุ ไม่ใช่อรูปธาตุ เข้าถึงภูมิที่ไม่ใช่รูปธาตุ มีอนุสัย 
นอนเนื่องเท่าไร อนุสัยไม่นอนเนื่องเท่าไร อนุสัยดับไปเท่าไร? 

เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไม่ใช่รูปธาตุ ไม่ใช่อรูปธาตุ เข้าถึงภูมิที่ไม่ใช่อรูปธาตุ มีอนุสัย 
นอนเนื่องเท่าไร อนุสัยไม่นอนเนื่องเท่าไร อนุสัยดับไปเท่าไร? 

เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไม่ใช่รูปธาตุ ไม่ใช่อรูปธาตุ เข้าถึงภูมิที่ไม่ใช่กามธาตุ ไม่ใช่ 
อรูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไร อนุสัยไม่นอนเนื่องเท่าไร อนุสัยดับไปเท่าไร? 

เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไม่ใช่รูปธาตุ ไม่ใช่อรูปธาตุ เข้าถึงภูมิที่ไม่ใช่รูปธาตุ ไม , ใช่ 
อรูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไร อนุสัยไม่นอนเนื่องเท่าไร อนุสัยดับไปเท่าไร? 

เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไม่ใช่รูปธาตุ ไม่ใช่อรูปธาตุ เข้าถึงภูมิที่ไม , ใช่กามธาตุ ไม่ใช่ 
รูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไร อนุสัยไม่นอนเนื่องเท่าไร อนุสัยดับไปเท่าไร? 

[๑๕๗๒] เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไม่ใช่กามธาตุ ไม่ใช่รูปธาตุ เข้าถึงกามธาตุ มีอนุสัย 
นอนเนื่องเท่าไร อนุสัยไม่นอนเนื่องเท่าไร อนุสัยดับไปเท่าไร? 

เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไม่ใช่กามธาตุ ไม่ใช่รูปธาตุ เข้าถึงรูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่อง 
เท่าไร อนุสัยไม่นอนเนื่องเท่าไร อนุสัยดับไปเท่าไร? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 723 

เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไม , ใช่กามธาตุ ไม่ใช่รูปธาตุ เข้าถึงอรูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่อง 
เท่าไร อนุสัยไม่นอนเนื่องเท่าไร อนุสัยดับไปเท่าไร? 

เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไม่ใช่กามธาตุ ไม่ใช่รูปธาตุ เข้าถึงภูมิที่ไม่ใช่กามธาตุ มีอนุสัย 
นอนเนื่องเท่าไร อนุสัยไม่นอนเนื่องเท่าไร อนุสัยดับเท่าไร? 

เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไม่ใช่กามธาตุ ไม่ใช่รูปธาตุ เข้าถึงภูมิที่ไม่ใช่รูปธาตุ มีอนุสัย 
นอนเนื่องเท่าไร อนุสัยไม่นอนเนื่องเท่าไร อนุสัยดับไปเท่าไร? 

เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไม่ใช่กามธาตุ ไม่ใช่รูปธาตุ เข้าถึงภูมิที่ไม่ใช่อรูปธาตุ มีอนุสัย 
นอนเนื่องเท่าไร อนุสัยไม่นอนเนื่องเท่าไร อนุสัยดับไปเท่าไร? 

เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไม่ใช่กามธาตุ ไม่ใช่รูปธาตุ เข้าถึงภูมิที่ไม่ใช่กามธาตุ ไม่ใช่ 
อรูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไร อนุสัยไม่นอนเนื่องเท่าไร อนุสัยดับไปเท่าไร? 

เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไม่ใช่กามธาตุ ไม่ใช่รูปธาตุ เข้าถึงภูมิที่ไม่ใช่รูปธาตุ ไม่ใช่ 
อรูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไร อนุสัยไม่นอนเนื่องเท่าไร อนุสัยดับไปเท่าไร? 

เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไม่ใช่กามธาตุ ไม่ใช่รูปธาตุ เข้าถึงภูมิที่ไม่ใช่กามธาตุ ไม่ใช่ 
รูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไร อนุสัยไม่นอนเนื่องเท่าไร อนุสัยดับไปเท่าไร? 

[๑๕๗๓] เมื่อบุคคลจุติจากกามธาตุ เข้าถึงกามธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง 
บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง อนุสัยทั้งหลายที่ดับไป ย่อมไม่มี? 

เมื่อบุคคลจุติจากกามธาตุ เข้าถึงรูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย 
๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ย่อมไม่มี? 

เมื่อบุคคลจุติจากกามธาตุ เข้าถึงอรูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย 
๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ย่อมไม่มี? 

เมื่อบุคคลจุติจากกามธาตุ เข้าถึงภูมิที่ไม , ใช่กามธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง 
บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ย่อมไม , มี. 

เมื่อบุคคลจุติจากกามธาตุ เข้าถึงภูมิที่ไม่ใช่รูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง 
บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ย่อมไม , มี. 

เมื่อบุคคลจุติจากกามธาตุ เข้าถึงภูมิที่ไม่ใช่อรูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง 
บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ย่อมไม่มี. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 724 

เมื่อบุคคลจุติจากกามธาตุ เข้าถึงภูมิที่ไม , ใช่กามธาตุ ไม่ใช่อรูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ 
นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ย่อม 
ไม่มี. 

เมื่อบุคคลจุติจากกามธาตุ เข้าถึงภูมิที่ไม่ใช่รูปธาตุ ไม่ใช่อรูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ 
นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ย่อมไม , มี. 

เมื่อบุคคลจุติจากกามธาตุ เข้าถึงภูมิที่ไม่ใช่กามธาตุ ไม่ใช่รูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ 
นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ย่อม 
ไม่มี. 

[๑๕๗๔] เมื่อบุคคลจุติจากรูปธาตุ เข้าถึงรูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคน 
มีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ย่อมไม , มี. 

เมื่อบุคคลจุติจากรูปธาตุ เข้าถึงกามธาตุ มีอนุสัย ๗ เท่านั้นนอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป 
ย่อมไม่มี. 

เมื่อบุคคลจุติจากรูปธาตุ เข้าถึงอรูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย 
๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ย่อมไม่มี. 

เมื่อบุคคลจุติจากรูปธาตุ เข้าถึงภูมิที่ไม่ใช่กามธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง 
บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ย่อมไม , มี. 

เมื่อบุคคลจุติจากรูปธาตุ เข้าถึงภูมิที่ไม่ใช่รูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง 
บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ย่อมไม , มี. 

เมื่อบุคคลจุติจากรูปธาตุ เข้าถึงภูมิที่ไม่ใช่อรูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง 
บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ย่อมไม , มี. 

เมื่อบุคคลจุติจากรูปธาตุ เข้าถึงภูมิที่ไม่ใช่กามธาตุ ไม่ใช่อรูปธาตุ บางคนมีอนุสัย 
๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป 
ย่อมไม่มี. 

เมื่อบุคคลจุติจากรูปธาตุ เข้าถึงภูมิที่ไม่ใช่รูปธาตุ ไม , ใช่อรูปธาตุ มีอนุสัย ๗ เท่านั้น 
นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ย่อมไม่มี. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 725 

เมื่อบุคคลจุติจากรูปธาตุ เข้าถึงภูมิที่ไม่ใช่กามธาตุ ไม่ใช่รูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ 
นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ย่อม 
ไม่มี. 

[๑๕๗๕] เมื่อบุคคลจุติจากรูปธาตุ เข้าถึงอรูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง บาง 
คนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ย่อมไม่มี. 

เมื่อบุคคลจุติจากอรูปธาตุ เข้าถึงกามธาตุ มีอนุสัย ๗ เท่านั้น นอนเนื่อง อนุสัยที่ 
ดับไป ย่อมไม่มี. 

เมื่อบุคคลจุติจากอรูปธาตุ การเข้าถึงรูปธาตุ ย่อมไม่มี บุคคลผู้จุติจากรูปธาตุนั้น เมื่อ 
เกิดในเบื้องตํ่า ย่อมเข้าถึงกามธาตุเท่านั้น มีอนุสัย ๗ เท่านั้น นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป 
ย่อมไม่มี. 

เมื่อบุคคลจุติจากอรูปธาตุ เข้าถึงภูมิที่ไม่ใช่กามธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง 
บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ย่อมไม่มี. 

เมื่อบุคคลจุติจากอรูปธาตุ เข้าถึงภูมิที่ไม่ใช่รูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง บาง 
คนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ย่อมไม่มี. 

เมื่อบุคคลจุติจากอรูปธาตุ เข้าถึงภูมิที่ไม่ใช่อรูปธาตุ มีอนุสัย ๗ เท่านั้น นอนเนื่อง 
อนุสัยที่ดับไป ย่อมไม่มี. 

เมื่อบุคคลจุติจากอรูปธาตุ การเข้าถึงภูมิที่ไม่ใช่กามธาตุ ไม่ใช่อรูปธาตุ ย่อมไม่มี 
บุคคลที่จุติจากอรูปธาตุนั้น เมื่อเกิดในเบื้องตํ่า ย่อมเข้าถึงกามธาตุเท่านั้น อนุสัย ๗ เท่านั้น 
ย่อมนอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ย่อมไม่มี. 

เมื่อบุคคลจุติจากอรูปธาตุ เข้าถึงภูมิที่ไม่ใช่รูปธาตุ ไม่ใช่อรูปธาตุ มีอนุสัย ๗ เท่านั้น 
นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ย่อมไม่มี. 

เมื่อบุคคลจุติจากอรูปธาตุ เข้าถึงภูมิที่ไม่ใช่กามธาตุ ไม่ใช่รูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ 
นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ย่อมไม่มี. 

[๑๕๗๖] เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไม่ใช่กามธาตุ เข้าถึงกามธาตุ มีอนุสัย ๗ เท่านั้น นอน 
เนื่อง อนุสัยที่ดับไป ย่อมไม่มี. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 726 

เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไม , ใช่กามธาตุ เข้าถึงรูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง บาง 
คนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ย่อมไม่มี. 

เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไม , ใช่กามธาตุ เข้าถึงอรูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง 
บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ย่อมไม , มี. 

เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไม่ใช่กามธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ 
นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ย่อมไม , มี. 

เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไม่ใช่กามธาตุ เข้าถึงภูมิที่ไม , ใช่รูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ นอน 
เนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ย่อมไม่มี. 

เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไม , ใช่กามธาตุ เข้าถึงภูมิที่ไม , ใช่อรูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ 
นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ย่อม 
ไม่มี. 

เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไม่ใช่กามธาตุ เข้าถึงภูมิที่ไม , ใช่กามธาตุ ไม , ใช่อรูปธาตุ บางคน 
มีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัยที่ 
ดับไป ย่อมไม่มี. 

เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไม่ใช่กามธาตุ เข้าถึงภูมิที่ไม , ใช่รูปธาตุ ไม่ใช่อรูปธาตุ มีอนุสัย ๗ 
เท่านั้น นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ย่อมไม่มี. 

เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไม่ใช่กามธาตุ เข้าถึงภูมิที่ไม่ใช่กามธาตุ ไม , ใช่รูปธาตุ บางคนมี 
อนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป 
ย่อมไม่มี. 

[๑๕๗๗] เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไม่ใช่รูปธาตุ เข้าถึงกามธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ นอน 
เนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ย่อมไม่มี. 

เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไม่ใช่รูปธาตุ เข้าถึงรูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคน 
มีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ย่อมไม , มี. 

เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไม่ใช่รูปธาตุ เข้าถึงอรูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคน 
มีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ย่อมไม , มี. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 727 

เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไม่ใช่รูปธาตุ เข้าถึงภูมิที่ไม่ใช่กามธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง 
บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ย่อมไม่มี. 

เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไม่ใช่รูปธาตุ เข้าถึงภูมิที่ไม่ใช่รูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ นอน 
เนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ย่อมไม่มี. 

เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไม่ใช่รูปธาตุ เข้าถึงภูมิที่ไม่ใช่อรูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ 
นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ย่อม 
ไม่มี. 

เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไม่ใช่รูปธาตุ เข้าถึงภูมิที่ไม่ใช่กามธาตุ ไม่ใช่อรูปธาตุ บางคนมี 
อนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัยที่ 
ดับไป ย่อมไม , มี. 

เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไม่ใช่รูปธาตุ เข้าถึงภูมิที่ไม่ใช่รูปธาตุ ไม่ใช่อรูปธาตุ บางคนมี 
อนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ย่อมไม่มี. 

เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไม่ใช่รูปธาตุ เข้าถึงภูมิที่ไม่ใช่กามธาตุ ไม่ใช่รูปธาตุ บางคนมี 
อนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัยที่ 
ดับไป ย่อมไม , มี. 

[๑๕๗๘] เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไม่ใช่อรูปธาตุ เข้าถึงกามธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ 
นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ย่อมไม , มี. 

เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไม่ใช่อรูปธาตุ เข้าถึงรูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง บาง 
คนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ย่อมไม่มี. 

เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไม่ใช่อรูปธาตุ เข้าถึงอรูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง 
บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ย่อมไม , มี. 

เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไม่ใช่อรูปธาตุ เข้าถึงภูมิที่ไม่ใช่กามธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ นอน 
เนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ย่อมไม่มี. 

เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไม่ใช่อรูปธาตุ เข้าถึงภูมิที่ไม่ใช่รูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ นอน 
เนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ย่อมไม่มี. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 728 

เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไม , ใช่อรูปธาตุ เข้าถึงภูมิที่ไม่ใช่อรูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ 
นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ย่อม 
ไม่มี. 

เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไม่ใช่อรูปธาตุ เข้าถึงภูมิที่ไม่ใช่กามธาตุ ไม่ใช่อรูปธาตุ บางคนมี 
อนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัยที่ 
ดับไป ย่อมไม , มี. 

เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไม่ใช่อรูปธาตุ เข้าถึงภูมิที่ไม่ใช่รูปธาตุ ไม่ใช่อรูปธาตุ บางคนมี 
อนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ย่อมไม่มี. 

เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไม่ใช่อรูปธาตุ เข้าถึงภูมิที่ไม่ใช่กามธาตุ ไม่ใช่รูปธาตุ บางคนมี 
อนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป 
ย่อมไม่มี. 

[๑๕๗๙] เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไม่ใช่กามธาตุ ไม่ใช่อรูปธาตุ เข้าถึงกามธาตุ มีอนุสัย ๗ 
เท่านั้น นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ย่อมไม่มี. 

เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไม่ใช่กามธาตุ ไม่ใช่อรูปธาตุ เข้าถึงรูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ 
นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ย่อม 
ไม่มี. 

เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไม่ใช่กามธาตุ ไม่ใช่อรูปธาตุ เข้าถึงอรูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ 
นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ย่อม 
ไม่มี. 

เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไม่ใช่กามธาตุ ไม , ใช่อรูปธาตุ เข้าถึงภูมิที่ไม่ใช่กามธาตุ บางคนมี 
อนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัยที่ 
ดับไป ย่อมไม , มี. 

เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไม่ใช่กามธาตุ ไม่ใช่อรูปธาตุ เข้าถึงภูมิที่ไม่ใช่รูปธาตุ บางคนมี 
อนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัยที่ 
ดับไป ย่อมไม , มี. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 729 

เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไม , ใช่กามธาตุ ไม่ใช่อรูปธาตุ เข้าถึงภูมิที่ไม่ใช่อรูปธาตุ บางคน 
มีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัย 
ที่ดับไป ย่อมไม่มี. 

เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไม่ใช่กามธาตุ ไม่ใช่อรูปธาตุ เข้าถึงภูมิที่ไม่ใช่กามธาตุ ไม่ใช่ 
อรูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ 
นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ย่อมไม่มี. 

เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไม , ใช่กามธาตุ ไม่ใช่อรูปธาตุ เข้าถึงภูมิที่ไม่ใช่รูปธาตุ ไม่ใช่ 
อรูปธาตุ มีอนุสัย ๗ เท่านั้น นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ย่อมไม่มี. 

เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไม , ใช่กามธาตุ ไม่ใช่อรูปธาตุ เข้าถึงภูมิที่ไม่ใช่กามธาตุ ไม่ใช่ 
รูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ 
นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ย่อมไม่มี. 

[๑๕๘๐] เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไม่ใช่รูปธาตุ ไม่ใช่อรูปธาตุ เข้าถึงกามธาตุ บางคน 
มีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ย่อมไม่มี. 

เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไม่ใช่กามธาตุ ไม่ใช่อรูปธาตุ เข้าถึงรูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ 
นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป 
ย่อมไม่มี. 

เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไม่ใช่รูปธาตุ ไม่ใช่อรูปธาตุ เข้าถึงอรูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ 
นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป 
ย่อมไม่มี. 

เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไม่ใช่รูปธาตุ ไม่ใช่อรูปธาตุ เข้าถึงภูมิที่ไม่ใช่กามธาตุ บางคน 
มีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัย 
ที่ดับไป ย่อมไม่มี. 

เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไม่ใช่รูปธาตุ ไม่ใช่อรูปธาตุ เข้าถึงภูมิที่ไม่ใช่รูปธาตุ บางคน 
มีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัย 
ที่ดับไป ย่อมไม่มี. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 730 

เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไม , ใช่รูปธาตุ ไม่ใช่อรูปธาตุ เข้าถึงภูมิที่ไม่ใช่อรูปธาตุ บางคน 
มีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัย 
ที่ดับไป ย่อมไม่มี. 

เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไม , ใช่รูปธาตุ ไม่ใช่อรูปธาตุ เข้าถึงภูมิที่ไม , ใช่กามธาตุ ไม่ใช่ 
อรูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ 
นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ย่อมไม่มี. 

เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไม , ใช่รูปธาตุ ไม่ใช่อรูปธาตุ เข้าถึงภูมิที่ไม่ใช่รูปธาตุ ไม่ใช่อรูปธาตุ 
บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ย่อมไม , มี. 

เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไม่ใช่รูปธาตุ ไม่ใช่อรูปธาตุ เข้าถึงภูมิที่ไม่ใช่กามธาตุ ไม่ใช่รูปธาตุ 
บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง 
อนุสัยที่ดับไป ย่อมไม่มี. 

[๑๕๘๑] เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไม่ใช่กามธาตุ ไม่ใช่รูปธาตุ เข้าถึงกามธาตุ มีอนุสัย 
๗ เท่านั้น นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ย่อมไม่มี. 

เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไม่ใช่กามธาตุ ไม่ใช่รูปธาตุ การเข้าถึงรูปธาตุ ย่อมไม่มี 
บุคคลนั้น เมื่อเกิดในเบื้องตํ่า ย่อมเข้าถึงกามธาตุ เท่านั้น มีอนุสัย ๗ เท่านั้น นอนเนื่อง 
อนุสัยที่ดับไป ย่อมไม่มี. 

เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไม่ใช่กามธาตุ ไม่ใช่รูปธาตุ เข้าถึงอรูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ 
นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป 
ย่อมไม่มี. 

เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไม่ใช่กามธาตุ ไม , ใช่รูปธาตุ เข้าถึงภูมิที่ไม่ใช่กามธาตุ บางคน 
มีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัย 
ที่ดับไป ย่อมไม่มี. 

เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไม่ใช่กามธาตุ ไม , ใช่รูปธาตุ เข้าถึงภูมิที่ไม่ใช่รูปธาตุ บางคน 
มีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัย 
ที่ดับไป ย่อมไม่มี. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ - หน้าที่ 731 

เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไม , ใช่กามธาตุ ไม่ใช่รูปธาตุ เข้าถึงภูมิที่ไม่ใช่อรูปธาตุ มีอนุสัย ๗ 
เท่านั้น นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ย่อมไม่มี. 

เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไม่ใช่กามธาตุ ไม่ใช่รูปธาตุ การเข้าถึงภูมิที่ไม่ใช่กามธาตุ ไม่ใช่ 
อรูปธาตุ ย่อมไม่มี บุคคลนั้นเมื่อเกิดในเบื้องตํ่า ย่อมเข้าถึงกามธาตุนั้น มีอนุสัย ๗ เท่านั้น 
นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ย่อมไม่มี. 

เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไม่ใช่กามธาตุ ไม่ใช่รูปธาตุ เข้าถึงภูมิที่ไม่ใช่รูปธาตุ ที่ไม่ใช่ 
รูปธาตุ ไม , ใช่อรูปธาตุ มีอนุสัย ๗ เท่านั้น นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ย่อมไม่มี. 

เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไม่ใช่กามธาตุ ไม่ใช่รูปธาตุ เข้าถึงภูมิที่ไม่ใช่กามธาตุ ไม่ใช่ 
รูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง 
อนุสัยที่ดับไป ย่อมไม่มี. 

ธาตุวาร จบ. 

อนุสยยมก ที่ ๗ จบ. 

ยมกปกรณ์ อันมีในเบื้องต้น จบ. 




